﻿Leonid Mlechin
Me yasa Stalin ya halicci Isra'ila?
Daga marubucin
Duk wanda, bisa ga roƙona, ya karanta rubutun littafin nan kuma na ba da kalamai masu muhimmanci a gare su, ya ba ni shawarar in fito da wani take dabam: “Bayan haka, wannan ba daidai ba ne. Stalin bai halicci Isra'ila ba. Wannan shi ne nufin yawancin jihohin da ke cikin Majalisar Dinkin Duniya."
Amma na tabbata: idan ba don Stalin ba, da wuya ƙasar Yahudawa ta bayyana a Falasdinu. Kuma shawararsa ta ƙayyade ba kawai makomar Gabas ta Tsakiya ta zamani ba, har ma ta yi tasiri a tarihin siyasar Tarayyar Soviet da Amurka.
Tabbacin wannan ra'ayi shine ɗaruruwan takaddun da ba a bayyana ba daga rumbun adana manufofin ketare na Rasha. Ana tattara su a cikin tarin juzu'i biyu. Daya shine “ dangantakar Soviet da Isra’ila. 1941-1953" - Ma'aikatar Harkokin Wajen Rasha ta shirya, ɗayan - "Rikicin Gabas ta Tsakiya. 1947-1956" - Gidauniyar Dimokuradiyya ta Duniya.
Yanzu yana yiwuwa a kwatanta takardun shaidar ma'aikatar tsaro, rufaffiyar telegram daga jakadu, rikodin tattaunawa na ministocin harkokin waje, memos ga kwamitin tsakiya tare da tarihin 'yan siyasa da jami'an diflomasiyya, tare da asusun shaidun gani da ido da kuma mahalarta a cikin waɗannan abubuwan ban mamaki. Kuma a ƙarshe zamu iya amsa babbar tambaya - me yasa Stalin ya buƙaci Isra'ila? Wane shiri ya yi game da Gabas ta Tsakiya? Me yasa layin Soviet a Gabas ta Tsakiya ya canza sosai kuma menene duk wannan ya kawo wa ƙasarmu?
Wannan ba littafi ba ne game da Isra'ila, littafi ne game da manufofin Soviet a Gabas ta Tsakiya.
Tarihi wani abu ne marar dadi da ya faru da wasu mutane... Idan kuna tunanin haka, ba za ku taba fahimtar dalilin da yasa abokanmu na baya-bayan nan Larabawa ne ba, akalla wasu daga cikinsu, kamar yadda ma'aikatan musamman na Rasha suka ruwaito, tare da mayakan Chechen, sun kwace makarantu da kuma ana kashe yara a garuruwan Rasha.
 
Kashi na daya.
Zionists sun zama abokai na Moscow
 
Yadda har yanzu Ivan Mikhailovich Maisky ya kasance jakada a Ingila wani asiri ne. Kuma da farko, ga mazaunan Kwamitin Tsaro na Jama'a, wanda ya sami damar sanin bayanan jakadan. Mazauni, wanda ayyukansa ya hada da sanya ido kan jami'an diflomasiyya, tabbas ya yi mamaki fiye da sau ɗaya: me ya sa Comrade Stalin ya haƙura da wannan Maisky a irin wannan matsayi?
Babu shakka game da halayen ƙwararrun jakadan - ya san Ingila sosai, yana magana da harsunan waje da yawa, yana da ilimi sosai, ya san duk wanda ya ƙayyade manufofin Birtaniyya ... Amma tambayoyin! Tsohon siyasarsa!
Ba wai kawai Ivan Maisky ya taɓa zama Menshevik ba, kodayake wannan ya isa ya tafi kai tsaye zuwa Kolyma ƙarƙashin labarin hamsin da takwas. Amma wannan ba shine babban abu ba: a lokacin yakin basasa, ya kasance kawai a gefen abokan gaba na gwamnatin Soviet.
Ainihin sunan Maisky shine Lyakhovetsky. A cikin ɗari tara da biyu an kore shi daga Jami'ar St. Ya shiga cikin Mensheviks kuma ya shiga cikin juyin juya halin Rasha na farko. A cikin ɗari tara da shida an kama shi akai-akai kuma an sake tura shi zuwa Siberiya. A cikin dari tara da takwas ya fita waje.
Ivan Mihaylovich ciyar da lokacinsa a wata ƙasa da amfani. A shekara ta goma sha biyu ya sauke karatu daga Faculty of Economics na Jami'ar Munich. Sannan ya koma Landan. A nan ya sadu da Maxim Maksimovich Litvinov, nan gaba Kwamishinan Harkokin Waje na Jama'a.
A London, Litvinov ya kasance mai kula da harkokin kudi na jam'iyyar. Ya zama mai kudinta, kuma mai tsananin rowa a haka. Sa'an nan kuma ya ɗauki wani abu mai ban sha'awa, amma har ma kasuwanci mai haɗari - jigilar makamai zuwa Rasha. Halin kirki na Litvinov ya ceci rayuwar Maisky.
Bayan juyin juya halin, Ivan Mihaylovich zauna tare da Mensheviks da aka zaba a cikin kwamitin tsakiya. Ya shiga cikin ƙoƙari na ƙarshe na kiyaye tsarin demokradiyya a Rasha.
Da yawa daga cikin mambobin Majalisar Zartarwa da Bolshevik suka tarwatsa sun taru a Samara. Da farko su biyar ne kawai, galibinsu mataimakan lardin Samara ne, amma sun yi iyakacin kokarinsu wajen tattara dukkan wakilan majalisar mazabar da ke birnin tare da ci gaba da gudanar da aikin hukumar zabe daya tilo ta hanyar doka. Sun yi nasarar kaiwa Samara wakilai kusan dari.
Sun zaci cewa mulkin Bolshevik zai kai ga maido da mulkin mallaka ko kuma Jamus ta mamaye dukkan Rasha, kuma suka yanke shawarar kafa gwamnatin demokraɗiyya ta gaske.
Sun kafa kwamitin ’yan majalisar mazabar, wanda ya shiga tarihi a matsayin Samara Komuch.
A watan Agusta 1918 Maisky ya isa Samara.
- Gilashin kantin suna cike da kowane nau'in kayayyaki, suna nuna bambanci mai zurfi tare da ƙarancin kayan da suka taru a wancan lokacin a cikin shagunan Moscow. Dukan hoton birnin yana da sananne, sananne, "tsohuwar hali", wanda har yanzu bai damu da zafi mai zafi na juyin juya halin gurguzu ba. Kuma wannan ba da gangan ya shafe idanunmu ba, idanun masu adawa da gwamnatin Soviet.
Hankalinmu ya kai matsayinsa a lokacin da muka zo kasuwa. Wadannan tsaunuka na farin biredi, ana sayar da su a cikin rumfuna da kuma a kan karusai, wannan yalwar nama, suna kashe kaji, kayan lambu, man shanu, man alade da sauran nau'ikan abinci masu daɗi gaba ɗaya sun ba mu mamaki. Bayan Moscow, kasuwar Samara ta zama kamar wani nau'i na tatsuniyoyi daga dare dubu da daya. Haka kuma, farashin abinci ya kasance matsakaicin matsakaici.”
Ivan Mikhailovich ya zama manajan sashen ma'aikata (a zahiri, minista) a cikin Kwamitin Samara na membobin Majalisar.
Abu mafi ban mamaki shine Maisky ya rabu da shi! A cikin shekara ta ashirin da ɗaya, ya, bayan da aka tantance gaskiyar, ya shiga Bolsheviks. A cikin ashirin da biyu, mataimakin mutane Commissar Litvinov sanya shi a kan kula da manema labarai sashen na jama'ar Commissariat na harkokin waje.
A watan Mayun 1925, Litvinov ya aika Maisky zuwa Landan a matsayin mai ba da shawara ga ofishin wakilai mai cikakken iko kan harkokin manema labarai. A lokacin rani na 1927, Ingila ta yanke dangantaka da Tarayyar Soviet, kuma jami'an diplomasiyya sun koma gida. Maisky ya kasance mai ba da shawara a aikin mika mulki a Japan na tsawon shekaru biyu, kuma wakilin cikakken iko a Finland na wasu shekaru uku.
A cikin Oktoba talatin da biyu, ya sake isa Landan a matsayin mai mulki kuma ya ci gaba da kasancewa a wannan mukamin fiye da shekaru goma. A shekarar 1941, Stalin ya sanya shi dan takarar mamba na kwamitin tsakiya na jam'iyyar.
Duk wadannan shekaru, Maisky aka kira m wakili - wannan matsayi na diflomasiyya wakilin RSFSR aka kafa bisa umurnin Majalisar Jama'a Commissars a ranar 4 ga Yuni, 1818. Ta wata doka da Presidium na koli na Tarayyar Soviet na USSR kwanan wata ranar 9 ga Mayu, 1941, an gabatar da matsayin "jakadi na ban mamaki kuma mai iko". Yanzu an yi wa Maisky irin yadda sauran jakadun da aka amince da su a Landan.
 
Maisky dan Weizmann
Kuma sai wani sabon baƙo ya zo Ivan Mihaylovich Maisky a ranar 3 ga Fabrairu, 1941 - Chaim Weizmann. Gabaɗaya magana, ya kasance sanannen masanin kimiyyar sinadarai. Amma ya yi magana da jakadan Soviet a wani matsayi na daban.
A shekara ta 1920, an zabi Weizmann shugaban kungiyar Sahayoniya ta Duniya.
An haifi Weizmann a wani karamin gari da ke kan iyakar Belarus, Lithuania da Poland a matsayin batun daular Rasha. Bai manta da yaren Rasha ba. Da murna ya gaya wa jami'an diflomasiyyar Soviet yadda, a lokacin taron Genoa a cikin bazara na ashirin da biyu, ya yi kuskure ga Lenin.
"Wata rana," Maisky ya rubuta wa Moscow, "Na sami baƙon da ba a yi tsammani ba: shahararren shugaban Sihiyonanci, Doctor Weizmann. Dogo, mai matsakaicin shekaru, sanye da kyan gani mai launin rawaya mai launin rawaya da wani babban tabo... Yana jin kyakkyawan harshen Rashanci, kodayake ya bar Rasha shekaru arba'in da biyar da suka wuce.
Weizmann ya zo a kan wannan batu: Palasdinu a yanzu ba ta da inda za ta fitar da lemu; Ana iya siyar da furs da kyau ta hanyar kamfanonin Yahudawa a Amurka.
Na amsa wa Weiman cewa ba zan iya cewa tabbatacciyar komai ba nan take, amma na yi alkawarin yin bincike. A matsayin al'amari na farko, duk da haka, na lura cewa bai kamata Yahudawa Palasdinawa su ruɗe da fata na musamman ba: a matsayinka na gaba ɗaya, ba mu shigo da 'ya'yan itace daga ketare ba. Haka abin ya kasance. Moscow ta mayar da martani mara kyau ga shawarar Weizmann, wanda na sanar da shi yau a cikin wata wasika.
Sai dai kuma dangane da tattaunawa kan lemu, Weizmann ya tabo batutuwan Falasdinawa gaba daya. Bugu da ƙari, ya yi magana game da halin da ake ciki da kuma al'amuran Yahudawa na duniya. Weizmann ya kasance mai tsananin rashin tsoro.
A dunkule, bisa kididdigar da ya yi, yanzu haka akwai Yahudawa kimanin miliyan goma sha bakwai a duniya. Daga cikin waɗannan, miliyan goma zuwa goma sha ɗaya suna cikin yanayin da ba za a iya jurewa ba: aƙalla ba a yi musu barazanar halaka ta jiki ba. Waɗannan Yahudawa ne da ke zaune a Amurka, daular Biritaniya da USSR...
"Abin da ba zan iya tunani ba ba tare da tsoro ba shine makomar waɗannan Yahudawa miliyan shida zuwa bakwai da ke zaune a Tsakiya da Kudu maso Gabashin Turai: a Jamus, Austria, Czechoslovakia, Balkans da kuma musamman a Poland. Me zai faru da su? Ina zasu je?
Weizmann ya ja dogon numfashi sannan ya kara da cewa:
"Idan Jamus ta yi nasara a yakin, duk za su mutu kawai." Duk da haka, ban yi imani da nasarar Jamus ba. Amma ko da Ingila ta ci yakin, to me?
Sannan Weizmann ya fara bayyana fargabarsa.
Birtaniya ba sa son yahudawa, musamman masu mulkin mallaka na Birtaniya. Wannan abu ya zama sananne musamman a Falasdinu, inda Yahudawa da Larabawa ke zaune. “Babban kwamishinonin” Birtaniyya tabbas sun fifita Larabawa a kan Yahudawa.
Wani mai kula da mulkin mallaka na Ingila yakan je makaranta a cikin mallakar Burtaniya kamar Najeriya, Sudan, da Rhodesia. Komai mai sauƙi ne, maras rikitarwa, kwantar da hankali. Babu matsaloli masu tsanani, kuma babu gunaguni daga masu gudanarwa. Mai gudanarwa na Ingilishi yana son wannan kuma ya saba da shi. Kuma a Falasdinu?
Anan," Weizmann ya ci gaba, yana mai cewa, "ba za ku yi nisa da irin wannan shirin ba." Akwai manyan matsaloli masu rikitarwa a nan. Gaskiya Larabawa Falasdinawa su ne aladun Guinea da aka saba yi, amma Yahudawa sun kori shi zuwa yanke kauna. Ba su gamsu da komai ba, suna tayar da tambayoyi, suna neman amsoshi, wani lokacin amsoshi masu wahala. Mai gudanarwa ya fara fushi...
Wannan a karshe ya juya mai gudanarwa a kan Yahudawa, kuma ya fara yabon Larabawa. Haka yake da su! Ba sa son komai kuma ba sa damuwa da komai….
Maisky ya aika zuwa Moscow daki-daki da kuma ra'ayi (ba al'ada ga jami'in diflomasiyya ba) game da tattaunawar.
Ba abin mamaki ba ne cewa jakadan Soviet yana da mafi kyawun tunawa da ziyarar Weizmann. Shugaban kungiyar yahudawan sahyoniya ta duniya ya yi tasiri sosai kan wadanda suka yi masa magana. Har zuwa wani lokaci, an haifi ƙasar Yahudawa ne daga iyawar Weizmann na lallashi.
An yarda da cewa kasashen yamma ne suka kirkiro Isra'ila bayan yakin duniya na biyu. Har zuwa wani lokaci, ana iya ɗaukar hakan diyya ga kisan gillar da Nazi ya yi wa Yahudawa miliyan shida. Ƙari ga haka, yawancin ’yan siyasa na Yammacin Turai, Kiristoci masu ibada, sun kasance da ra’ayoyin soyayya-addini ne suke ja-gorance su – komawar Yahudawa zuwa Falasdinu da aka kwatanta a cikin Littafi Mai Tsarki dole ne ya faru. Ba za a iya yin watsi da la'akarin siyasa na cikin gida ko dai-akwai isassun masu jefa ƙuri'a na Yahudawa a Amurka don yin tasiri ga sakamakon zaben shugaban ƙasa.
A lokacin yaƙin, kusan babu abin da aka rubuta game da halakar Yahudawa. Kuma labarai game da sansanonin tattara hankali an yi la'akari da cewa babban ƙari ne: wannan ba zai iya faruwa ba.
Lokacin da a cikin shekaru 30 da suka tsere daga Nazi Jamus suka yi ƙoƙari su bayyana abin da ke faruwa a wurin ga 'yan kasuwa na Amirka, ba su fahimci abin da suke so daga gare su ba:
- Komai yana da kyau a Jamus. Tituna suna da tsabta, titunan sun kwanta. Doka da tsari. Babu yajin aiki, babu kungiyoyin kwadago, wadanda ba komai bane illa matsala. Babu masu tayar da hankali.
A shekara ta 1943, a lokacin da yaƙi ya yi zafi, wani ɗan gudun hijira daga Jamus ya zo ga Felix Frankfurter, memba na Kotun Koli na Amurka. Ya so ya gaya wa wani fitaccen Ba’amurke game da sansanonin ‘yan ta’adda da kuma halaka Yahudawa. Bayan ya saurare shi, Frankfurter, wanda shi kansa Bayahude, ya girgiza kai cikin kokwanto:
- Na ga cewa kuna tsammanin duk wannan gaskiya ne. Amma ba zan iya yarda da shi ba.
Hakika, ƙasashen Yamma sun firgita a shekara ta 1945, sa’ad da aka san girman laifukan Hitler. Da yawa daga cikin Turawa da Amurkawa sun jajanta tare da tausaya wa Yahudawa, wadanda bayan an sha kaye a Jamus na Nazi, ba su san inda za su ba.
Yahudawan Turawa, Bajamushe, Poland, Romania, ba su iya ba kuma ba sa so su koma inda aka kore su, su zauna tare da waɗanda suka kashe ƴan uwa da abokan arziki, waɗanda suka tura su sansanonin tsuguno da fashi da gidajensu, suna murna da wannan bala'in da suka faru. ...
Amma kafa kasar yahudawa bai dogara da ra'ayin jama'a masu sassaucin ra'ayi ba. ‘Yan siyasar Amurka da Birtaniya ne suka yanke shawarar makomar Falasdinu da Falasdinu, wadanda akasarinsu suka nuna adawa da bayyanar Isra’ila. Daular Yahudawa ba za ta bayyana ba idan ba don Stalin ba ...
 
Sanarwar Balfour
Wataƙila wannan duka labarin ya fara ne da cewa a ranar 5 ga Disamba, 1916, David Lloyd George, wani mutum mai kishin ƙasa da ya yi suna a matsayin mai fafutukar tabbatar da adalci, ya zama Firayim Minista na Burtaniya, kuma ɗan diplomasiyya na gado Lord Arthur James Balfour ya zama Ministan Harkokin Waje. .
Balfour masanin falsafa ne ta yanayi, ɗan wasa mai son wasan tennis da golf, kuma mutum ne mai tauri. Daga mahaifinsa ya gaji wani abin arziki wanda ya sanya shi zama daya daga cikin manyan attajirai a kasar, daga mahaifiyarsa, wacce ta fito daga wani sanannen dangin masu fada aji, al'adar hidima ga daular. Matar da yake soyayya da ita ta rasu ne sakamakon kamuwa da cutar typhus. Bai taɓa yin aure ba; ƙanwarsa ce ke tafiyar da gidan, wadda ta sadaukar da rayuwarta ga ɗan'uwanta.
Balfour ya fara aikinsa na siyasa ne a matsayin sakatare ga kawunsa Lord Salisbury, wanda shi ma sakataren harkokin waje ne a karshen karni na sha tara. Sana'ar iyali iri-iri... A farkon karni na ashirin, Balfour ya gaji kawunsa a matsayin shugaban jam'iyyar Conservative Party kuma ya yi aiki a matsayin Firayim Minista na shekaru uku. A lokacin yakin duniya na daya, ya amince ya shiga gwamnatin hadin gwiwa ta Lloyd George, da farko a matsayin Ubangijin Sojoji na Farko (Sakataren Sojojin Ruwa), sannan ya zama Sakataren Harkokin Waje. Burin iyali ya kasance baƙo ga Balfour, ya gamsu da rawar mutum na biyu, don haka ya sami lafiya tare da Lloyd George.
A cikin shekara ta goma sha shida, Entente ya riga ya sami rinjaye a kan Babban ikon. Jamus, Austria-Hungary, Turkiye da Bulgaria sun sha kashi.
Sojojin Birtaniya karkashin jagorancin Lord Edmund Allenby sun murkushe Turkawa, wadanda a karkashinsu ke karkashin mulkin Falasdinu, kuma, gaba daya, wani muhimmin bangare na Gabas ta Tsakiya. Sojojin Allenby sun yi yaƙi da sojojin Legion Yahudawa - Yahudawan sa kai waɗanda suka fito daga ƙasashe daban-daban. Hukumomin Burtaniya sun ba da izinin kafa bataliyoyin Royal Fusiliers hudu daga Yahudawa (38th, 39th, 40th and 41st).
A ranar 31 ga Oktoba, 1977, an tattauna makomar Falasdinu a wani taro na majalisar ministocin Burtaniya. An riga an yanke shawarar cewa Daular Ottoman za ta yi hasarar duk yaƙe-yaƙenta. Wadanda suka yi nasara sun yanke shawarar makomar al'ummomi da yankunan da ke karkashinta.
Gwamnatin Mai Martaba Sarki ta yanke shawarar cewa bayan yakin Falasdinu za ta zama mamaya na Birtaniyya kuma Yahudawa za su sami damar fara sabuwar rayuwa ta tarihi.
Sakataren harkokin wajen kasar, Lord Balfour, shi ne aka dorawa alhakin sanar da sahyoniyawan Birtaniyya -Yahudawa wadanda suka yi imanin cewa ya kamata su koma kasar Falasdinu, inda aka taba kore su - game da wannan shawarar.
Shahararriyar sanarwar Balfour ta ranar 2 ga Nuwamba, 1917, wasiƙar ce daga Sakataren Harkokin Wajen Birtaniya Arthur James Balfour zuwa ga Lord Walter Rothschild, Shugaban Tarayyar Sahayoniya ta Burtaniya.
Wasikar Balfour, wacce ta amince bayan doguwar tattaunawa mai zafi da gwamnatin Burtaniya ta yi, ta ce:
“Na yi matukar farin cikin sanar da ku cikakken amincewar da gwamnatin Mai Martaba Sarki ta yi kan manufofin yahudawan sahyoniyawan kamar yadda aka mika wa majalisar zartarwa.
Gwamnatin Mai Martaba Sarkin Musulmi na kallon kafa kasar Falasdinu da zama gida ga al’ummar Yahudawa, kuma za ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin an cimma wannan buri.”
An buga fitacciyar jaridar Burtaniya, The Times, a ƙarƙashin taken “Palestine ga Yahudawa. Gwamnati tana goyon baya."
Jaridun Burtaniya sun buga sako game da sanarwar Balfour a ranar 8 ga Nuwamba, a lokaci guda tare da wasiku daga Rasha, wanda ya tattauna juyin mulkin Bolshevik.
An zaɓi tsarin "gidan ƙasa" tare da taka tsantsan na diflomasiyya. Menene wannan - alkawarin taimaka wa Yahudawa su kirkiro kasarsu ko kuma kawai niyyar samar musu da wani nau'in cin gashin kai a Falasdinu?
Za a iya fassara ma'anar "gidan ƙasa" ta hanyoyi daban-daban, dangane da sha'awar mutum da yanayinsa. Kuma yanayin gwamnatin Burtaniya ya canza dangane da yanayin siyasa.
A shekara ta 1919, dan majalisar dokokin Biritaniya Neville Chamberlain, wanda zai zama firaministan nan gaba, ya goyi bayan buri na sahyoniyawan. Ya yi magana da pathos:
“Babban nauyi zai hau kan Sahayoniyawan, wadanda nan ba da jimawa ba za su je kasarsu ta haihuwa da farin ciki a cikin zukatansu. Dole ne su haifar da sabuwar wayewa a tsohuwar Falasdinu, wadda aka watsar da ita kuma ba ta da kyau sosai.
Ga Lloyd George, mai addini sosai, komawar Yahudawa zuwa Falasdinu cika nufin Allah ne, tun da Firayim Minista yana daraja Littafi Mai Tsarki sosai.
Lloyd George ya ce: “Na san tarihin Yahudawa fiye da tarihin mutanena. Zan iya lissafin dukan sarakunan Isra'ila. Amma da kyar na iya tunawa da sarakunan Ingila goma sha biyu.
Ya yi alkawarin cewa zai yi duk abin da zai mayar da Falasdinu kasar Yahudawa.
Lloyd George ya ce: “Ƙananan al’ummai ne aka zaɓa domin manyan abubuwa.
Firayim Minista ya fuskanci mummunan bala'i - 'yarsa ƙaunataccen ta mutu. Wannan ya sa Lloyd George ya ƙara yin addini.
Ga Lord Balfour, Littafi Mai-Tsarki ma gaskiya ce. Tunanin mayar da yahudawa zuwa mahaifarsa ya burge shi kuma ya ce duniyar Kirista na bin al'ummar Yahudawa da aka kora daga Falasdinu bashi mai yawa. 'Yan siyasar Burtaniya, Kiristoci masu bi, sun ɗauki rashin adalci cewa an hana mutanen Littafi Mai Tsarki ƙasarsu ta asali. Suna so su maido da adalci: Ya kamata Yahudawa su sami nasu jihar.
A jajibirin yakin duniya na farko, Lord Balfour ya yi doguwar tattaunawa da Chaim Weizmann, inda ya ba da shawarar ya kafa kasar Yahudawa a Afirka, a kasar Uganda a yanzu. Akwai wuraren da ba kowa a wurin, kuma da hukumomin Biritaniya za su yi farin cikin samun Yahudawa masu ƙwazo a wurin.
Gwamnatin Burtaniya ta yi wa Weizmann girmamawa da godiya saboda aikin da ya yi na kimiyya, wanda ke da matukar muhimmanci ga masana'antar yaki. Lloyd George ya maimaita cewa Ingila tana bin Weizmann bashi.
"Kuma idan na ba da shawarar cewa Burtaniya ta kafa babban birninta a Paris maimakon London," Weizmann ya amsa tambayar da tambaya, "za ku yarda?"
"Amma muna da London," Lord Balfour ya amsa daga tsayinsa.
"Gaskiya ne," Weizmann ya yarda. "Amma muna da Urushalima lokacin da Landan ta kasance fadama."
Kuma na shekara dubu biyu, sa’ad da suke gudun hijira, Yahudawa suna ta maimaitawa da bege: “Bari a Urushalima!”
Balfour yayi tunani game da kalmomin Weizmann, sannan ya tambaya:
— Yahudawa nawa ne suke tunani iri ɗaya da ku?
"Na yi imani," Weizmann ya amsa da tabbaci, "cewa na bayyana ra'ayin miliyoyin Yahudawa waɗanda ba za ku taɓa gani ba kuma ba su da damar yin magana da kansu ...
Ba abin mamaki ba ne suka ce Weizmann yana da kyauta mai ban mamaki na lallashi. Bayan wannan tattaunawa, Lord Balfour ya zama mai goyon bayan ra'ayin kasar Yahudawa a Falasdinu.
A wani lokaci ana cewa Yahudawan Ingila da Falasdinawa ba su da hakkin raba kasar wani su karbe Falasdinu daga hannun Larabawa, cewa Isra’ila bakuwar kasa ce a tsakiyar kasashen Larabawa... A hakikanin gaskiya a lokacin Falasdinu ta kasance ta. daular Usmaniyya. Kasashen da suka yi nasara sun yi imanin cewa sakamakon yakin duniya na farko ya kamata ya zama ba da 'yancin kai ga al'ummomin da ke cikin wahala a karkashin karkiyar wasu. Wannan ya faru a Turai da Gabas ta Tsakiya.
Daular Usmaniyya ta ruguje, kuma albarkacin haka sai kasashen Larabawa kamar Iraki, Siriya, Labanon suka bayyana...
Misali, Turawan mulkin mallaka sun kirkiro kasar Iraki daga larduna uku na tsohuwar Daular Usmaniyya. Haka kuma, Turkawa sun yi mulkin kasar Iraki ta zamani fiye da shekaru dari uku, amma babu wanda ya yi shakkar cewa Irakin na da hakkin mallakar kasarsu. Sham, ko Iraqi, ko na Labanon ba su yi adawa da cewa kasashen turai sun yanke shawarar makomarsu ta haka ba.
Wani abu kuma shi ne cewa wadanda suka yi nasara sun raba gadon daular Usmaniyya mai yawa bisa wasu abubuwan tarihi na tarihi. An zana iyakokin sosai, wanda daga baya ya haifar da mummunan rikici tsakanin makwabta.
Hukunce-hukuncen da masu nasara suka yanke, ba shakka, ba su dace ba. Don haka a ce, Siriyawa sun karbi kasarsu, amma Kurdawa, wadanda suka fi Larabawa Falasdinu, ba su samu ba.
A matsayin wani bangare na sake gina yankin baki daya a duniya, an dauki maido da kasar Yahudawa a Palastinu a matsayin wani abu na halitta.
Yahudawan da aka kora daga Falasdinu suka yi taurin kai suka nemi komawa. Al'ummomin Yahudawa sun kasance a ko da yaushe a kasar Falasdinu. Yahudawa sun zauna a Urushalima tsawon ƙarni, tare da katsewa ɗaya lokacin da 'Yan Salibiyya suka kama birnin.
Shekaru dari kafin bayyanar Isra'ila, a shekara ta dubu daya da dari takwas da arba'in da hudu, yahudawa dubu bakwai, kiristoci dubu uku da musulmi dubu biyar suka zauna a Kudus. Ya zuwa karshen karni na sha tara, yahudawa dubu ashirin da takwas da musulmi da kiristoci dubu goma sha bakwai ne suka mamaye Kudus. A lokacin shelar Isra'ila, Yahudawa dubu ɗari, musulmi dubu arba'in da kiristoci dubu ashirin da biyar ne suka zauna a Kudus...
Tabbas, ’yan siyasar Birtaniya su ma sun kasance suna jagorancin lissafin siyasa. Sun yi fatan cewa gwamnatin Yahudawa za ta zama amintacciyar aminiya a Gabas ta Tsakiya. Aikin shi ne tabbatar da amincin hanyoyin teku zuwa Indiya, wanda a lokacin na Ingila ne. Wannan ya bukaci ikon kai tsaye ga Masar da Falasdinu. Lloyd George ya yi magana da gaske a lokacin: “Larabawan Falasdinawa, waɗanda za su iya zama masu amfani ta hanyoyi da yawa, sun zama matsorata masu tausayi a lokacin yaƙin. Sun yi yaki tare da Turkiyya a kan mu."
Faransa da Italiya sun goyi bayan ra'ayin kasar Yahudawa mai zaman kanta kuma sun shiga sanarwar gwamnatin Burtaniya a 1918.
Shugaban Amurka Woodrow Wilson a cikin 1919 ya ba da shawarar mika wa Falasdinu izinin zuwa Amurka. Ya zo birnin Paris ne domin wani taron da ya kamata a tantance sharuddan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da kasashen Jamus, Austria-Hungary da Turkiyya, wadanda suka sha kaye a yakin. Wilson ya zama shugaban Amurka na farko da ya tafi ƙasashen waje, wanda ƴan ƙasa da yawa suka yi masa Allah wadai da shi: sun yi imanin cewa ya kamata shugaban sashin zartarwa ya kula da al'amuran ƙasarsa.
Shugaba Wilson, mai akida kuma mai zurfin addini, gabaɗaya ya kasance mai goyan bayan ka'ida na maido da adalci na kabilanci da yancin kai na al'ummomi. Ya dage cewa bayan yakin duniya na farko, yawancin al'ummar Turai za su sami damar kirkiro kasarsu. Wannan shi ne yadda Hungary, Poland, Romania, Czechoslovakia, Masarautar Sabiya, Croats da Slovenes (Yugoslavia) suka bayyana kuma suka kasance a kan taswirar siyasar duniya ...
Shugaban na Amurka bai yi shakkar cewa al'ummar Yahudawa ma sun cancanci 'yancin maido da kasarsu ba. A ranar 3 ga Maris, 1919, Woodrow Wilson ya ce: “Ƙasashen da ke kawance da juna, sun amince da ra’ayin gwamnatinmu da jama’armu, sun amince cewa za a kafa harsashin mulkin gama-gari na Yahudawa a Falasdinu.”
Abin takaici, Woodrow Wilson mutum ne mai rashin lafiya sosai. A watan Oktoba na shekara ta 1919, an buge shi, kuma dukan gefen hagu na jikinsa ya shanye. Bai sami nasarar cimma yawancin abin da yake ganin daidai ba saboda dalilai na ɗabi'a.
Cutar ta same shi a kololuwar aikinsa na siyasa. A taron zaman lafiya na Paris, Wilson ya bayyana a gaban bil'adama a matsayin babban mai zaman lafiya, wanda kowa ya saurare shi. Bai so ya yarda cewa bashi da lafiya ya ki zuwa asibiti. Jami'an tsaron Wilson da matarsa ta biyu Edith sun yi riya cewa komai ya yi daidai da shugaban. Amurkawa ba su san cewa shugaban na mutuwa ba. Matarsa da sakatariyarsa da likitansa ne kawai suka samu damar zuwa wurinsa. Mataimakin shugaban kasa, ko majalisar ministoci, ko Majalisa ba zasu iya sanin menene lafiyar Wilson ba. Lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka Robert Lansing ya bukaci taron majalisar ministoci, Wilson ya fusata kuma ya bukaci Lansing ya yi murabus...
A watan Afrilun shekarar 1920, a taron kasa da kasa da aka yi a San Remo, an aiwatar da sharuddan yarjejeniyar zaman lafiya da Turkiyya tare da yanke shawarar makomar Gabas ta Tsakiya da Gabas ta Tsakiya. Ingila da Faransa ma dai sun yi iƙirarin ikon mulkin yankin. Firaministan Birtaniya Lloyd George ya yi nasara a kan firaministan Faransa kuma ministan harkokin wajen kasar Alexandre Millerand, wanda ya amince da cewa za a gudanar da mulkin Falasdinu da Iraki daga birnin Landan. A wannan shekarar ne aka zabi tsohon dan gurguzu Millerand a matsayin shugaban kasar Faransa.
A ranar 25 ga Afrilu, a San Remo, Majalisar Koli ta Tarayyar Turai ta ba da izinin Burtaniya ga Falasdinu, da farko don aiwatar da sanarwar Balfour. An haɗa waɗannan tanade-tanaden a cikin yarjejeniyar zaman lafiya da Turkiyya, wanda aka sanya hannu a ranar goma ga Mayu a Sèvres (kusa da Paris). An soke wasu tanade-tanade na yarjejeniyar Sèvres daga baya, amma sai dai idan sun shafi yankin Turkiyya daidai.
Tun daga wannan lokaci, alƙawarin ƙirƙirar "gidan ƙasa ga Yahudawa" ya zama alhakin da aka amince da shi a duniya. Sakamakon wani dogon tsari da aka yi a ranar 2 ga watan Yunin 2022, kasashe hamsin da daya da suka kasance mambobi ne na Majalisar Dinkin Duniya (wanda ya gada a Majalisar Dinkin Duniya) sun amince da wannan umarni.
A ranar 30 ga Yuni, Majalisar Dokokin Amirka, wadda ba ta shiga Ƙungiyar Ƙungiyoyin Ƙasashen Duniya ba, ta zartar da wani kuduri da ke cewa: “Amurka ta amince da kafa ƙasar Falasdinu na ƙasa ga Yahudawa.”
Ba za a iya daidaita yanki na tilas da wani mallaka ba. Haƙƙin Biritaniya na mulkin Falasɗinu yana da iyaka, ciki har da na lokaci. Karɓar wa'adin ya sanya babban nauyi a kan ƙasar da ta ɗauki nauyin gudanar da wani yanki.
Dokar kasa da kasa na gudanar da mulkin Falasdinu ta lura da "haɗin tarihi na Yahudawa da Falasdinu." An umurci hukumomin Birtaniyya da su "ƙirƙiri irin waɗannan yanayi na siyasa, gudanarwa da tattalin arziƙi kamar yadda zai fi tabbatar da samar da gidan ƙasar Yahudawa." Ana nufin Yahudawan da suke son hakan za su iya zuwa Falasdinu su fara sabuwar rayuwa a can. Gwamnatin Burtaniya - bisa ga umarnin - ita ce "ba da mafi kyawun yanayin ƙaura na Yahudawa."
Firayim Minista na gaba Winston Churchill ya jaddada, yana magana a cikin House of Commons a 1939, cewa wannan alkawarin kuma ya shafi "Yahudawa da ke wajen Falasdinu, ga wannan babban taro na rashin tausayi, warwatse, tsanantawa, yahudawa marasa natsuwa, wanda kullum, burinsu shi ne. kafa gidan kasa."
A takaice dai, bayan yakin duniya na farko, ba kawai mafi yawan kasashen Turai da Amurka ba, har ma da Majalisar Dinkin Duniya ba tare da wani sharadi ba, sun goyi bayan ra'ayin farfado da kasar Yahudawa a Palastinu.
Ko da yake ko a lokacin 'yan siyasar Ingila sun kafa harsashin rikicin yanki na gaba. An mayar da Tuddan Golan zuwa Syria, wanda ke karkashin ikon Faransa, kuma yankin gabashin kogin Jordan ya koma Transjordan, inda aka hana Yahudawa zama.
Babban Kwamishinan Biritaniya na farko a Falasdinu shine Sir Herbert Samuel, tsohon memba a Majalisar Wakilai kuma Babban Jami'in Watsa Labarai (wanda yanzu za a kira shi Ministan Sadarwa). Ya fara aikinsa a ranar farko ga Yuli '20. Nadin ya yi la'akari da asalin Bayahude na Sama'ila - gwamnatin Burtaniya ta jaddada burinta na cika alkawarin Balfour da taimakon Yahudawa.
Lokacin da Turawan Ingila suka zo Falasdinu bayan yakin duniya na daya, Yahudawan sun gaishe su a matsayin masu ‘yanta. Mulkin Ottoman wanda ya kwashe shekaru dari hudu ya kare. Amma yawancin jami'an Birtaniya sun gwammace su yi mu'amala da Larabawa kuma ba su fahimci abin da Yahudawa suke so daga gare su ba.
Ba da jimawa ba siyasar Ingila a Falasdinu ta canza. Akwai Yahudawa kaɗan a wurin, Larabawa da yawa. Ingila ta zabi dogaro da Larabawa. Field Marshal Lord Plumer ne ya gaje shi Herbert Samuel. Da ya koma Landan, Samuel ya shugabanci bangaren jam’iyyar Liberal a majalisar dokokin kasar, kuma bayan da aka kara masa girma zuwa viscount na ayyukansa zuwa kasarsa ta haihuwa, ya koma House of Lords. Ya rasu yana jin kunya yana da shekara casa'in da uku.
 
Maganar Dzerzhinsky
Tarayyar Soviet ta kalli abubuwan da ke faruwa a Palastinu mai nisa ba tare da ko in kula ba. Sahayoniyawan aiki sun bar Rasha kafin juyin juya hali ko kuma jim kadan bayansa.
Ra'ayin Zionist ya yadu a tsakanin Yahudawan Rasha (don ƙarin cikakkun bayanai, duba littafin sanannen masanin tarihi Gennady Vasilyevich Kostyrchenko, "Siyasa Sirrin Stalin").
Idan ba don rabuwar Poland ba, da babu Yahudawa a Rasha kwata-kwata. Amma da ya ƙwace wani yanki mai yawa na masarautar Poland, Empress Catherine II ita ma ta sami Yahudawa. An yi musu alkawari daidai-wa-daida, amma ba su taba gani ba.
Yahudawa, saboda daɗaɗɗen son zuciya na addini, an ɗauke su a matsayin abin da ba a so. Bayan haka, sai a karni na ashirin ne Majalisar Vatican ta biyu ta cire nassosi na laifin da Yahudawa suka yi na gicciye Yesu Kiristi daga rubutun coci. A ranar 28 ga Oktoba, 1965, Cocin Katolika ta amince da wata sanarwa da ta yi Allah wadai da duk bayyanar da kyamar Yahudawa tare da jaddada cewa ba Yahudawa na da ko na zamani ba ne ke da alhakin mutuwar Kristi. Kuma kawai a cikin shekara tamanin da bakwai, Paparoma John Paul na biyu ya ziyarci majami'ar Romawa a karon farko kuma, yana magana da babban malamin Roma, ya kira Yahudawa "'yan'uwan Kiristoci" ...
Na dogon lokaci, Yahudawa suna zaune a shtetls a cikin daular Rasha gaba daya. Hukumomin Rasha ma ba su ji dadin hakan ba. Wata dokar gwamnati ta ɗari takwas da arba'in da biyar ta umurci Yahudawa da su yi watsi da tufafin gargajiya da sutura kamar kowa. Koyarwar harshen Rashanci ya rage keɓanta shtetls na Yahudawa. Rushe al'ummar yahudawa na al'ada ya haifar da shigar Yahudawa cikin rayuwar gaba ɗaya ta Rasha. Sun fara koyon Rashanci kuma sun sami ilimi.
Amma yana da wuya Yahudawa su tsara rayuwarsu - an rufe masu hidimar jama'a, kuma aikin soja ya gagara. An cire noma - ba a ba su izinin sayen fili ba. Ba shi yiwuwa a yi aiki a masana'antu, tun da an hana shi zama a manyan biranen da akwai masana'antu.
Magunguna, kimiyya, al'adu sun kasance, amma dukan al'umma ba za su iya yin wannan ba! Yawancin Yahudawa sun kasance cikin talauci mara bege, suna rayuwa a kan sana’o’in hannu, sana’o’in hannu, da ƙananan kasuwancin, don haka ra’ayin Yahudawa a matsayin ’yan kasuwa waɗanda ba su dace da wani abu ba.
Matasan Yahudawa masu ilimi, ganin cewa baƙar fata na Rasha yana cikin bukatu mara kyau, tare da kyakkyawar niyya ya fara shiga cikin ƙungiyoyin populist da shiga ayyukan ilimi. Idan kafin wannan lokacin an zargi Yahudawa da zama a keɓance kuma ba sa son sha'awar al'amuran ƙasar baki ɗaya, to, zarge-zargen wuce gona da iri na siyasa sun fara faɗuwa.
Ƙungiyoyin ƙasa na yahudawa sun ki amincewa da shigar Yahudawa cikin yunkurin juyin juya hali. Sun yi imani cewa har yanzu Rasha za ta ɗauki Yahudawa a matsayin baƙi. A farkon yakin duniya na farko, Yahudawa fiye da miliyan daya da rabi sun gudu daga Rasha. Sun zauna galibi a Amurka, suna ba da gudummawa sosai ga ci gaban Amurka.
Kungiyoyin yahudawan sahyoniya sun bukaci matasan yahudawan su shirya tafiya Palastinu kuma kada su shiga cikin juyin juya hali ko kuma shiga harkokin Rasha kwata-kwata.
Mu sau da yawa muna magana game da “Zionists,” a fili da ƙarancin fahimtar ma’anar wannan kalma.
Sahayoniyawa mutane ne da suka yi imanin cewa ya kamata dukkan yahudawa su koma kasarsu ta tarihi, kuma kada su yi kokarin hada kai a kasashen da aka yi gudun hijira. Har sai sun koma Falasdinu, dole ne su kauce wa shiga harkokin siyasar kasar da ya ba su mafaka.
Amma Yahudawa matasa da yawa sun ɗauki Rasha a matsayin ƙasarsu kuma sun yi imanin cewa ba su da ikon zama a gefe yayin da ake yanke shawara game da makomar ƙasarsu. Wannan shi ne yadda dukan tsarar masu juyin juya hali suka bayyana, mayaka don manufa guda, wadanda asalin Yahudawa ba su da ma'ana. Ba su rarraba mutane bisa ga ƙabila ko addini ba.
Talakawan yahudawa, kamar duk na Rasha, sun wargaje saboda sabani na cikin gida. Babu haɗin kai tsakanin Yahudawa. Wasu sun goyi bayan juyin juya halin Oktoba, wasu kuma sun gudu daga kasar, wasu kuma suna jiran kawo karshen wannan tarzoma.
A lokacin Yaƙin Basasa, Yahudawa sun fuskanci mugun bala'i; Yaran Yahudawa dubu dari uku sun zama marayu. Hakan dai ya faru ne musamman a kasar Ukraine, inda aka dade ba a samu gwamnati mai karfi ba, inda ataman kamar Nestor Makhno da Nikolai Grigoriev suka yi mulki. Kiyayyar kyamar Yahudawa ta bunkasa a yankunan da Sojojin Farin suka mamaye. Kuma da yawa raka'a na Red Army ba su da yawa daban-daban daga Makhnovists.
Amma zai yi kyau a ce pogroms na Yahudawa wani muhimmin bangare ne na pogrom na Rasha duka - yakin basasa, wanda ya kashe kusan mutane miliyan daya.
Yawancin Yahudawa, waɗanda har yanzu suka kasance a cikin shtetls bayan juyin juya halin Oktoba, sun yi hasara ne kawai lokacin da iko ya wuce ga Bolsheviks. Duk rayuwarsu ta lalace. Sun rayu ta hanyar sana'a da kasuwanci, wanda a yanzu aka haramta. An tauye musu zabe da sauran hakkokinsu. Tare da majami'un Orthodox, an kuma rufe majami'u. An saka shugabannin addinin Yahudawa a kurkuku. An tsananta wa addinin Yahudanci sosai.
Suna guje wa yunwa, matasa Yahudawa suka kwarara cikin birane don neman aiki. Bayyanar da yawa daga cikin Yahudawa a cikin manyan mukamai bayan juyin juya halin Oktoba, musamman a cikin na'urorin jam'iyya, a cikin Cheka, an bayyana shi da cewa babu 'yan Bolshevik gaba ɗaya. Akwai mukamai fiye da ’yan takara. Yahudawa Bolsheviks sun sadaukar da kai ga juyin juya hali, abin dogaro da aminci ga sabuwar gwamnati. Sun kasance masu kishin kasa masu goyon bayan kasa mai karfi, wadda sabuwar gwamnati ta fi daraja musamman a lokacin da kasar ke wargajewa.
Shekaru da yawa an yi imani da cewa jami'an tsaron Yahudawa ko kwamishinoni Yahudawa sun yi mugun hali musamman kuma za a iya bayyana zaluncinsu a sauƙaƙe: ba su bar Rasha ko Rashawa ba.
A hakikanin gaskiya, Yahudawan Bolshevik sun karya duk wata alaka da yanayin Yahudawa, wanda ke tsoron juyin juya hali. Sun daina jin yahudawa kuma gabaɗaya sun ɗauki kansu a matsayin Rashawa.
Ko da yake memba na Politburo Lev Davidovich Trotsky, a taron kwamitin tsakiya na Oktoba na ashirin da uku, ya yi magana sosai a fili game da dalilin da ya sa ya ƙi wasu manyan mukamai:
— Batun kaina shine asalina na Bayahude. Vladimir Ilyich ya ce a ranar ashirin da biyar ga Oktoba na shekara goma sha bakwai, yana kwance a kasa a Smolny: "Za mu maishe ku Kwamishinan Harkokin Cikin Gida, za ku murkushe bourgeoisie da manyan mutane." Na ƙi, kuma adawata ta yi ƙarfi.
Lenin ya raina anti-Semites, don haka ya rasa ransa:
- Muna da babban juyin juya hali na kasa da kasa, menene mahimmancin irin waɗannan ƙananan abubuwa?
Trotsky ya ce: "Juyin juya hali yana da girma, amma har yanzu akwai sauran wawaye da yawa."
- Shin da gaske muna daidai da wawaye?
- Mu ba daidai ba ne, amma wani lokacin dole ne mu yi ƙaramin izini don wauta: me yasa muke buƙatar rikitarwa mara amfani da farko?
Trotsky kuma ya ki amincewa da nadin da aka yi masa na mukamin kwamishina na al'amuran soji.
"To," in ji shi, "Na yi gaskiya." Wannan ya tayar da hankali matuka. Wannan bai taka rawa a rayuwata ba; a matsayin lokacin siyasa wannan yana da matukar muhimmanci. Vladimir Ilyich yayi la'akari da wannan a matsayin fa'ida. Vladimir Ilyich ya ba ni in zama mataimakinsa a Majalisar Kwamishinonin Jama'a. Na ki saboda dalilai guda...
Kamar sauran masu neman sauyi, mutane kamar Trotsky sun ɗauki kansu sama da al'ummai kuma sun sanya kansu ayyuka na yanayin duniya. Lokacin zabar abokansu da abokan gaba, ba a yi musu ja-gora da ƙa’idodin ƙabilanci ba. Amma game da hauka, zalunci mara dalili, kwata-kwata kowa ya bambanta kansa a wannan yanki a yakin basasa.
A baya a cikin 1913, Stalin ya tsara matsayin Lenin akan tambayar ƙasa. Ya ayyana al'umma a matsayin al'ummar da aka kafa tarihi da ke zaune a yanki daya. Yahudawa, ta wannan ra'ayi, ba al'umma ba ne: ba su da nasu yankin. Iyakar abin da suka yi tarayya da su shi ne addini. Bolsheviks sun yi imanin cewa mafita ga tambayar Yahudawa ita ce haɗaka. A Rasha, duk Yahudawa za su zama Rashanci - kuma matsalar za ta ɓace.
A farkon shekara ta goma sha takwas, an kafa kwamishiniyar al'amuran ƙasar yahudawa a matsayin wani ɓangare na Kwamitin Jama'a na Al'amuran Ƙasa (Stalin shine Kwamishinan Jama'a). Wani memba na kwamitin Kwamitin Jama'a, Semyon Markovich Dimanshtein, abokin adawar sahyoniya mai ka'ida, Bolshevik mai gogewa kafin juyin juya hali - Kotun Soja ta Riga ta yanke masa hukuncin shekaru hudu na aiki mai wuyar gaske. Ya fassara shirin jam'iyyar zuwa Yadish da Ibrananci.
Tun Yuli 1918, a cikin biranen Rasha inda akwai Yahudawa da yawa, an ƙirƙiri sassan Yahudawa a cikin ƙungiyoyin gida na RCP (b). A watan Oktoba, wani babban ofishin tsakiya na sassan gurguzu na yahudawa ya bayyana a karkashin kwamitin tsakiya na jam'iyyar, wanda Dimanshtein daya ke jagoranta. Sashen Yevsections, ƙarƙashin sashe na ƙasashe na sashen tayar da hankali da farfaganda na kwamitin tsakiya, sun kasance sama da shekaru goma kuma an shafe su a cikin Janairu na shekara ta talatin.
Dangane da Zionism da halin da ake ciki a Palastinu, Moscow ba ta da sha'awar wannan. Tambayar Yahudawa za a warware a cikin Soviet Rasha, kuma bari Comintern ya yi hulɗa da Falasdinu.
Duk wani abin tunawa da wanzuwar sahyoniyawa a kasar ya haifar da mamaki a tsakanin shugabannin kasar.
A ranar sha uku ga watan Fabrairu na ashirin da hudu, Hukumar Kula da Watsa Labarai ta Yahudawa ta aiko da wani gajeren sako daga Moscow:
“An dakatar da korar Yahudawa daga Moscow. Godiya ga korafin da aka aika zuwa ga mataimakin shugaban majalisar kwamitocin jama'a, Lev Kamenev, da sauran membobin gwamnati, an dakatar da taron korar abubuwan da ake kira "maras so" (kusan dukkanin Yahudawa) daga Moscow.
Al’ummar Yahudawan da ke birnin Moscow da kuma Kwamitin Ba da Agajin Jama’a na Yahudawa sun gabatar da wata takarda ga gwamnati game da hakan, inda na baya-bayan nan ya mayar da martani tare da ba da tabbacin cewa daga yanzu za a yi nazari sosai kan korar kowane mutum tukuna.”
An karanta wannan saƙon a cibiyar tsakiyar sassan Yahudawa a ƙarƙashin kwamitin tsakiya, an fassara shi zuwa Rashanci kuma an saba da shi ga manyan shugabannin ƙasar (don ƙarin cikakkun bayanai, duba mujallar "Istochnik", 1944, No. 4).
Shugaban OGPU, Felix Edmundovich Dzerzhinsky, ya nuna sha'awar wannan matsala. Ma'aikatansa ne suka kori "zamantake-parasitic element" daga babban birnin kasar, wato, mutane daga rayuwar da ta gabata ta asali ba proletarian ba.
Felix Edmundovich ya aika da wani m bayanin kula ga mataimakinsa na farko a cikin OGPU kuma a lokaci guda shugaban sashen na sirri Vyacheslav Rudolfovich Menzhinsky:
“Ina ganin bai kamata a aika musu da irin wannan sakon waya kamar haka ba. Wane irin Heb. Tel. Hukumar?
Shin, ba ku tunanin cewa zai zama da amfani a ci gaba da korar ɓarna da kuma ba wa Izvestia cikakken bayani game da waɗanda aka kora - don menene, tare da rarrabuwa zuwa ƙasashe kuma tare da kwatancin abin da suke so?
Wane irin kwamitin zamantakewar Yahudawa ne wannan? Yaya za a yi da wannan abin ƙyama? Wataƙila canja wurin duk kayan zuwa Yevsektsiya don amfani da Sihiyonawan?...”
A bangaren tsaro na jihar, yahudawan sahyoniya ne ke kula da sashen na 4 na sashen sirri, wanda ke cikin sashin siyasa na sirri. Bugu da kari, sashen na 4 ya kuma yi magana da ’yan kade-kade, sarakunan gargajiya, daruruwa bakaken fata da tsoffin jami’an tsaro.
Shugaban sashen shine Yakov Mihaylovich Genkin, wanda ya fara kafin juyin juya hali a Yekaterinoslav a matsayin mai koyan aikin famfo da aikin famfo. Sa'an nan ya sami aiki a matsayin ma'aikacin sayar da tinsmith a wani kantin sayar da gwangwani a Stavropol. Bayan juyin juya halin, ya zama shugaban kwamitin lardin Kherson, kuma a cikin 1919 ya shiga karkashin kasa lokacin da Red Army ya bar birnin. A cikin na ashirin aka kai shi Cheka. Bayan shekaru biyu, masifa ta sami Genkin. A lokacin da yake tafiya kasuwanci zuwa Tambov, ya kamu da rashin lafiya ta typhus, matsala mai tsanani da ta sa aka yanke masa kafa. Amma ya ci gaba da aikin tsaron jihar.
Bisa ga buƙatar shugaban OGPU, sashen 4th na sashen asiri ya tattara kayan aiki game da Sihiyonawan Rasha. Sun yi ba zato ba tsammani a kan Dzerzhinsky.
Ya rubuta wa mataimakansa Menzhinsky da Yagoda:
"Na duba ta kayan Zionist. A gaskiya, ban fahimci ainihin dalilin da ya sa ya kamata a tsananta musu ba bisa alakarsu ta sahyoniya. Galibin hare-haren da suke kai mana yana da nasaba da zaluncin da muke musu. Da ake tsananta musu ya fi mu haɗari sau dubu fiye da waɗanda ba a tsananta musu ba da bunƙasa ayyukansu na Sahayoniya a tsakanin ƙanana da manyan yahudawa burgujewa da masu hankali. Don haka aikin jam’iyya ko kaɗan ba shi da haɗari a gare mu – ma’aikata (a zahiri) ba za su bi su ba, kuma kukan da suke da alaƙa da kama su zai kai ga ma’aikatan banki da “Yahudawa” na dukan ƙasashe kuma za su cutar da mu da yawa.
Shirin na sahyoniya ba shi da haɗari a gare mu, akasin haka, ina ganin yana da amfani.
Na taba zama assimilator. Amma wannan shine "cutar yara".
Dole ne mu haɗa mafi ƙarancin kashi kawai, ya isa. Sauran dole ne ya zama sahyoniyawa. Kuma kada mu yi musu katsalandan, da sharadin ba za mu tsoma baki a harkokin siyasarmu ba.
An yarda da tsawa da evesektsiya - haka ke faruwa ga evesektsiya. Amma babu tausayi da duka da hukunta masu hasashe (ma'auni) da duk wanda ya karya dokar mu. Mu hadu da sahyoniyawan rabin hanya kuma mu yi kokarin ba da mukamai ba a gare su ba, amma ga wadanda suka yi la'akari da USSR, kuma ba Falasdinu ba, kasarsu ta asali."
A baya, Dzerzhinsky ya yi adawa da bukatar Bolshevik na 'yancin al'ummomi na cin gashin kansu. Felix Edmundovich ya kasance mai kishin kasa da kasa na gaske kuma ya ce: "Za a iya lalata zalunci na kasa ne kawai idan an tabbatar da dimokuradiyya na kasa, gwagwarmayar gurguzanci."
Ya kasance mai tsananin adawa har ma da masu kishin kasar Poland wadanda suka yi mafarkin samun kasa mai cin gashin kanta. Da yake magana game da rabewar Poland daga Rasha mai neman sauyi, Dzerzhinsky ya yi iƙirari: “Za mu sami dangin ’yan’uwa ɗaya na mutane, ba tare da jayayya da husuma ba.”
A ƙarƙashin rinjayar Lenin, ya canza ra'ayinsa kuma yanzu yana ganin bai dace ba ya tsoma baki tare da Yahudawan da suke mafarkin ƙasarsu a Falasdinu.
A shekara daga baya Felix Edmundovich koma zuwa wannan batu da kuma rubuta wani rubutu zuwa Menzhinsky:
“Shin daidai ne mu tsananta wa sahyoniyawan? Ina ganin wannan kuskure ne na siyasa. Yahudawa Menshevik, wato, waɗanda suke aiki a tsakanin Yahudawa, ba su da haɗari a gare mu. Akasin haka, wannan baya haifar da talla ga Menshevism.
Muna bukatar mu sake duba dabarun mu. Ba daidai ba ne."
Bayan wata daya, sashen asiri ya ba Dzerzhinsky takardar shaidar danniya a kan Sahayoniyawan. Genkin da shugaban sashin sirri na OGPU, Terenty Dmitrievich Deribas ne suka sanya hannu, wanda ke jiran babban aiki a cikin tsaro na jihar da ... kisa.
A cikin bazara na '25, Sihiyona talatin da hudu suna cikin kurkuku, kuma wasu goma sha biyar sun kasance a sansani na tsawon shekaru uku. Akwai mutane ɗari da ashirin da huɗu a gudun hijira.
"A waje," Deribas da Genkin sun ruwaito wa shugaban OGPU, "mutane 152 ne kawai aka aika kuma aka ba su izinin tafiya don yin hijira. A cikin wannan al'amari, muna bin hanyoyin da za a bi: mafi yawan aiki, membobin kwamitin tsakiya, kwamitocin Gubernia, waɗanda aka samo tare da kayan aiki masu mahimmanci a cikin nau'i na takardun anti-Soviet, roko, gidajen bugu - ba mu sake su ba. zuwa Falasdinu. An fito da wani abu mai ƙarancin aiki a cikin Falasdinu.
Wannan dabarar ta samo asali ne daga gogewar fada da sahyoniyawan. A lokacin da, har zuwa karshen 1924, da aka fi mayar da mu zuwa Palastinu, wannan shi ne wani gagarumin ingiza don karfafa haram aikin na sahyoniyawan, tun da kowa da kowa ya tabbata cewa saboda ayyukansa na anti-Soviet zai sami damar zuwa Falasdinu a lokacin yakin basasa. kudin jama'a (kungiyoyin sahyoniya da na jama'a), ba don biyan laifin da ya aikata ba..."
Felix Dzerzhinsky bai gamsu ba. Bayan ya karanta takardar shaidar, ya sake yi wa Menzhinsky jawabi: “Har yanzu, ina ganin cewa irin wannan tsanantawa da ake yi wa Sahayoniyawan (musamman a yankunan kan iyaka) ba ta kawo mana wani fa’ida ba ko a Poland ko kuma a Amurka. A ganina ya wajaba a yi tasiri ga yahudawan sahyoniya don su yi watsi da ayyukansu na juyin-juya hali dangane da gwamnatin Soviet.
Bayan haka, bisa ka'ida za mu iya zama abokan sahyoniyawan. Wannan batu yana bukatar nazari tare da gabatar da shi tare da Ofishin Siyasa. Sahayoniyawan suna da babban tasiri a cikin Poland da Amurka. Me ya sa suke zama abokan gaba?
Shekara guda bayan haka, a watan Yuli 1926 Dzerzhinsky, mai fama da ciwon zuciya mai tsanani, ya mutu ba zato ba tsammani bayan ya yi jawabi a zauren taron kwamitin tsakiya. Halin da mahukuntan masu azabtarwa suka yi wa Sahayoniyawan ya kasance iri daya - an kidaya su a cikin masu adawa da gwamnatin Soviet.
Jam'iyyar Ma'aikatan Kwaminisanci ta Yahudawa Poalei-Zion (Ma'aikatan Sihiyona) an dauki su a cikin Lubyanka a matsayin kungiya mai adawa, ko da yake ba a iya samun wani abu mai adawa da Soviet a cikin ayyukanta kuma babu wani dalili na hana shi. Poalei-Zion ya taso ne a farkon karni na ashirin a Minsk, sannan kungiyoyinsa sun bayyana a wasu kasashe, ciki har da Falasdinu.
A cikin 1919, jam'iyyar ta rabu, kuma Jam'iyyar Kwaminisanci ta Yahudawa ta Poalei Sihiyona ita ma ta bayyana. A cikin watan Yuni na ashirin da biyu, kwamitin zartarwa na Comintern ya yi kira ga 'yan siyasa su yi watsi da shirin su su shiga cikin Comintern. Sabuwar jam'iyyar ta saurari ra'ayoyin kwamitin zartarwa. A cikin watan Disamba na ashirin da biyu, ta sanar da rusa kanta tare da yin kira ga dukkan 'yan jam'iyyar da su shiga RCP (b). Gaskiya wasu daga cikin jiga-jigan jam’iyyar ba su yi biyayya ga shawarar gama-gari ba suka yi kokarin ceto jam’iyyar.
A ranar 4 ga Disamba, 24, bisa ga wata sanarwa daga OGPU, Ofishin Siyasa ya zartar da wani kuduri:
"Saboda gaskiyar cewa EKP (Poalei-Zion) da kanta tana wargajewa, bai dace ba a yi la'akari da yadda za a yi amfani da shi ta hanyar matakan GPU, amma kuma don hana yin rajista da NKVD."
Kuma babbar jam'iyyar ta yi aiki bisa doka tsawon wasu shekaru. Ta yi ƙoƙarin shiga Comintern a matsayin sashe mai zaman kansa, amma ba ta yi nasara ba. An kama masu gwagwarmayar Poalei Sihiyona sannu a hankali, kodayake jam'iyyar ta haɗa da matasan Yahudawa masu cikakken ra'ayin gurguzu, ra'ayoyin Bolshevik, masu sadaukar da ikon Soviet.
A ranar 24 ga watan Mayu, 28, Ofishin Siyasa ya amince da shawarar da Ofishin Tsare-Tsare na kwamitin tsakiya, ya zartar kwanaki uku da suka gabata:
"Na yarda da shawarar da kwamitin Moscow ya yanke game da bukatar rusa jam'iyyar ECRP (Poalei Zion) bisa doka."
A daren ranar ashirin da shida ga watan Yuni ne aka kai duk wanda yake jam’iyyar a fadin kasar. Poalei Sihiyona ya daina wanzuwa.
A cikin shekaru na farko bayan juyin juya halin Musulunci, hukumomi sun bi Yahudawa masu aminci, kamar sauran tsiraru na ƙasa, fiye da kyautatawa. Tarayyar Soviet ita ce kasa ta farko da suka yi yaki da kyamar Yahudawa da kuma hukunta masu kyamar Yahudawa. Gaskiya wannan bai daɗe ba.
Yahudawa sun kirkiro gidajen wasan kwaikwayo, jaridu, da makarantu inda ake magana da rubuce-rubuce da koyar da Yiddish. Gonakin gama-gari na Yahudawa da gundumomin ƙasa ya bayyana. A 1928, sun yanke shawarar ƙirƙirar yankin Yahudawa a Gabas mai Nisa - Birobidzhan. Al'ummomin Yahudawa a wasu ƙasashe sun ba da kuɗi don ci gaban Birobidzhan. Yahudawa da yawa daga wasu ƙasashe sun ƙaura zuwa wurin, suna yin wahayi zuwa ga ra'ayin rayuwa cikin 'yanci a ƙasarsu. Har ma mun fito daga Falasdinu, inda rashin tausayi ya yi mulki a tsakanin Yahudawa - Birtaniya sun yi watsi da alkawuransu.
A daya daga cikin tarukan siyasa a 1928, an yanke shawara:
“Don ba da damar sake tsugunar da Yahudawa manoma saba’in da biyar daga Falasdinu, inda aka umurci Hukumar Kula da Aikin Gona ta Jama’a da ta yi shawarwari da wakilin kwamitin tsakiya na Jam’iyyar Kwaminis ta Falasdinu cikin jin dadi, ta yadda, duk da haka, ba a bukatar wani abin da ya dace. daga gare mu don wannan."
Yahudawa suna shirye su yi balaguro har zuwa ƙasashe masu nisa don su sami zarafin yin aiki a ƙasar kuma su ji kamar cikakkun mutane, waɗanda wasu suka ɗauka kamar daidai suke.
Mawallafin jama'a Otto Heller, a cikin littafinsa "Faɗuwar Urushalima," da aka buga a Vienna a cikin 1931, ya rubuta cikin ƙwazo:
“Yahudawa suna tafiya taiga. Idan ka tambaye su game da Falasdinu, za su yi dariya. Mafarkin Falasdinu zai dade da shiga cikin tarihi a lokacin da motoci, layin dogo da jiragen ruwa suka bayyana a Birobidzhan, lokacin da bututun manyan masana'antu suka fara shan taba...
Shekara mai zuwa a Urushalima?
Tarihi ya dade yana ba da amsar wannan tambaya. Masu fafutukar yahudawa, masu sana'ar fasaha na Gabashin Turai suna fama da yunwa yanzu suna gabatar da wata tambaya ta daban: shekara mai zuwa - a cikin al'ummar gurguzu! Menene Urushalima ga proletariat Yahudawa?
Shekara mai zuwa a Urushalima?
A shekara ta gaba - a cikin Crimea!
Shekara mai zuwa - a Birobidzhan!"
Amma gwajin bai yi nasara ba - an zaɓi wurin da bai dace ba, bai dace da ci gaba ba, kuma babu wani abu da ya haɗa Yahudawa da bankunan Amur.
A wani lokaci, bayanan Soviet sun zama masu sha'awar Falasdinu: shin zai yiwu a fara juyin juya hali a nan kuma?
A ƙarshen shekara ta ashirin da uku, an aika da sanannen jami'in tsaro Yakov Serebryansky zuwa Falasdinu ta hanyar ma'aikatar harkokin waje (leken asiri) na OGPU. Kafin juyin juya halin Musulunci, ya kasance mai kishin gurguzu-juyin juyin juya hali kuma ya fara aikinsa ta hanyar shiga cikin kisan shugaban gidan yarin Minsk. Ya samu Order of the Red Banner na garkuwa da shugaban gudun hijirar sojan Rasha, tsohon janar na farin kaya Alexander Kutepov a birnin Paris. Sannan kuma ya jagoranci wata kungiya ta musamman a karkashin Kwamishinan Harkokin Cikin Gida na Jama'a - zagon kasa da ta'addanci a kasashen waje.
Yakov Serebryansky ya zauna a Palestine shekaru biyu da kuma cizon yatsa, ya koma gida. Juyin juya hali a Falasdinu, wanda ya zama kamar wuri mai barci kuma ba a ci gaba ba, an jinkirta shi har sai lokacin mafi kyau, ko kuma, har sai an sami isassun kayan juyin juya hali a can.
Gabas ta Tsakiya ita ce yanki na sha'awar Sashen Gabas na GPU, wanda Jan Khristoforovich Peters ya jagoranta. Sa'an nan wannan yankin yana kula da Stilian Dmitrievich Triandofilov, wanda ya yi aiki a Cheka daga shekara ta ashirin da ɗaya. Bayan shi, sashen gabas na sashen waje na OGPU ya jagoranci Georgy Sergeevich Agabekov, jami'in leken asirin Soviet na farko wanda ya gudu zuwa yamma a 1930.
Efraim Solomonovich Goldenshtein, likita ta hanyar sana'a, ya yi hulɗa da Falasdinu. Ya kasance mazaunin Ankara kuma ya yi ƙoƙari ya yi aiki a tsakanin 'yan gurguzu na Falasdinu. A cewar Agabekov, yahudawan sahyoniya sun zo birnin Moscow inda suka nemi a ba su makamai don yakar Birtaniya. Amma OGPU sun yanke shawarar cewa wakilan Burtaniya ne, kuma tattaunawar ta katse.
A cikin na'urorin leken asiri na tsakiya, Moses Markovich Axelrod, wani shahararren Balarabe, shi ne mai kula da harkokin Falasdinu. Ya sauke karatu daga Faculty of Law na Moscow University da kuma Larabci sashen na Cibiyar Nazarin Oriental, kuma ya yi aiki a Saudi Arabia. Axelrod ya shaida wa Agabekov cewa: “A Masar, mu da muke karbar kwafin rahotanni daga Babban Kwamishinan Burtaniya a Alkahira, koyaushe muna sane da abubuwan da ke faruwa a can. Muna da bayanai game da Falasdinu daga majiyoyin Ingilishi guda ɗaya game da Siriya muna samun bayanai daga rahotannin hadimin sojan Faransa a Constantinople. A Siriya da Falasdinu ba da jimawa ba sun fara tsara wakilanmu. Blumkin ya kwashe watanni shida yana rangadin wadannan kasashe. Ya riga ya dauki wani aiki, amma har yanzu babu wani bayani daga gare su.”
A cikin Oktoba 1928, Yakov Grigoryevich Blyumkin, wanda, a ranar 6 ga Yuli, 1918, ya kashe Jamus wakilin gwamnatin Soviet Rasha, Count Wilhelm Mirbach, aka aika zuwa Constantinople a matsayin ba bisa doka ba mazaunin na waje sashen na OGPU.
A doka mazaunin a Konstantinoful, aiki a karkashin rufin na Tarayyar Soviet ofishin jakadancin, Yakov Grigorievich Minsky, wanda ya yi aiki a cikin leken asiri shekaru da yawa. Wani fitaccen dan gwagwarmaya, Naum (Leonid) Isaakovich Eitingon, wanda ya kai matsayin Manjo Janar kuma aka kama shi a shekara ta 1951 bisa zargin "na kungiyar Sahayoniya a Ma'aikatar Tsaro ta Kasa," ya wuce ta tashar Turkiyya. Amma a cikin su duka, Blumkin yawanci ana keɓe shi a matsayin mafi shaharar adadi.
Ranar 6 ga Yuli, 1818, da ƙarfe biyu na rana, ma'aikatan Cheka Yakov Blyumkin da Nikolai Andreev (shi ne mai daukar hoto na sashen yaki da juyin juya hali) ya isa ofishin jakadancin Jamus. Sun gabatar da umarni, wanda ke dauke da sa hannun Dzerzhinsky da hatimin Cheka, kuma sun bukaci ganawa da Ambasada Mirbakh. Jakadan Jamus ya tarbe su a wani ƙaramin ɗaki.
"Na yi magana da shi, na kalli idanunsa," in ji Blyumkin daga baya, "kuma na ce wa kaina: Dole ne in kashe wannan mutumin. Daga cikin takardun da ke cikin jakata akwai Browning. "Samu," na ce, "ga takardun nan," kuma an harba shi a kewayon da ba kowa. Mirbach ya raunata ya haye babban falo, sakatariyarsa ta ruguje a bayan kujera. A cikin babban falo, Mirbach ya fadi, sa'an nan na jefa gurneti a kan dutsen marmara..."
Wannan ita ce sigina ga yunkurin juyin juya hali na gurguzu na hagu. Masu juyin juya halin zamantakewa, wadanda su ne kawai abokan siyasa na Bolsheviks, sun yi fushi da sanya hannu kan zaman lafiya da Jamus.
Sa hannun Dzerzhinsky a kan umarnin da Blumkin ya gabatar a ofishin jakadancin karya ne, amma hatimin na gaske ne. Mataimakin shugaban Cheka Vyacheslav Aleksandrovich Aleksandrovich (ainihin sunan Dmitrievsky, jam'iyyar pseudonym Pierre Orange), wani bar gurguzu juyin juya hali wanda aka mutunta ga mutunci da kuma gaskiya.
A cikin Cheka, Vyacheslav Aleksandrovich ya jagoranci sashen "don yaki da tsoffin laifuka." Mutum ne marar son kai, ya yi mafarkin juyin juya hali na duniya da kuma abin da ya dace. Shi ne tushen tawayen 'yan gurguzu na hagu da kuma kisan Mirbach.
Dzerzhinsky ya bayyana a lokacin tambayoyi:
"Alexandrovich an gabatar da shi ga hukumar a watan Disambar bara bisa ga bukatar 'yan gurguzu na gurguzu. Ya ajiye babban hatimi, wanda aka makala da ID ɗin ƙarya a cikin sunana da ake zargi, tare da taimakon da Blyumkin da Andreev suka yi kisan kai. An karbe Blumkin a cikin kwamitin bisa shawarar kwamitin tsakiya na jam'iyyar gurguzu ta hagu."
Yana da shekaru goma sha bakwai, bayan juyin juya halin Fabrairu, Yakov Blumkin shiga hagu Social Revolutionaries. Shekara guda bayan haka, a watan Yunin 1918, an amince da shi a matsayin shugaban sashen Cheka don yaƙar leƙen asirin Jamus. Ya fara aiki sosai, amma a matsayinsa na 'yan gurguzu na juyin juya halin gurguzu, ba su amince da shi ba, kuma ba a yi wata wata ba aka rushe sashen. An bar Blumkin ba tare da aiki ba.
Blyumkin ya bayyana dalilan harin ta’addancin: “Ni mai adawa ne da zaman lafiya na dabam da Jamus kuma ina ganin ya zama tilas mu kawo cikas ga wannan abin kunya na zaman lafiya ga Rasha...
Amma baya ga gama-garin dalilai na a matsayina na gurguzu, wasu dalilai ma sun ingiza ni ga wannan aiki. Daruruwan bakaken fata masu kyamar Yahudawa, wadanda yawancinsu ‘yan kabilar Jamus ne, sun zargi Yahudawa da kishin Jamusanci tun farkon yakin, inda a yanzu ke rike da Yahudawan da alhakin manufofin Bolshevik da zaman lafiya na daban da Jamusawa.
Don haka zanga-zangar da Bayahude ya yi kan cin amanar Rasha da kawayenta da 'yan Bolsheviks suka yi a Brest-Litovsk na da matukar muhimmanci. Ni, a matsayina na Bayahude kuma mai ra'ayin gurguzu, na dauki kaina a kan cim ma aikin da aka yi, wato wannan zanga-zangar."
Bayan kashe tawaye na Left Social Revolutionaries, Aleksandrovich da wasu mutane goma sha biyu aka harbe a hannun zafi. Blyumkin da Andreev suka gudu zuwa Ukraine. Andreev ya kamu da ciwon typhus kuma ya mutu. Blumkin ya shiga cikin wani yunƙuri na kashe Hetman Skoropadsky wanda bai yi nasara ba. Kotun juyin juya hali ta yanke masa hukuncin daurin shekaru uku a gidan yari. A cikin bazara na 1919, ya yi ikirari ga Cheka. A ranar 19 ga Mayu, Shugaban Kwamitin Gudanarwa na Duk-Russia ya gyara Blumkin.
Ya yi aiki a Kudancin Front, ya yi karatu a Kwalejin Soja na Red Army kuma ya yi aiki a sakatariyar Kwamandan Jama'ar Soja da Harkokin Naval Trotsky. A cikin ashirin da uku aka kai shi sashin waje na OGPU. Yana da abokai da yawa a cikin da'irar adabi, a cikin ma'aikatan Comintern, waɗanda suke yaba shi da gaske.
"Na san kuma ina son Yakov Grigorievich Blyumkin," in ji wakilin Comintern Victor Serge (Viktor Lvovich Kibalchich). Dogo, kasusuwa, jajirtacce, tare da girman martabar wani tsohon jarumin Isra'ila, sannan ya mamaye dakin kankara kusa da Chicherin a Otal din Metropol. Yana shirin zuwa Gabas don gudanar da ayyukan sirri.”
Akwai jita-jita da yawa game da aikinsa a Constantinople, amma Blumkin ya shafe shekara guda kawai a matsayin mazaunin leken asirin kasashen waje. Ba shi da lokacin yin yawa. A cewar Agabekov, yana da wakili ɗaya kawai a Falasdinu - mai gidan burodi a Jaffa.
Aikin Blumkin ya ƙare lokacin da a Konstantinoful ya sadu da Trotsky a asirce, wanda aka kora daga ƙasar, kuma ya amince ya ɗauki wasiƙu zuwa Moscow kuma ya ga tsohon magoya bayan Lev Davidovich.
Lokacin da ya isa birnin Moscow bayan dogon lokaci, bai fahimci ainihin canje-canjen da aka yi a kasar ba. A gare shi, Trotsky da abokansa sun kasance shugabannin jam'iyyar na baya-bayan nan, wadanda ba su yarda da mafi rinjaye ba, amma ba su zama abokan gaba ba saboda wannan. An hukunta Blumkin mai tsanani saboda butulcinsa. Ya fara gaya wa mutane na kusa game da tattaunawarsa da Trotsky. Ciki har da ma'aikaci na sashen waje, Elizaveta Yulievna Gorskaya. Washegari ta sanar da manyanta.
A lokacin taron na gaba tare da Gorskaya a kan titi kusa da tashar Kazan a ranar Oktoba goma sha biyar, ashirin da tara, an kama Blumkin. Stalin ya yi ba tare da gwaji ba.
A ranar 5 ga Nuwamba, Ofishin Siyasa ya yanke shawarar:
"a) Bayyana wa OGPU cewa ta gaza a lokacinta don ganowa da lalata aikin cin amanar Soviet na Blumkin.
b) Ya kamata a kama Blumkin.
c) Umurci OGPU don tabbatar da ainihin yanayin halayen Gorskaya."
An amince da ganawar da Trotsky a matsayin laifi mafi hatsari fiye da kisan gillar da aka yi wa jakadan Jamus ...
Wannan labarin bai cutar da Elizaveta Gorskaya ba. Akasin haka, OGPU ta yaba da halinta sosai. Mijinta na farko, wanda ta haifa masa suna na ƙarshe, ya yi aiki a tashar London. A karo na biyu ta kuma auri wani jami'in tsaro na jihar, Vasily Mihaylovich Zarubin, wanda ya tashi zuwa matsayi na Janar.
A sa'i daya kuma, an canza shugabancin sashen leken asirin kasashen waje na Gabas. A ranar 31 ga Oktoba, an sauke Jan Peters daga mukaminsa. Ranar 6 ga Nuwamba, sashen ya jagoranci Torichan Mihaylovich Dyakov. Kasa da shekara guda bayan haka, a ranar 10 ga Satumba, 1930, an wargaza Sashen Gabas kuma aka haɗa shi zuwa wani sashe na musamman na OGPU tare da aikin da ya dace. An tattara duk bayanan sirri a cikin sashen waje.
A ranar 5 ga Fabrairu, 1930, Ofishin Jakadancin ya amince da ƙuduri na farko dalla-dalla game da aikin ma'aikatar harkokin waje na OGPU, wanda ke bayyana manyan kwatance na aikin leken asirin Soviet. Gabas ta Tsakiya ba ta cikin wannan jerin.
A ranar ashirin da shida, da talatin da hudu ga watan Mayu, ofishin ‘yan sanda ya zartar da wani cikakken kuduri kan aikin leken asirin soja. Har ila yau, ba a haɗa aiki a Gabas ta Tsakiya ba a cikin jerin manyan wuraren aikin na IV Directorate na Red Army.
Wasu daga cikin 'yan Haganah (Rundunar yaƙin karkashin kasa wanda daga baya suka haifi Sojojin Isra'ila) sun yi tafiya zuwa Moscow kuma sun dawo a matsayin 'yan gurguzu. Amma gaba daya kungiyar ba ta fada karkashin ikon Comintern ba, duk da cewa Yahudawan Falasdinu da dama sun bi ra'ayin gurguzu. Membobin Haganah ko dai sun yi aiki a ƙungiyoyin haɗin gwiwar noma kamar kibbutzim ko kuma sun kasance membobin ƙungiyoyin ƙwadago na hagu (Histadrut - General Federation of Labor).
Kibbutz sulhu ne bisa ka'idar gurguzu na "daga kowa gwargwadon ikonsa, zuwa kowane gwargwadon bukatunsa." Yahudawa matasa daga Rasha, Poland, da Romania sun yi takin ƙasar Falasdinu da yawa da gumi da jininsu. Ba a taɓa yin ƙoƙarin gina al’umma mai farin ciki a duniya da irin wannan tsadar rayuwa da sadaukarwa ba.
A ranar 23 ga Agusta, Firayim Ministan Isra'ila na farko, David Ben-Gurion, shi ma ya tafi Moscow: tawagar Histadrut ta wakilci ma'aikatan Falasdinawa a bikin Nunin Aikin Noma da Hannun All-Union. An adana takardar shaidar da kwamitin zartarwa na Ƙungiyar Ƙwararrun Ƙwararru ta Falasdinu ta ba shi:
"Mun tabbatar da cewa Messrs. D. Ben-Gurion, Babban Sakataren Harkokin Kulawar Tarayyar Falasdinawa da Falasdinu, kuma Mer Rutterg, Daraktan mabukaci na tsakiya ya kuma yi wakilan hadin gwiwar Miya Federation, "Gamashbir", Bankin Ma'aikata da sauran cibiyoyi Federation, don yin shawarwari tare da gwamnati da cibiyoyin kasuwanci game da sake dawowa da kasuwanci da kasuwanci tsakanin Falasdinu da Rasha da kuma kafa, idan ya cancanta, kamfanin kasuwanci na Rasha-Palestine.
Ben-Gurion da abokansa sun kawo 'ya'yan itace gwangwani, taba, ayaba, man zaitun, taba ganye, ruwan inabi, almonds, lemun tsami da lemu zuwa Moscow (don ƙarin bayani, duba "Source", 1993, No. 1).
Tawagar ta hada takardar shedar ma'aikatar harkokin waje ta babban kwamitin baje kolin tarihin huldar kasuwanci tsakanin Rasha da Falasdinu, inda ta bayyana cewa Falasdinu za ta iya zama wata kasuwa mai riba ga kasar Rasha domin siyar da kayayyakin masana'antu da kayayyakin gini.
Ben-Gurion ya fi cin nasara a siyasa fiye da kasuwanci. Tafiyar bata kai ga kammala kwangilolin ba. Amma ta bar siyasa mai karfi.
Ra'ayoyin matashin David Ben-Gurion sun wakilci gauraye na gurguzu da sahyoniya mai akida.
"Ya zama dole ba kawai a tsara ma'aikata ba, har ma a ilmantar da su da kuma karfafa su a cikin Falasdinu," in ji Firayim Minista na Isra'ila na gaba.
Ya sha'awar Lenin kuma ya yi imanin cewa gurguzu zai kare Yahudawa daga kyamar Yahudawa. Har yanzu ya fuskanci rashin jin daɗi a manufofin Soviet game da Isra'ila da Yahudawa ...
Hatta kungiyar ta Comintern ba ta damu da Falasdinu musamman ba, tunda babu wanda ke da kwarin guiwar bullar yunkurin juyin juya hali a can.
A ranar 5 ga Yuli, 2020, wanda ake kira Ƙananan Ofishin Kwamitin Zartaswa na Kwaminisanci na Duniya ya umurci Elena Dmitrievna Stasova, sakatariyar Kwamitin Tsakiyar Jam'iyyar kwanan nan, ta tsara Ofishin Gabas ta Tsakiya. Ƙananan Ofishin ita ce hukumar gudanarwa na Comintern, wanda shugabansa Grigory Evseevich Zinoviev, memba na Politburo kuma daya daga cikin mutanen da ke kusa da Lenin.
Ofishin Gabas ta Tsakiya, ba tare da samun lokacin yin aiki ba, an soke shi ta wurin taron majalisa na biyu na Comintern.
A cikin Janairu ashirin da ɗaya, an ƙirƙiri sashen Gabas ta Tsakiya a cikin tsakiyar ofishin Kwamitin Zartarwa na Comintern. Sannan aka rikide zuwa bangaren Gabas.
Sashin ya jagoranci Georgy Ivanovich Safarov, wanda iliminsa na al'amuran gabas ya kasance mai daraja sosai. Lokacin da a farkon 30ths, Ofishin Jakadancin ya damu da shirya littafi kan sabon tarihin "mallaka ko masu mulkin mallaka" (yanzu za su ce mutanen Asiya, Afirka da Latin Amurka), sun nada Karl Radek, tsohon memba. na kwamitin tsakiya da na kwamitin zartarwa na kwamtin, don jagorantar brigade.
Bayan ya san kansa da ayyukan masana kimiyya, Radek ya rubuta wa Stalin wasika a watan Satumba na talatin da hudu:
"Idan ka nace a kan wani ƙayyadaddun ƙayyadaddun lokaci, wato, cewa littafin ya shirya kafin watan Yuni na shekara mai zuwa, to, mafita kawai ita ce mutane biyu kawai - Safarov da ni. Na san cewa da yawa comrades bayyana shakku game da Safarov. Amma ina ganin waɗannan shakku sun fi alaƙa da halinsa na yin kasa-kasa da dabara ko kuma wuce gona da iri. Dangane da sanin wallafe-wallafen tarihin Japan, Sin da Indiya, ya fi sauran jama'armu gaba."
Georgy Safarov yana kusa da Zinoviev. A cikin shekara ta ashirin da biyu, an nada shi a lokaci guda editan Leningradskaya Pravda kuma ba shi da hannu a cikin harkokin Comintern. Bayan da aka cire Zinoviev daga mulki, Safarov kuma ya rasa mukaminsa kuma an aika shi a matsayin sakataren ofishin jakadancin zuwa kasar Sin, sannan zuwa Turkiyya. A cikin '29 aka mayar da shi a cikin na'urar na kwamitin zartarwa na Comintern, inda ya yi aiki har zuwa kama shi a watan Disamba '34.
A cikin watan Mayu ashirin da uku, Radek ya jagoranci sashen gabas, wanda bai wuce wata guda ba, a farkon Maris ashirin da hudu, ya maye gurbinsa da mataimakin kwamishina mai kula da harkokin sojan ruwa na baya-bayan nan kuma wakilin cikakken iko a Afghanistan Fyodor Fedorovich Raskolnikov, wanda ya yi amfani da shi. Sunan mahaifi F. Petrov.
A cikin Maris 1926, a matsayin wani ɓangare na sake tsarawa, an kafa sakatariya ta Gabas ta Tsakiya da Nisa. A cikin shekara ta ashirin da takwas, Eastern Lender secretreriat, kamar yadda ake kira sashen yankin yanzu, ya maye gurbin Raskolnikov tare da Otto Vilhelmovich Kuusinen, kusan kawai shahararren Comintern wanda aka ƙaddara don tsira. Ya kasance a cikin jagorancin Stalin, Khrushchev, da Brezhnev. An san shi don lura da haɓaka Yuri Vladimirovich Andropov.
Amma Comintern gabas sun fi sha'awar China, Japan, da Indiya. A Gabas ta Tsakiya - Iran, Afganistan da Turkiyya. An lura da abin da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya - kuma ba kusa ba - daga Turkiyya.
Komawa a ranar 8 ga Agusta, 2020, an kafa sashin sirri a cikin kayan aikin Comintern (wanda kuma aka sani da sashin sadarwa na duniya). Ayyukan sashen shine kiyaye dangantakar da ba bisa ka'ida ba tare da jam'iyyun gurguzu na kasashen waje, watsa umarni, wallafe-wallafe, kudi, makamai zuwa gare su, da jigilar ma'aikatan jam'iyyar zuwa kasashen waje. Sashen yana da sabis na jigilar kaya. Sashen ya ba wa mutanensa fasfo na karya tare da ba su hayar amintattun gidaje. Mahimmanci, wani sabis ne na musamman tare da babban iyawa da kasafin kuɗi mai kyau. Sashen ya yi aiki kafada da kafada da bayanan sirri na siyasa da na soja.
An kafa wurin sadarwa a Gabas ta Tsakiya a Konstantinoful. Sashen ya jagoranci Joseph (Osip) Aronovich Pyatnitsky daga Mayu 2, 21.
A cikin goma sha tara, an kafa jam'iyyar Socialist Workers' Party of Palestine, bayan shekaru biyu aka canza mata suna 'yan gurguzu. Jam'iyyar da ta kasance ba bisa ka'ida ba tana karkashin jagorancin Joseph Berger, ya yi aiki da sunan Barzilai. An haife shi a Krakow, a cikin shekara ta ashirin ya ƙaura zuwa Falasdinu, inda ya sami aiki a matsayin ma'aikacin ginin hanya.
Berger ya zo Moscow sau da yawa, kuma Stalin da kansa ya yi magana da shi a 1929. A jagorancin Moscow, Berger yayi ƙoƙari ya "lalata" jam'iyyar. A cikin shekaru talatin da biyu, an kira shi zuwa Moscow. Ya yi aiki a Comintern. A cikin 35 an kama shi. Sun yanke masa hukuncin kisa, amma ba su harbe shi ba.
Berger (Barzilai) ya yi shekaru ashirin da ɗaya a sansanonin Soviet. A cikin hamsin da shida aka gyara masa. An ba shi izinin zuwa Poland saboda an haife shi a Krakow. Bayan shekara guda, ya nemi izinin tafiya zuwa Isra'ila.
A ranar 22 ga Yuni, 1957, babban sakataren kwamitin tsakiya na jam'iyyar gurguzu ta Isra'ila Mikunis ya zo wurin jakadan Soviet a Tel Aviv Abramov tare da bukatar yin tasiri ga Poles don kada su saki Berger.
"Barzilai yana adawa da Tarayyar Soviet," in ji Mikunis ga jakadan. Ya bukaci da a bude taron Jam'iyyar Kwaminisanci a girmama tunawa da wadanda aka kashe a hannun 'yan facist na Soviet. Zuwan mutumin nan ba abin da zai kawo illa illa...
Jerachmiel Lukacher, wanda aka haife shi a Tashkent, ya tsunduma cikin aikin yaki a Jam'iyyar Kwaminisanci. A lokacin yakin duniya na daya ya yi aikin sojan Turkiyya. Ayyukansa na karkashin kasa sun fara ne da cewa a cikin shekara ta ashirin da uku ya kashe dan sandan kasar Turkiyya Tufik Bey, wanda ke da alhakin kai wa Yahudawa pogrom. Ya tafi Jamus, inda ya shiga cikin 'yan gurguzu. Komawa Falasdinu, Lukacher ya shiga Jam'iyyar Kwaminisanci kuma ya kirkiro darussa don makarantar soja ta karkashin kasa don mazauna Yahudawa. A shekara ta 1931, an tura shi zuwa Tarayyar Soviet, kuma duk alamunsa sun ɓace.
Adolf Kraus da Konstantin Weiss (Avigdor) su ma sun yi aiki a Falasdinu, tare da gungun Yahudawa da suka fito daga Tarayyar Soviet. Aikin farko shine ƙirƙirar ƙungiyoyin magoya bayan Tarayyar Soviet. A lokaci guda, sun kafa - kuma sun yi nasara sosai - yunkurin gurguzu a makwabciyar Masar.
Avigdor ya kasance shugaban jam'iyyar gurguzu ta Masar na wani lokaci. Duk da haka, Larabawa 'yan gurguzu sun ɗauki Yahudawa a matsayin baƙi kuma ba da daɗewa ba suka kawar da su. Wasu ’yan gurguzu na Masar daga baya sun zama masu sha’awar Hitler domin ya yi yaƙi da ’yan Birtaniyya kuma ya halaka Yahudawa (duba littafin Farfesa G. Kosach “Red Flag over the Middle East?”)
Yahudawa 'yan gurguzu suna kallon Larabawa masu aiki a matsayin abokan gwagwarmaya a cikin gwagwarmayar aji. Amma Larabawa ba su da sha'awar jin aji. Sun shiga cikin pogroms a kan Yahudawa a Falasdinu. Saboda haka, a tsakanin Yahudawan da ke da ra'ayi na hagu, an kafa "Sihiyoniyancin Proletarian". Sun ci gaba da yin imani da kwaminisanci, amma sun ga cewa za su iya dogara da kansu kawai.
Wakilan jam'iyyar Poalei Zion sun nemi kusanci da Comintern. Sun zo Comintern congresses suka yi magana. Amma matsayinsu ya fuskanci suka mai tsanani saboda yadda 'yan siyasa suka raba gwagwarmayar Yahudawan Yahudawa da gwagwarmayar mafiya rinjayen Larabawa. Comintern ya bukaci a yi watsi da sahyoniyanci mai tsauri kuma ba ta amince da Poalei Sihiyona a matsayin kungiya ta "Yahudawa masu ra'ayin gurguzu na dukan duniya ba."
Kalmomi na Babban Taron Majalisar na Biyu game da tambayar ƙasa da mulkin mallaka sun bayyana cewa: “Zionism, a ƙarƙashin sunan samar da ƙasar Yahudawa a Falasdinu, tana sadaukar da al’ummar Larabawa da ke aiki a Falasdinu don cin zarafi na Ingilishi.”
Amma an san ƙungiyar ƙasa da Larabawa a matsayin ci gaba, tun da yake ya ƙunshi talakawa (duba littafin G. Kosach "Red Flag over the Middle East?").
'Yan gurguzu sun rabu da Poalei Sihiyona kuma suka kirkiro jam'iyyarsu. Wolf Averbukh ya zama babban sakataren kwamitin tsakiya na jam'iyyar gurguzu ta Falasdinu. A lokacin Yaƙin Duniya na ɗaya ya yi aiki a cikin sojojin Rasha. Tun yana dan shekara ashirin da biyu ya zauna a Falasdinu.
Averbukh shi ne dan gurguzu Bayahude na farko da ya yi kokarin hada kai da Larabawa. Da farko dai, babu Larabawa a jam'iyyar gurguzu ta Falasdinu; Nan take ‘yan gurguzu na Falasdinu suka yi kira ga ma’aikatan Larabawa da su yi aiki tare.
"Ma'aikacin Bayahude, sojan juyin juya hali," in ji daya daga cikin takardun, "ya mika hannun sa gare ku a matsayin abokin ku a gwagwarmaya da masu kudi na Birtaniya, Yahudawa da Larabawa. Makomarsa da taku daya ne..."
Sai dai yunkurin da aka yi na samar da hadin kan kasashen Larabawa da Yahudawa masu aiki bai yi nasara ba.
Mahmoud al-Atrash, wanda ya zama daya daga cikin jagororin jam'iyyar gurguzu ta Falasdinu, ya rubuta: "Masu aiki na Larabawa, sun kasa amincewa da mutanen da sunayensu Chaim, Abraham da Isaac suka kasa ci gaba a karkashin jagorancinsu, ko da da a ce wadannan mutane sun kasance gwanayen gwagwarmayar neman ‘yancin kai na kasa. Ga talakawan Larabawa, sun kasance na ƴan tsiraru na ƙasa waɗanda mulkin mallaka ya ba da gata mai yawa a kan al'ummar Larabawa. "
Mahmoud al-Atrash ya yi karatu a birnin Moscow na tsawon shekaru uku a jami'ar 'yan gurguzu ta Toilers of the East, inda ya shiga cikin kwamitin tsakiya na jam'iyyar gurguzu ta Falasdinu.
Kuma babban sakatare na jam'iyyar gurguzu, Ridwan al-Helu, har ma ya shiga jam'iyyar da nufin mayar da ita makamin yaki da sahyoniyanci. Ya ki amincewa da ‘yan gurguzu yahudawa kuma ya dage cewa Larabawa su jagoranci jam’iyyar. Kwamitin zartarwa na Comintern a Moscow ya yi wannan ra'ayi. A hankali an tilastawa Yahudawa ficewa daga shugabancin jam'iyyar gurguzu ta Falasdinu.
A ranar goma sha shida ga Oktoba, ashirin da tara, sakatariyar siyasa ta kwamitin zartarwa na Comintern ta zartar da wani kuduri "A kan yunkurin 'yan tawaye a Larabawa."
Rikicin kyamar Yahudawa a Falasdinu, lokacin da Larabawa suka kashe Yahudawa, kungiyar Comintern ta tantance shi a matsayin farkon juyin juya hali na Burgeoi-demokradiyya, a matsayin wani gagarumin yunkuri na 'yantar da al'ummar Larabawa.
Sun bukaci a hanzarta "Larabawa" da hadin gwiwa tare da 'yan kishin Larabawa daga Jam'iyyar Kwaminisanci ta Falasdinu. An aiwatar da umarnin. A cikin kaka na 1935, kwamitin tsakiya na Jam'iyyar Kwaminisanci ta Falasdinu ta amince da wani roko "Ga ƙungiyar Larabawa da abokansu a kan mulkin mallaka." Kwamitin tsakiya ya ba da shawarar kaddamar da gwagwarmaya "don kawar da sahyoniyanci, dakatar da hijirar Yahudawa da kuma kwance damara na dukkan sahyoniyawan." Ana ganin zuwan Yahudawa a Falasdinu a matsayin makirci na mulkin mallaka, wanda manufarsa ita ce "ƙirƙirar wani gaba mai adawa da Soviet a wannan yanki mai mahimmanci na duniya."
Bayan haka ne Falasdinawa 'yan gurguzu larabawa suka kulla alaka da Muftin Kudus Amin al-Husseini wanda ya kyamaci Yahudawa kuma daga karshe suka kulla kawance da Hitler.
Haɗin gwiwa tsakanin Yahudawa da Larabawa a cikin jam'iyyar ya zama ba zai yiwu ba.
An haifi wani shugaban jam'iyyar gurguzu Nachum Leshchinsky a Krivoy Rog. Kamar Berger, ya rayu a Palestine tun yana da shekaru ashirin da biyu. Leshchinsky ya tafi aiki a Ma'aikatar Gabas na Kwamitin Gudanarwa na Comintern. A 1929, ya nemi a mayar da shi zuwa Tarayyar Soviet.
A shekara ta 1930, hukumomin Biritaniya sun kori Wolf Averbukh zuwa Tarayyar Soviet Rasha, inda ya mutu a cikin shekarun danniya.
 
Philby Sr., Philby Jr. da Wahabiyawa
Yawancin 'yan siyasar Birtaniya, jami'an diflomasiyya, sojoji da jami'an leken asiri da ke da hannu a cikin Falasdinu sun kasance masu adawa da sahyoniyanci. Daga cikin su, Sir John Philby Sr., mahaifin shahararren jami'in leken asirin Soviet, ya mamaye wani babban wuri.
John Philby ya taka muhimmiyar rawa, idan ba a san shi ba, a tarihin Gabas ta Tsakiya. Ya kasance daya daga cikin wadanda suka kafa kasar Saudiyya.
An haifi Philby a Ceylon (yanzu Sri Lanka) kuma ya yi aiki da mulkin mallaka na Burtaniya a Indiya. Aikinsa bai yi kyau ba, kuma cikin farin ciki ya karɓi tayin na ƙaura zuwa Bagadaza. Ya isa can a lokacin yakin duniya na farko, a 1915.
A Baghdad, Philby ya gano duniyar leƙen asiri. A cikin yanar gizo na yaudara, ya ji kamar kifi a cikin ruwa. Ya iya harshen Larabci kuma yana yawan sa tufafin Badawiyya. Kamar yadda wani ya yi wasa, abin da ya ba da asalinsa na Turai shi ne, ƙafafunsa ba su da datti. John Philby, a matsayin Balarabe, har ma ya ziyarci Baku a taron farko na al'ummar Gabas a watan Satumba na 1920, inda akwai wakilai dubu biyu daga kasashe talatin.
Philby Sr. mutum ne mai ban mamaki.
Abokan gaba sun yi magana game da yanayin jima'i marar al'ada. Ko kuma dai, sun yi gardama, a kan gado maza suna sha'awar shi ba kasa da mata ba. Masana tarihi na leken asiri sun rubuta cewa yayin da ma'aikatan leken asirin Amurka ke tsoron 'yan luwadi kamar wuta kuma ba su amince da su ba saboda ana iya yi musu baƙar fata, to, leken asirin Burtaniya, akasin haka, sun yarda da son rai irin waɗannan mutane. Wannan ya bai wa leken asirin Birtaniyya ruhin rufaffiyar kulob din maza - don nasa kawai.
Birtaniya da Faransa sun raba kasashen Larabawa zuwa bangarori masu tasiri. Philby bai ji daɗi ba. Ya kasance mai goyon bayan baiwa Larabawa cikakken 'yancin kai. Ya ma fi gamsuwa da sanarwar Balfour: ya yi imanin cewa bai kamata Ingila ta yi rigima da Larabawa ba saboda kananan Yahudawan Palastinawa.
Turawan ingila a larabawa suna da amintacciyar aminiya - mai kula da wurare masu tsarki a Makka da Madina, inda mahajjata daga ko'ina cikin duniyar musulmi suke ta tururuwa, wato Sherif Hussein bn Ali. Ya kasance na daular Hashimiya. Hashimawa su ne zuriyar Hashim, waɗanda suka fito daga gidan da Annabi Muhammadu ya fito.
A yakin duniya na daya, Hussein tare da taimakon jami'an leken asirin Birtaniya ya yi tawaye ga mulkin Turkiyya. A matsayin nuna godiya, Turawan mulkin mallaka sun ba shi damar a shekara ta goma sha shida ya mayar da lardin Hejaz, inda Musulunci ya taba samo asali, ya zama daula mai cin gashin kanta.
A lokacin da Sheriff Hussein ke yakar Turkawa tare da kawance da turawan Ingila, shugaban darikar Wahabiyawa Ibn Saud Abd al-Azizi, sarkin Najd ya yi adawa da shi.
Cika umarni daga Landan, a cikin kaka na 1917 Philby ya je wurin Ibn Saud don ya kira shi don yin oda. Amma Philby bai aiwatar da umarnin ba. Ya kulla kawance da Ibn Saud, kuma wannan abotar ta haifar da mummunan sakamako na siyasa. Bayan lokaci, Philby ya taimaka wa Ibn Saud ya zama sarkin Saudiyya.
A cikin shekara ta ashirin da daya, an nada Philby a matsayin mazaunin leken asirin Burtaniya a Amman, babban birnin sabuwar masarauta ta Transjordan. Sarki Abdallah dan Sherif Hussein. Shi da kansa ya kirkiro wa kansa karamar jaha, wacce yawan mutanenta dubu dari biyu da talatin ne kacal.
Philby ya taimaka wa shugaban Wahabiyawa Ibn Saud wajen yakar Sherif Hussein, wanda ya yi riko da ra'ayoyin siyasa da addini masu matsakaicin ra'ayi. Ibn Saud, ya dogara da sojojin Badawiyya, ya yi nasara a wannan yaƙin. A shekara ta ashirin da biyar, sojojinsa sun ci Makka da Madina. A cikin na ashirin da bakwai, Ibn Saud ya shelanta kansa sarkin daular "Hijaz, Najd da kuma yankunan da aka hade." Tun daga 1932, wannan ita ce masarautar Saudiyya, inda bambancin wahabiyawa na Musulunci ya zama addini na hukuma.
Wahabiyanci kungiya ce ta addini da siyasa a cikin addinin musulunci na Sunna. Ya taso a Larabawa a tsakiyar karni na sha takwas bisa koyarwar Muhammad abd al-Wahhab. Ya ce musulmi sun kaurace wa ka’idojin da Allah ya kafa, saboda bidi’o’in da ba dole ba ne suke yi musu dadi. Wajibi ne a tsarkake Musulunci da komawa ga ka'idojinsa na asali.
Wahabiyawa, mutane masu tsoron Allah, suna jin kamar ’yan tsiraru da aka zalunta. Tuni Wahabiyawa na farko sun banbanta da matsananciyar tsaurin ra'ayi a cikin al'amuran imani da tsattsauran ra'ayi a yakin da suke da abokan hamayyarsu na siyasa. Wahabiyawa sun yi kira da a yi yaki mai tsarki a kan musulmin da suka yi ridda daga ka’idojin Musulunci na farko. Suna ɗaukar Kiristoci da Yahudawa a matsayin mabiyan “aƙidar ƙarya”; duk wanda bai musulunta ba, makiyin Allah ne da dukkan muminai.
A zamanin yau, Wahabiyanci ya kutsa cikin Arewacin Caucasus - lokacin da aka ba wa Musulman Rasha izinin yin aikin Hajji, suka fara tafiya Saudiyya. Daga nan kuma su kansu Saudiya suka fara zuwa yankin Arewacin Caucasus. Sun zo da kudi don gina masallatai tare da ba da makamai ga daya daga cikin dakarun yaki da suka shiga yakin Checheniya. Wahabiyanci ya zama tuta na masu tsattsauran ra'ayi a Arewacin Caucasus na Rasha ...
Philby Sr. ya zama mai baiwa Sarki Ibn Saud shawara kan harkokin kudi. Yana da shekaru arba'in da biyar ya musulunta, ya karbi sunan Abdullahi, ya yi wa kansa kaciya, kuma bisa umarnin Ibn Saud na musamman, ya sami 'yancin auren mata hudu. Shaidun gani da ido sun yi iƙirarin cewa ɗabi'a a gidan sarki sun yi daidai da ɗanɗanon Philby, wanda ya sami damar yin nishaɗi tare da sababbin abokansa a cikin rukunin ƙwaraƙwarai masu daɗi.
A Gabas ta Tsakiya, Philby ya kafa haɗin gwiwa tare da Allen Dulles, darektan CIA na gaba.
Dulles sun kasance ɗaya daga cikin iyalai mafi ƙarfi a Amurka. Kawun mahaifiyarsu, Robert Lansing, shi ne Sakataren Harkokin Wajen Amurka kuma ya kirkiro sashin leken asiri na farko a cikin Ma'aikatar Harkokin Wajen. John Foster Dulles kuma ya zama Sakataren Gwamnati. Allen Dulles ya jagoranci leken asirin shekaru da yawa.
A cikin shekaru talatin, Allen Dulles da John Philby sun amince da halin da ake ciki a Falasdinu.
Philby da jami'an leken asirinsa sun yi adawa da sake tsugunar da Yahudawa a Falasdinu. Kamar wani Balarabe Bature, Thomas Edward Lawrence, wanda aka fi sani da Lawrence na Larabawa, ya kasance mai goyon bayan kafa kasar Larabawa mai cin gashin kanta. Ma’ana dai jami’an leken asirin Birtaniyya sun yi rashin jituwa da ma’aikatar harkokin wajen kasar. Philby ya ɗauki Herbert Samuel, Babban Kwamishinan Falasɗinu, abokin gaba. Wakilan Burtaniya sun taka rawa a zanga-zangar kyamar Yahudawa ta al'ummar Larabawa.
’Yan’uwan Dulles ba su ji tausayin Yahudawa ba. Sa’ad da ’yar’uwarsu ta ƙaunaci Bayahude, sun yi komai don su lalata dangantakarsu. Sun yi nasara sosai har wani masoyinta ya kashe kansa, kuma ta zama mai kishin Hitler ...
Yayin da Philby ke kula da ofishin leken asirin Burtaniya a Transjordan, matashin Allen Dulles ya fara aikinsa na leken asiri a Constantinople. An ce Philby ne ya bude masa rugujewar siyasar Larabawa kuma a karkashinsa Dulles ya yanke shawarar cewa kafa kasar Yahudawa ba zai yi wani amfani ga Amurka ba. Hakan zai hana kamfanonin mai na Amurka yin kasuwanci da kasashen Larabawa.
An ji muhawarar 'yan'uwan Dulles a Washington, don haka diflomasiyyar Amurka har zuwa ƙarshe ta nuna adawa da bayyanar Isra'ila a taswirar siyasar duniya.
A cikin shekaru 20 da suka wuce, kamfanin mai na Amurka Gulf Oil ya fara raya filayen noma a Bahrain, sannan ya koma rijiyoyin mai na Kuwait. Kuma kamfanin Standard Oil na California ya zauna a Bahrain.
John Philby ya kawo Standard Oil na California zuwa Saudi Arabiya, inda ya bayyana wa Sarki Ibn Saud cewa ma'aikatan mai na Amurka za su cika asusun sarauta. Don cin gajiyar manyan rijiyoyin mai na Saudiyya, an kafa Kamfanin Mai na Larabawa-Amurka (Aramco).
Philby bai manta da kansa ba; Daga shekarar 1933, Philby yana karbar albashin dala dubu daya a kowane wata daga wani kamfanin mai na Amurka, kuma lokacin da man fetur ya fara kwarara bayan shekaru biyar, an ba shi babban kari na farko na dala dubu ashirin da biyar (kudi mai yawa a wancan lokacin).
John Philby ya tsinci kansa a tsakiyar rudanin da ke tattare da samar da man Saudiyya ga Hitler. Ibn Saud ya yi wa jakadun Nazi alkawarin ba da mai ta kasar Spain lokacin da Franco ya ci nasara a can ya jefa 'yan gurguzu cikin teku.
Amma sun gano game da wannan a Moscow - ta hanyar ɗan Philby.
Kim Philby, wanda tuni jami’an leken asirin Soviet suka dauka aiki, ya zo Spain, inda sojojin Franco suke, a matsayin wakilin yaki na The Times. Frankists sun karɓi ɗan John Philby da girmamawa. Daga mahaifinsa ya samu labarin tattaunawar mai. Amma Stalin ko kadan bai so Hitler ya karbi man Gabas ta Tsakiya ba. Don haka, an yi komai don bayyana gaskiyar tattaunawar da aka yi tsakanin Saudiyya da na Nazi a bainar jama'a tare da wargaza yarjejeniyar.
Da zarar John Philby ya sami kansa a ƙasarsa ta Ingila, an kama shi bisa zargin alaka da abokan gaba. Duk da haka, tsofaffin haɗin kai a cikin ayyuka na musamman sun taimaka masa a sake shi bayan watanni hudu.
Ba tare da zargin cewa yana bin dansa bashin gidan yarin ba, John Philby ya taimaka wa Kim ya shiga leken asirin Burtaniya.
Shawarar ƙarshe ta dogara da mataimakin shugaban MI6, leken asirin Burtaniya, Valentine Vivien, wanda, kamar Philby Sr., ya taɓa yin aiki a Indiya. Ya gayyaci mahaifin Philby da ɗansa zuwa cin abinci. Lokacin da Kim ya tafi bayan gida, Vivien ya yi tambaya cikin abokantaka daga mahaifinsa:
- Shin da gaske yana tare da 'yan gurguzu a Cambridge?
"Makarantar wasa," Philby Sr. ya daga masa hannu. - Duk a baya. Ya zama mutum daban.
Valentine Vivien ya ɗauki Kim Philby akan bincike.
Bayan rasuwar Ibn Saud, Yarima Saudat ya zama sarkin Saudiyya, wanda ya fi son jin dadin rayuwa fiye da shiga harkokin siyasa. John Philby ya fusata da shi. Ya ƙare da cewa shekara ɗaya da rabi bayan mutuwar abokinsa sarki, a cikin Afrilu hamsin da biyar, an kori Philby daga ƙasar.
Ɗansa ya ziyarci mahaifinsa wata rana.
Kim Philby ya ce: “Ba a lokacin ko kuma daga baya ba, ban da wani sha’awar bin misalinsa. Wuraren buɗe ido mara iyaka, sararin sama na dare da sauran abubuwan jin daɗi suna da kyau kawai a cikin ƙananan allurai. Na yi la'akari da cewa ba abin yarda ba ne a yi rayuwa a cikin ƙasa mai daraja amma ba komai ba ne kuma a tsakanin mutanen da ba su da fara'a da girma. Jahilci da girman kai ba su da kyau, kuma Saudiyya tana da wadatar duka biyun”.
Mahaifin Philby ya zauna a Beirut. A watan Agustan 1956, Kim Philby kuma ya bayyana a babban birnin Lebanon a matsayin wakilin. Ya rasa mukaminsa na leken asiri bayan abokansa da abokansa Guy Burgess da Donald Maclean sun sauya sheka zuwa Tarayyar Soviet a shekarar 2019.
Wataƙila a karon farko, uba da ɗa suna tare. Philby Sr. ya ɗauki bangaren Nasser ya rubuta labarai cikin goyon bayansa. Kim ya ba da rahoto game da halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya zuwa Moscow.
Philby Sr. ya yi sulhu da Saudiyya kuma ya koma Riyadh, amma ya zo Beirut don ganin dansa. A nan ya rasu a watan Satumba na shekarar 1960.
 
Roosevelt da kuma Truman
Majalisar Sahayoniya ta Duniya ta kafa kungiyar sahyoniyawan ta duniya a Basel a watan Agusta dubu daya da dari takwas da casa'in da bakwai da manufa daya - "don samar da wani gida na kasa ga al'ummar Yahudawa a Palastinu."
An kira taron ne bisa shawarar Theodor Herzl, wani lauya dan kasar Ostiriya, dan jarida kuma marubucin wasan kwaikwayo, wanda a shekarar da ta gabata ya rubuta wani gajeren littafi mai suna "Ƙasar Yahudawa. Ƙoƙari na mafita na zamani ga tambayar Yahudawa." Herzl a lokacin ne watakila shi kadai ne a duniya wanda ya yi imani cewa a cikin rabin karni wata kasar Yahudawa za ta fito. Bugu da ƙari, ya gaskata cewa wannan yana da muhimmanci ba ga Yahudawa kaɗai ba. Za su bar Turai kuma kyamar Yahudawa za ta ɓace. Herzl ba zai iya tunanin cewa anti-Semitism yana yiwuwa ba tare da Yahudawa ba: akwai kasashen da babu sauran Yahudawa, amma anti-Semitism yana bunƙasa.
Akwai tatsuniyoyi da dama da ke tattare da taron Majalisar Sahayoniya ta farko. An ce a Basel ne Yahudawa suka ɗauki tsarin yaƙi na duniya da aka kwatanta a cikin sanannen ƙa’idar “Ka’idojin Dattawan Sihiyona.” Duk mai sha'awar wannan taron zai iya tabbatar da gaskiyar wannan tatsuniya cikin sauƙi - isassun 'yan jarida sun halarci Basel. Ba a yi ganawar sirri ko daya ba, komai ya gudana a bainar jama'a, kuma kowane mataki, kowace kalma ta mahalarta taron an bayyana su kuma an rubuta su.
Majalisar ta amince da kudirin neman Sarkin Musulmin Turkiyya ya ba Yahudawa 'yancin cin gashin kai ga Falasdinu. Amma aikin zuwa Konstantinoful bai yi nasara ba. Sarkin Musulmi ya ki.
Daga nan sai yahudawan sahyoniya suka fara neman wata kasa ta Turai da za ta goyi bayan ra'ayin komawar yahudawa Falasdinu. Babban sha'awa ya nuna ta Burtaniya, wacce ta ji kanta a matsayin babban iko tare da 'yancin yanke shawarar makomar duniya.
Sai dai kungiyar sahyoniyawan ta duniya ta yi kokarin jawo hankalin dukkanin 'yan siyasar Turai kan bukatar warware batun yahudawa - ta hanyar bai wa yahudawan damar komawa Palasdinu. Yahudawan sahyoniya sun tara kudade ga mazauna Palastinu da suka kafa matsugunan noma a can.
Hukumar Yahudawa ta Falasdinu (Sokhnut shine yadda ake furta kalmar hukuma a cikin Ibrananci) ita ce hukumar zartarwa ta kungiyar Sahayoniya ta Duniya. An zabi Chaim Weizmann shugabanta. Da gaske hukumar ta zama gwamnatin rusasshiyar ƙasar Yahudawa. Hedikwatar hukumar tana cikin kasar Falasdinu.
Da farko, wasu wakilan Larabawa sun mayar da martani sosai ga sanarwar Balfour.
Hussein bn Ali a Makka ya yi maraba da komawa zuwa Palastinu na Yahudawa - "mafi tsofin 'ya'yan wannan ƙasa, waɗanda 'yan'uwansu Larabawa za su sami godiya a gare su duka biyu na abin duniya da na ruhaniya."
Daya daga cikin 'ya'yan Hussein, Emir Faisal, sarkin Iraqi na gaba, ya gana da Weizmann a watan Mayun shekara ta 1818, inda ya ce ba shi da adawa da shirin yahudawan sahyoniya: fadan da aka yi tsakanin Larabawa da Yahudawa a baya ya samo asali ne daga makircin Turkiyya. Sun yi maganar cikin kwanciyar hankali.
A karshen shekara sun sake haduwa - wannan lokaci a London. Faisal cikin kwarin gwiwa ya ce ba za a samu sabani tsakanin Larabawa da Yahudawa a Falasdinu ba.
A ranar 3 ga Janairu, 1919, Faisal da Weizmann ma sun sanya hannu kan wata yarjejeniya. Sarki Faisal ya bayyana yarjejeniyarsa da Balfour Declaration. Bai hana Falasdinawa zama Bayahude ba: “Muna ce wa Yahudawa da aminci, “Barka da gida.”
Weizmann, a madadin kungiyar yahudawan sahyoniya ta duniya, ya yi alkawarin ba da taimako wajen ci gaban kasar Larabawa da Faisal zai yi mulki. Ya yi manyan tsare-tsare. Majalisar Wakilan Larabawa a cikin Maris 1920 ta sanar da shi Sarkin Siriya. Ya so Yahudawa su goyi bayansa.
Amma Majalisar Dinkin Duniya ta ba wa Faransa wa'adin mulkin Syria da Lebanon. Faransawa sun fara korar Faisal daga Siriya. Turawan Ingila sun dora shi a kan karagar Iraqi. Faisal baya bukatar goyon bayan yahudawan Palasdinawa kuma yana adawa da kafa kasar yahudawa.
Farin jinin yahudawan sahyoniya ya karu cikin sauri bayan yakin duniya saboda sun kasance farkon wadanda suka ruguje dauloli. A irin wadannan kasashe masu cin gashin kansu kamar Romania da Poland, lamarin Yahudawa bayan yakin duniya na farko bai inganta ko kadan ba.
An ɗauke su a matsayin ƴan ƙasa waɗanda ba a so, shi ya sa Yahudawan Poland da yawa suke ɗokin zuwa Falasdinu. Yawan Yahudawa na Falasdinu ya ninka tsakanin yaƙe-yaƙe biyu. Falasdinu ta kasance wuri mafi wadata a Gabas ta Tsakiya.
A ranar 24 ga Nuwamba, 1938, Sakataren Mulkin Mallaka na Biritaniya, Malcolm MacDonald, ya yi magana a Majalisar: “Na gode da yadda Yahudawa suke kawo musu kiwon lafiya na zamani da sauran alfanu ga Falasdinu, maza da mata Larabawa waɗanda da in ba haka ba sun mutu a yau. suna raye, kuma ’ya’yansu da ba za su sha iska ba, an haife su kuma sun girma cikin koshin lafiya.”
An yi muhawara tsakanin Yahudawan Palasdinawa kan yadda za a kyautata alaka da Larabawa. Firayim Ministan Isra'ila David Ben-Gurion na gaba ya kasance da gaske game da samun sulhu da Larabawa. Da yake fayyace Dostoevsky, ya ce: “Zionism ba ta da wani hakki na ɗabi’a na cutar da ko da yaro ɗaya daga cikin Larabawa, ko da kuwa wannan shi ne farashin dukan bege na sahyoniyawan.”
Yahudawan sahyoniyawan farko suna da dabi'ar soyayya ga Larabawa kuma suna daukar su 'yan uwan juna. Daya daga cikinsu ya rubuta game da Larabawa:
“Gaskiya ne cewa sun daina yin rayuwa tare da mu tun shekara dubu ɗaya da rabi da suka wuce, amma sun kasance kashi daga kashinmu, nama daga namanmu. A fili yake cewa ‘yan uwantaka ne kadai za a iya kullawa a tsakaninmu. 'Yan'uwa ba kawai a fagen siyasa ba, tun da tarihi zai tilasta mana mu gudanar da rayuwa ta bai daya a jiha daya, har ma da dangantakar ’yan’uwa ta kabila, ’ya’yan al’umma daya.”
Ben-Gurion ya yi imani da gaske cewa Larabawa Falasdinu zuriyar Yahudawa ne na dā waɗanda aka taɓa tilasta musu musulunta:
"Babu shakka cewa jinin Yahudawa da yawa na gudana a cikin jijiyoyinsu, jinin waɗannan Yahudawa waɗanda, a cikin mawuyacin lokaci, suka zaɓi su yi watsi da imaninsu don su tsare ƙasarsu."
Har zuwa shekara ta goma sha hudu, kafin barkewar yakin duniya na farko, dangantaka ta yau da kullum ta bunkasa tsakanin al'ummomin biyu. Yahudawa da yawa, musamman a Kudus, sun yi magana da larabci sosai. Yara Yahudawa da Larabawa suna wasa tare. Amma Yahudawan Palasdinawa ba su da sha'awar Larabawa musamman, ba sa koyon Larabci, ba sa kokarin fahimtar makwabtansu. Babban kuskure ne. Yahudawan Falasdinawa sun makara wajen nuna godiya ga karfin juriyar Larabawa ga duk wani baki.
Duk da haka, watakila matsugunan yahudawa har yanzu ba za su iya shawo kan Larabawa ba, waɗanda kwararrun mayaƙan yaƙar sahyoniyanci suka bayyana a cikin shekaru ashirin. Sun yi kira da a sake korar Yahudawa daga Falasdinu.
A cikin 1922, wani memba na kibbutz ya buga hangen nesa na gaba a cikin wata karamar jarida. Ya yi tunanin yadda kibbutz Ein Harod zai kasance a cikin shekaru ɗari-mai wadata da farin ciki. A tsakiyar kibbutz za a yi wani abin tunawa - "mutane biyu, Bayahude da ma'aikacin Larabawa, suna riƙe da tutar da aka rubuta: 'yanci, daidaito, 'yan'uwantaka."
Masanin yada labarai na Isra'ila Amnon Rubinstein, wanda ya gano wannan labarin, ya lura da baƙin ciki cewa a cikin Kibbutz Ein Harod da gaske akwai abin tunawa - don tunawa da tsararraki uku na iyali daya da suka mutu a yakin da Larabawa ...
A cikin watan Mayun '29, mummunan tashin hankalin Larabawa ya barke a Jaffa: Larabawa sun kai hari suka kashe Yahudawa. Kimanin mutane dari ne suka mutu a lokacin. Yakin da yahudawan sahyoniya, wato komawar yahudawa zuwa Palastinu, ya zama ginshikin yunkurin kasashen Larabawa.
A birnin Kudus, an fara gumurzu kan ‘yancin shiga bangon Yamma, wani bangare na bangon da ya tsira daga halakar Haikali na biyu.
Babban Haikali na Sarki Sulemanu ya taɓa tsayawa a nan. Sarkin Babila, Nebukadnezzar II ya halaka shi. Ya halaka mulkin Yahuda kuma ya kai Yahudawa bauta. Sa’ad da suka dawo daga bauta a Babila, sun gyara haikalin. Kuma Romawa suka sake lalata ta. Shekaru dubu biyu, Yahudawa suna addu'a suna fuskantar Dutsen Haikali. A wurin haikalin, musulmi sun gina masallatai biyu.
Yahudawa sun yi jayayya da cewa wannan shi ne haramin yahudawa mafi daraja, Larabawa sun yi iƙirarin cewa yana daga cikin hadaddun wuraren ibadar musulmi, da suka haɗa da masallatan Omar da Al-Aqsa, kuma Yahudawa suna da haƙƙin zama kawai a wani corridor uku da rabi. mita fadi. Rikicin ya kai ga Larabawa sun dauki makamai a ranar 23 ga Agusta. Yahudawa sittin suka mutu a Hebron. Wannan wani juyi ne. An haɗa gwagwarmayar siyasa da Yahudawa da tsattsauran ra’ayi na addini.
Tashin hankalin Larabawa na uku ya barke a watan Afrilun 1936. Sakamakon karuwar ra'ayin kishin kasa ne a kasashen Larabawa. Larabawan Falasdinawa sun bukaci a haramta shige da ficen Yahudawa da kuma sayar da filaye ga Yahudawa.
Rikicin Larabawa ya kai shekaru uku.
Duk wani yunƙuri da yahudawan sahyoniya suka yi na neman shugabannin Larabawa masu matsakaicin ra'ayi da kuma amincewa da sharuɗɗan zaman tare ya ƙare da mummunan hali. Duk wanda ya zauna a teburin shawara da Yahudawa ya sa hannu a takardar sammacin kisa.
A shekara ta 1946, Fawzi Derwish Husseini, dan uwan babban Mufti na Kudus, kuma shugaban kungiyar matasan Palastinu, ya ce a shirye yake ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya da yahudawa domin samar da kasa mai daidaito tsakanin kasashen biyu. A ranar 11 ga Nuwamba ya sanya hannu kan wannan takarda, kuma bayan kwanaki goma sha biyu masu tsattsauran ra'ayin Larabawa suka kashe shi.
Ya zamana cewa Yahudawan Falasdinawa na gina gidansu daidai bakin wani dutse mai aman wuta.
Hare-haren wuce gona da iri daga larabawa ne ya sa yahudawan sahyoniya suka shirya yin yaki, duk da cewa turawan Ingila sun hana yahudawan samar da dakarun kare kai.
Mafi tsattsauran ra'ayi sune baƙi daga Rasha, matasa ma'aikata daga jam'iyyar Poalei Sihiyona ("Ma'aikatan Sihiyona"). Sun tsira daga pogroms a Rasha kuma suna shirye su yi yaƙi da baya. Su, musamman, sun yi imanin cewa ba shi yiwuwa a yi hayar Larabawa ma'aikata - Yahudawa sun zama tilas su yi aiki a ƙasar da kansu. Larabawa sun fassara hakan da nufin hana su ayyukan yi.
A Falasdinu da ba ta ci gaba ba babu wata kima face filaye. Yahudawa suna iya siyan filaye mai yashi, fadama ko filaye budurwoyi. Amma ko a wannan kasa, Yahudawa mazauna sun yi nasarar noman lemu.
An hana Larabawa filaye a Falasdinu ba don Yahudawa suna saye ba, sai don manyan Larabawa suna saye. Haka lamarin ya faru a makwabciyar kasar Masar. Wasu daga cikinsu suka sake sayar da ƙasar don riba ga Yahudawa. Amma kiyayyar Talakawa Larabawa ta fada kan Yahudawa. Larabawa ba sa son Yahudawa su zo nan su sayi filaye. Suna tsoron kada a bar su hannu wofi kuma za su kasance ƙarƙashin mulkin Yahudawa. Larabawa ba sa son zama tsiraru a Falasdinu.
Kuma bayan da Hitler ya hau kan karagar mulki, yawan Yahudawan Jamus da na Turai gaba daya wadanda ke son barin Falasdinu sun karu cikin sauri. Ya bayyana a fili yadda 'yan sahayoniya suke da ɗan lokaci bayan yakin duniya na farko: Yahudawa suna buƙatar tserewa daga Jamus, amma babu inda za su tsere. Babu wata kasa guda da ta yarda ta karbi Yahudawa. Sojojin Hitler sun mamaye ƙasa ɗaya bayan ɗaya zuwa Mulki na Uku, kuma adadin 'yan gudun hijira ya ƙaru.
Bisa shawarar shugaban Amurka Franklin Delano Roosevelt, an gudanar da taron kasa da kasa a watan Yulin 1938 don taimakawa Yahudawa 'yan gudun hijira daga Jamus. Wakilai daga kasashe daban-daban sun bayyana daya bayan daya cewa yanayin siyasa da tattalin arziki bai basu damar karbar 'yan gudun hijira ba. Wakilin Jamhuriyar Dominican ne kawai ya gayyaci 'yan gudun hijirar zuwa wurinsa, amma ya yi nisa ...
Abin ban mamaki, an karɓi Yahudawa 'yan gudun hijira a Shanghai kawai; Amma a watan Agusta na shekara ta 1939, hukumomin Japan da suka mamaye China, sun hana shigar 'yan gudun hijira. Jafanawan ba su da masaniya game da Yahudawa, amma sun yi wani abu mai kyau ga abokin kawancensu na Nazi Jamus.
Akwai maganar da yahudawan sahyoniyawan suka amince a asirce da Nazis: don Allah a zuga masu kyamar Yahudawa, wannan ba zai amfane mu ba - duk Yahudawa za su gudu zuwa Falasdinu.
"Da'awar haɗin gwiwar sahyoniyawan da 'yan Nazi gabaɗaya shirme ne," in ji sanannen ɗan tarihi na Biritaniya Walter Lacker. "Babu Molotov Bayahude ɗaya da ya taɓa zama a tebur ɗaya tare da Nazis."
Wataƙila yana yiwuwa a yi yarjejeniya da shaidan don ceton mutane. Amma gaskiyar ita ce, ba a yarda Yahudawa a ko'ina ba. Shyyoniyawan ba su iya yin komai ba.
A lokacin rani na shekara ta 1937, wani rahoto daga wata hukumar Biritaniya ya bayyana, wanda ya kai ga cimma matsaya kan cewa an samu sabani da ba za a iya warwarewa tsakanin Larabawa da Yahudawa ba, kuma ba za su yi jituwa ba, don haka akwai bukatar a raba Palastinu.
Da farko dai, ba Larabawa kadai ba ne suka ki amincewa da wannan ra'ayin, har ma da Yahudawa. Amma yahudawa sun fara fahimtar cewa wannan ita ce kawai mafita kuma suka ja da baya.
Hukumar masarautar ta ba da shawarar kafa wata karamar kasar Yahudawa a yammacin kogin Jordan. Gwamnatin Burtaniya ta amince. Amma ganin Larabawa suna adawa da hakan, sai suka yi gaggawar watsi da wannan tunanin. A shekara ta 1938, wakilan Larabawa Falasdinu da Yahudawan Falasdinu sun hallara a birnin London don neman sulhu. Wakilan Larabawa sun ƙi yin shawarwari da Yahudawa kuma ba sa son zama a teburi ɗaya da su.
A shekara ta 1939, gwamnatin Biritaniya ta yanke shawarar yanke shawara: nan da shekaru biyar masu zuwa, Yahudawa sama da dubu saba'in da biyar ne za su iya zuwa Palasdinu. Hukuncin kisa ne ga Yahudawan Turai, wanda ‘yan Nazi na Jamus da masu ra’ayinsu a wasu kasashe suka bar su a tarwatsa su. Akwai mutane da yawa da suke so su shiga cikin halakar maƙwabtansu Yahudawa.
A watan Janairun 1939, Saudiyya ta kulla huldar diflomasiyya da Nazi Jamus. Ibn Saud ya gaya wa jami'an diflomasiyyar Jamus cewa "yana ƙin Ingilishi."
Hakan bai hana shi samar da mai ga Amurkawa ba. Kuma lokacin da nasarar Allied ta bayyana a fili, a cikin Fabrairu 1945, Ibn Saud ya sami masu sauraro tare da Shugaba Roosevelt. Jakadan Amurka kuma jami'in leken asiri William Eddy ne ya shirya taron - har zuwa kwanan nan, tare da mukamin Kanar, ya kasance mazaunin Cibiyar Kula da Dabarun Ayyuka a Tangier.
Roosevelt mutum ne mai tsananin rashin lafiya. A cikin shekara ta ashirin da daya ya kamu da cutar shan inna kuma wani bangare ya rame. A kowane hali, ba ya iya tafiya; Amma har yanzu talabijin ba ta wanzu, kuma Amurkawa ba su yi zargin komai ba. Ga masu yada labarai, an dauki hotonsa yana zaune ko dai a cikin mota ko a teburinsa, kuma an gina masa tashoshi na musamman.
A 1933, an harbe Roosevelt. An kashe magajin garin Chicago, wanda ke kusa, amma Allah ya kubutar da shugaban.
A cikin shekarun yaƙi, ya yi fama da hauhawar jini mai tsanani; Mataimaka sun ji cewa a wasu lokuta shugaban yana da matsala wajen fahimtar abin da ake fada masa.
Kuma Amurkawa sun ci gaba da samun tabbacin cewa Roosevelt, ta fuskar likitanci, yana cikin yanayi mafi kyau fiye da yawancin mutanen zamaninsa. Roosevelt ya taɓa yin magana a waje cikin ruwan sama don nuna yadda yake taurin kai.
Roosevelt, ba kamar jami'an diflomasiyyarsa da jami'an leken asirinsa ba, bisa ka'ida ya tausaya wa sahyoniyawan. Ya zanta da Sarkin Saudiyya kan yadda za a bai wa Yahudawa damar zuwa Falasdinu da zama cikin lumana.
Ibn Saud ya amsa da cewa hakan ba zai yiwu ba. Sarkin Saudiyya ya ba da shawarar sanya dukkan Yahudawa a gidajen Jamusawa, wadanda suka kashe su. Ibn Saud ya tsani Yahudawa. A wani lokaci, a hedkwatar kamfanin mai na Aramco, an ba shi lemu. Ya gwada, sannan cikin damuwa ya tambaye su ko su Palastinawa ne, shin Yahudawa ne suka rene su? Ya sake kwantar masa da hankali da cewa lemu na California ne.
Mummunan halin da sarkin ya yi ya yi tasiri sosai ga Roosevelt. Ya ce bayan sun yi magana da sarkin Saudiyya na tsawon mintuna biyar, ya koyi darasi fiye da duk shekarun baya. Roosevelt ba ya son rasa man Saudiyya. Da yake kammala taron, shugaban na Amurka ya ce, a wannan yanayin ba zai taimaka wa Yahudawa wajen cutar da muradun Larabawa ba.
Roosevelt ya kasance dan siyasa har ma da mahimmanci kuma yana yin hukunci akan duk abin da ke cikin duniya daga mahangar bukatun shugabancinsa na yanzu. Ba ya bukatar yakar kuri'un Yahudawan Amurka - sun riga sun goyi bayansa. Makomar Gabas ta Tsakiya ba ta da sha'awa a gare shi. Ba ya so ya yi jayayya da kowa; Amma ya yanke shawarar da kansa cewa ba zai bata karfinsa ba wajen samar da kasar Yahudawa a Falasdinu.
Fatan sahyoniyawan na samun goyon bayan Amurka ya ci tura.
Asalin manufar Hitler ita ce ta tilasta wa dukan Yahudawan Jamus ficewa daga Jamus. Ya ji tsoron matakin da kasashen Yamma za su dauka na bude baki da kyamar Yahudawa. Amma kasashen yamma sun yi shiru.
Wani jami’in ma’aikatar harkokin wajen Biritaniya ya ce: “Idan muka buɗe ƙofofin Falasdinu ga manyan Yahudawa maza da suka bar yankin abokan gaba, za a yi ambaliyar ruwa da ba za mu iya ɗaukarsa ba.”
Hitler ya yanke shawarar cewa zai fi kyau a hallaka mutanen gaba ɗaya. Nazis sun bambanta kansu ta hanyar ƙirƙirar masana'antu don halakar da dukan mutane. Ba maniyata bane. Sun ɗauki halaka Yahudawa aiki ne na yau da kullum da ya kamata a yi da kyau.
A Gabas ta Tsakiya, Nazis sun sami abokan tarayya da mutane masu ra'ayi iri ɗaya. Hitler ya yi wa kasashen Larabawa alkawarin samun cikakken 'yancin kai idan sun taimaka masa wajen yakar turawan Ingila.
Tare da taimakon kudi da Hitler da Mussolini suka ware, Janar Rashid Ali al-Gailani ya hau kan karagar mulki a Bagadaza, wanda a watan Mayun 41 ya yi tawaye ga Turawan mulkin mallaka.
Hitler ya sanya hannu kan odar sirri mai lamba 30:
"Ƙungiyar 'yantar da Larabawa a Gabas ta Tsakiya, ƙawarmu ce ta zahiri da Ingila ... Don haka, na yanke shawarar inganta wannan ci gaba ta hanyar tallafawa Iraki."
Amma sojojin Birtaniya da sauri sun murkushe tawayen.
A lokacin rani na '42, Janar Erwin Rommel's Expedition Force Forces German Expeditionary Force ya yi nasara a kan Birtaniya a Arewacin Afirka. Masu kishin kasar Masar sun yi maraba da ci gaban rukunin Wehrmacht. Matasan hafsoshin Masar, wadanda shugabanninsu su ne shugabanin kasar Gamal Abd-al Nasser da Anwar al-Sadat, sun yi kokarin tayar da bore, tare da sojojin Jamus, suka fatattaki turawan Ingila.
Amma sojojin Jamus, cikin tsananin bacin rai, sun sha kashi. Ba tare da Hitler ba, kasashen Larabawa sun ci gaba da yaki da Yahudawan Falasdinu da kansu.
A watan Disamba na shekara ta 1945 a birnin Alkahira, wakilan kasashen Masar, Iraki, Saudiyya, Siriya da Lebanon sun yanke shawarar kauracewa tattalin arzikin al'ummar Yahudawan Palastinu, inda suka haramta sayar da kayayyakin da Yahudawa suke kerawa a kasashensu.
Hitler bai da lokacin da zai hallaka Yahudawan Turai duka. Wadanda suka tsira ba su san abin da za su yi ko inda za su je ba.
Bayan yakin, Yahudawa fiye da dubu dari biyu sun taru a sansanonin 'yan gudun hijira a Jamus, Ostiriya da Italiya. Kimanin dubu dari da saba'in da biyar - bayan shan kayen da 'yan Nazi suka yi - sun koma Poland, amma kuma suka gudu daga can. Ba sa so su kasance cikin mutanen da suka ƙi su, musamman bayan lokacin rani na shekara ta 1946, a lokacin wani taro a garin Kielce na ƙasar Poland, mazauna yankin - ba tare da taimakon Nazis ba - sun kashe Yahudawa arba'in da ɗaya.
Nan da nan bayan yakin, makomar Yahudawan Turai ta damu da kansu kawai. Duk kasashen suna murmurewa daga kisan gilla da aka yi, kowa ya na da damuwarsa.
A cikin bazara na 45, ƙananan ƙungiyoyi biyu, Kwamitin Ayyukan Yahudawa na Duniya da Ƙungiyar Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararru da 'Yan Gudun Hijira, sun juya zuwa ga manyan masu iko tare da shawara don daidaita Yahudawan da suka tsira a kan yankin Jamus da aka ci nasara (domin). ƙarin cikakkun bayanai, duba "Sabo da Tarihin Zamani", 2003, No. 1).
Wannan shi ne lokacin da kasashen da suka ci nasara ba su yanke shawarar abin da za su yi da Jamus ba, kuma an tattauna batun wargaza mulkin sarauta na uku zuwa kananan kasashe da dama. An ba da shawarar a zaunar da dukkanin Yahudawan Turai a wani yanki na tsohuwar Jamus.
An aika da wasikar zuwa ofishin jakadancin Tarayyar Soviet a Italiya tare da bukatar mika ta ga Kwamishinan Harkokin Waje na Jama'a Vyacheslav Mikhailovich Molotov. Ofishin jakadanci ya dauki ra'ayin a matsayin maras kyau, wanda "kungiyar da ba ta da izini" ta gabatar, amma duk da haka an aika da wasiƙar zuwa Moscow.
An yi nazari a cikin Sashen Turai na 1 kuma an ba da rahoto ga Mataimakin Kwamishinan Jama'a Vladimir Georgievich Dekanozov, wani mutum daga cikin da'irar Beria. Dekanozov ya yi babban aiki a cikin tsaro na jihar, shi ne sakataren kwamitin tsakiya na Jojiya, kuma shugaban tsarin tsarin jamhuriyar.
Bayan ya koma Moscow, Beria ya tafi da shi ya nada shi shugaban leken asirin siyasa, amma a cikin watanni shida aka amince da kwamishinan tsaro na jihar mai matsayi na biyu a matsayin mataimakin kwamishinan mutane na harkokin waje. Kafin yakin Dekanozov ya zama jakadan Nazi Jamus. Dekanozov bai gabatar da wasikar Molotov ba kuma ya aika da shi zuwa ɗakunan ajiya.
A lokacin yakin, Yahudawan Falasdinu sun kasance amintattun kawayen Birtaniya kuma sun yi yaki tare da su. Yakin ya kare - kuma ba tare da cewa "na gode" a gare su ba, hukumomin Burtaniya sun sake daukar Yahudawan Falasdinawa a matsayin masu tuhuma.
Bayan yakin, Birtaniya ta kafa wani kaso: Yahudawa fiye da dubu daya da rabi a kowane wata ba za su iya zuwa Falasdinu ba. Wannan ya haifar da bacin rai - ina Yahudawan Turai da suka tsira ta hanyar mu'ujiza za su je?
Ya kamata a lura cewa sabon shugaban Amurka Harry Truman ba Sahayoniya ba ne ko kadan. Ya kasance ba ruwansa da waɗannan matsalolin, ko da yake yana jin tausayin Yahudawa. Ya zama shugaban kasa a watan Afrilu 1945, bayan mutuwar Roosevelt, kuma ya fuskanci matsaloli da yawa da kuma matsaloli masu yawa a cikin dangantakar kasa da kasa.
Shugaban kasa bai yi karatun boko ba, domin mahaifinsa ya yi fatara, yaron kuma sai ya ci kudinsa. Ya fara aiki a wani lif na hatsi. Ya shiga yakin duniya na farko, bayan yakin ya bude kantin sayar da tufafin maza, amma ya yi fatara ya shiga aikin gwamnati. Ya sami matsayi mai karfi a gundumarsa kuma yana da shekaru hamsin aka zabe shi a majalisar dattawa daga mahaifarsa Missouri. A cikin shekaru arba'in ya sake lashe zaben kuma ya jagoranci kwamitin gaggawa don aiwatar da shirin makamai. Wannan ya sa shi farin jini, kuma Roosevelt ya ba shi mukamin mataimakin shugaban kasa.
Bayan yakin, a watan Agustan 1945, Truman ya bayyana cewa bai yi niyyar aika sojojin Amurka zuwa Falasdinu ba don samar da zaman lafiya a can. Amma ya kasa yarda da ƙin yarda da Birtaniyya ta ƙyale Yahudawan da suka tsira ta hanyar mu’ujiza daga yaƙi da sansanin ‘yan Nazi zuwa Falasdinu.
Turawan Ingila sun yi gardama ga Amurkawa cewa ba zai yuwu a bar Yahudawa su yi hijira zuwa Falasdinu ba, tun da su ’yan gurguzu ne da Stalin ya aike su. Wannan wani bangare ne na ayyukan shigar gurguzu zuwa Gabas ta Tsakiya... Abin ban dariya ne cewa a cikin Tarayyar Soviet ana daukar sahyoniyawan akidar adawa da akidar Markisanci.
Jami'an diflomasiyyar Amurka sun tunatar da shugaban nasu cewa abu mafi mahimmanci shi ne tabbatar da samar da mai a Gabas ta Tsakiya ba tare da katsewa ba. Ga wannan Truman ya amsa: "Ba man fetur ba ne, amma adalci ne yake da muhimmanci a gare ni."
Truman ya yi alfahari da ikon Amurka kuma ya yi imani cewa kiran Amurka shine ya zama fitilar 'yanci da ci gaba ga dukan 'yan adam. A gare shi, bishara da mizanan ɗabi’a ba kalmomi ne na banza ba. Ya ba da shawarar samar da haƙƙin daidaito ga Amurkawa masu launin fata, ya kawo ƙarshen rarrabuwar kabilanci a cikin sojojin, kuma ya fara ƙungiyoyin yancin ɗan adam.
Truman, wanda ba a daraja shi sosai a lokacin rayuwarsa, an sanya shi a kan wani tudu mafi girma bayan mutuwarsa. Ya kasance yana iya yanke shawara mai wuya kuma maras so. Idan yana tunanin wani abu daidai ne, bai bar kansa ya ruɗe ba.
Daya daga cikin bayanan farko da sabon shugaban ya samu daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya yi gargadin cewa kada ya bari Yahudawa su kirkiro kasarsu domin "a cikin shekaru uku zai zama 'yar tsana ta gurguzu."
A cikin Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka, Sahayoniyawan sun sami kyakkyawar tarba. Mahimmanci dukkan na'urorin gwamnatin Amurka - Fadar White House, Pentagon da ma'aikatar harkokin wajen Amurka - sun yi adawa da sahyoniyawan.
Weizmann ya tunatar da cewa, "Dole ne mu ci gaba da fuskantar boyayyen adawa amma dagewa daga dakarun da ke aiki a bayan fage." "Mun sha asara a kokarinmu na dakile tasirin wadannan dakarun."
 
Lambobin farko da jami'an diflomasiyyar Soviet
A lokacin da wasu manyan kasashe suka hana yahudawa ‘yancin kafa kasarsu, kwatsam Stalin ya fara sha’awar Falasdinu da sahyoniyanci da makomar Yahudawa.
Gabaɗaya, dangantakar da ke tsakanin ƙungiyoyin yahudawan sahyoniya da shugabannin Moscow sun canja bayan harin da Jamus ta kai kan Tarayyar Soviet a watan Yunin 2019. Abokiyar gaba ɗaya ta bayyana, kuma buƙatar kayar da Hitler ya fi bambance-bambancen akida mahimmanci.
A lokacin yakin, London ta zama daya daga cikin cibiyoyin harkokin diflomasiyya, kuma Jakadan Tarayyar Soviet Maisky ya kasance daya daga cikin manyan mutane a babban birnin Birtaniya.
Ranar 2 ga Satumba, 1941, Weizmann ya sake bayyana tare da jakadan Soviet.
Shugaban kungiyar yahudawan sahyoniya ta duniya ya bayyana cewa kiran da yahudawan Sobiyat suka yi ga yahudawan duniya tare da kiran hada karfi da karfe wajen yakar Hitler ya yi matukar burge shi. Yana so ya aika da sakon waya mai tausayi, amma shin yana da daraja yin wannan, saboda mummunan hali na gwamnatin Soviet ga Sihiyoniya?
Maisky ya amsa da gaba gaɗi: "Ban ga dalilin da zai sa ba za ka aika telegram ɗinka ba."
Amfani da Yahudawan Soviet don yin tasiri a tunanin jama'a na duniya, musamman Amurkawa, ra'ayin Stalin ne. A ƙarshen shekara ta arba'in da ɗaya a Moscow, sun yanke shawarar kafa kwamitin Yahudawa Anti-Fascist - tare da All-Slavic, Mata, Matasa da Kwamitin Masana Kimiyyar Soviet. Duk waɗannan ƙungiyoyi sun mayar da hankali kan aikin farfaganda a ƙasashen waje.
Yahudawa a duniya sun tattara tare da ba da gudummawar dala miliyan arba'in da biyar ga Tarayyar Soviet, wanda a cikin wadannan shekarun ya kasance wani adadi mai yawa ...
Weizmann ya dawo daga Amurka kuma ya bayyana ra'ayinsa game da ra'ayin Amurka tare da jakadan Soviet.
A cewarsa, Maisky ya rubuta wa Moscow cewa, "A cikin makonni shida zuwa bakwai da suka gabata, sha'awar jama'a game da yakin Amurkawa ya ragu sosai, saboda yawancin Amurkawa suna tunanin wani abu kamar haka: Rasha ta yi yaki sosai, tare da Birtaniya za su ko ta yaya. halaka Hitler, kuma mu, Amirkawa, , babu ma'anar yin zurfi cikin waɗannan al'amura.
Weizmann ya ɗauki irin waɗannan ra'ayoyin a matsayin rashin laifi kuma yana tunanin cewa Yahudawan Amurka, idan an ƙarfafa su yadda ya kamata, za su iya yin tir da su har zuwa wani matsayi mai ƙarfi. Shi ya sa da gaske yake maraba da yunƙurin da Yahudawan Soviet suka yi.”
Tashar telegram ta Maisky game da tattaunawa da Weizmann da alama ya ƙarfafa imanin Stalin na cewa Yahudawan Amirka za su taimaka wajen tilastawa gwamnatin Amirka gaggauta buɗe wani waje na biyu a Turai. Kuma a nan ne Yahudawan Soviet suka zo da hannu sosai.
Wannan shi ne dalilin da a cikin bazara na arba'in da uku tawagar Yahudawa Anti-Fascist kwamitin tafi zuwa Amurka: shugaban kwamitin, m darektan Jihar Yahudawa gidan wasan kwaikwayo, jama'ar Artist na Tarayyar Soviet Solomon Mikhailovich Mikhoels. da kuma shahararren mawaki Isaac Solomonovich Fefer, wanda ya rubuta a cikin Yiddish - harshen Yahudawa na Turai.
A cikin umarnin da Hukumar Kula da Harkokin Waje ta Jama'a ta tsara kuma kwamitin tsakiya ya amince da su, an umarce su da "kada su yi magana game da batun kasar Yahudawa ta 'yantacciyar kasar Falasdinu, tun da Palasdinu, kamar yadda aka sani, yanki ne da aka ba da izini. Biritaniya." Molotov bai so ya yi jayayya da Ingila game da wasu Falasdinu ba, wanda har yanzu a Moscow ba ta da sha'awar ko ɗaya daga cikin manyan jami'ai.
Shugaban Isra'ila na gaba Weizmann shima ya gana da Mikhoels da Fefer. Weizmann ya nemi ya isar wa gwamnatin Soviet cewa idan aka kafa kasar Yahudawa a Falasdinu, ba za ta taba barin duk wani mataki na gaba da Tarayyar Soviet ba.
Shugaban Hukumar Yahudawa ta Falasdinu David Ben-Gurion shi ma ya ziyarci Maisky da ke Landan. Ya zo wurin jakadan Soviet a ranar 9 ga Oktoba, 1941, lokacin da sojojin Jamus ke gabatowa Moscow kuma da alama babu wanda zai hana su.
Da yake gabatar da kansa, Ben-Gurion ya ga ya zama dole ya gaya wa jakadan kwaminisanci game da ayyukan kungiyar kwadago da ra'ayoyinsa na siyasa:
"Muna daukar ra'ayoyin mu na gurguzu da mahimmanci kuma muna ƙoƙarin cimma burinmu." Mun riga mun ƙirƙiri abubuwa na al'ummar gurguzu a cikin Falasdinu.
Shugaban gwamnatin Isra'ila na gaba ya tambayi jakadan ta yaya yahudawan Palasdinawa za su iya amfani da yakin Tarayyar Soviet?
"Za ku tafi America," Maisky ya amsa. "Za ku yi mana babban hidima idan kun kawo gida ga jama'ar Amurka cikin gaggawar taimaka mana." Muna buƙatar tankuna, bindigogi, jiragen sama - da yawa kamar yadda zai yiwu, kuma, mafi mahimmanci, da sauri.
Ben-Gurion ya amsa cewa tabbas zai yi duk abin da zai iya.
A yankin Gabas ta Tsakiya, Yahudawan Falasdinawa ma sun yi kokarin kulla alaka da jami'an diflomasiyyar Soviet. Babban ofishin jakadancin Tarayyar Soviet ya kasance a Turkiyya.
Wani ma'aikaci na sashen siyasa (samfurin Ma'aikatar Harkokin Waje ta gaba) na hukumar Hukumar Yahudawa ta Falasdinu, Elyahu Epstein, ya ba da rahoto ga manajojinsa:
"Na sami damar samun ƙananan bayanai game da ofishin Soviet da ma'aikatan mishan. Gaskiyar ita ce, suna zaune a cikin keɓewa, a kan yankin ofishin jakadancin - suna aiki a can, suna cin abinci a can, suna barci a can, suna fita cikin birni kawai a lokuta na musamman.
An haramta masu tsattsauran ra'ayi daga karbar gayyata daga mazauna gida da na kasashen waje - an kebe su ne kawai ga wakilan hukumomin Turkiyya da na jami'an diflomasiyya, amma ko da a wannan yanayin ana ba su izinin halartar bukukuwa da liyafar da ake gudanarwa a ofisoshin jakadancin. ko kuma a gidajen ‘yan kasar Turkiyya. Wakilan TASS ne kawai ke jin daɗin walwala.
An cire hanyoyin da aka saba yin ganawa da jami'an diflomasiyyar Soviet, don haka Epstein ya nemi taimakon Burtaniya. A watan Disamba 1941, ya aika da jakadan Tarayyar Soviet a Turkiyya Sergei Aleksandrovich Vinogradov da wasika na shawarwarin daga ofishin jakadancin Birtaniya a Ankara.
Wasikar ta ce:
"Gwamnatin Mai Martaba Sarkin Musulmi ta amince da hukumar Yahudawa a hukumance a matsayin hukumar ba da shawara kan duk wani abu da ya shafi kafa gidan yahudawa a Falasdinu kuma ta damu da komawa gida."
Roko daga ofishin jakadancin Burtaniya ya taimaka Epstein ya gana da jakadan Soviet.
"Jakadan," Epstein ya rubuta a cikin rahotonsa, "ya tambaye ni in yi magana game da zamantakewar al'ummar Yahudawa na ƙasar. Na yi mamaki sosai kuma na yi fushi sa’ad da Vinogradov ya yi tambaya da ban mamaki: “Menene, da gaske Yahudawa suna aiki a Falasdinu?”
Daga nan ne kawai na fahimci wane irin wankin kwakwalwa ne aka yi ta hanyar farfagandar gurguzu mai adawa, wacce ta gabatar da al'ummar Yahudawan Palastinu ga al'ummar Tarayyar Soviet a matsayin wani yunkuri na mulkin mallaka ne kawai.
Za a iya taƙaita ra'ayi na gaba ɗaya daga tattaunawar da jakadan da sakatarensa ya yi a cikin jumla ɗaya: cikakken rashin bayanai da kuma babban sha'awar gano ...
Ganawar ta kasance mai fa'ida sosai - an kafa tuntuɓar kai tsaye tare da jami'in diflomasiyyar Soviet, ko wata hanya ta magance matsalolin Falasdinu."
Vinogradov ya kasance mai sha'awar labarin game da rayuwar Yahudawan Falasdinu. Kwanaki hudu bayan haka, Epstein ya sami gayyatar zuwa abincin dare tare da jakadan Soviet kuma don kallon wani shirin gaskiya game da yakin.
Har ila yau Epstein ya ziyarci wakilin kasuwanci A. Potapov, wanda ya ce an shirya aika ma'aikacin tawagar Tarayyar Soviet zuwa Falasdinu wanda zai magance matsalolin tattalin arziki.
"A cewar Potapov," Epstein ya rubuta, "masana'antun likitanci, sinadarai da magunguna na Falasdinu suna da sha'awa sosai ga Rashawa ... A ƙarshe, ya zama dole a warware batun bude ofishin wakilin Sovkino a Palestine don sayar da fina-finai na Soviet. , tun da, a cewar Potapov, ana ƙara yin umarni daga masu gidajen sinima, musamman a Tel Aviv..."
Dole ne mu ba da girmamawa ga Epstein, wanda da sauri ya gano halin da ake ciki:
"A ƙarshe, ina so in lura cewa ina matukar shakkun cewa za mu sami amsa mai kyau daga hukumomin Soviet game da buƙatar sakin sahyoniyawan da aka kama da waɗanda aka yi wa gudun hijira da kuma shawarar tura wakilan Hukumar Yahudawa zuwa Tarayyar Soviet. don aiwatar da aikin dawo da 'yan gudun hijira da 'yan uwa a zahiri.
A lokacin tattaunawa tare da Vinogradov, na gane yadda ba shi da mahimmanci ikon da jakadan Soviet ya yi tasiri wajen magance matsalolin - ko ta yaya babba ko ƙarami. Kira kai tsaye ga hukumomin Soviet ne kawai zai iya taimakawa wajen ciyar da matsalolinmu gaba.
Haka kuma, duk bayanan da nake samu daga majiyoyin da aka sani sun nuna cewa...ba a sami wani sauyi a cikin manufofin cikin gida na Tarayyar Soviet ba...
Kada mu nishadantar da kanmu da rudu. Da alama a gare ni kuskuren ra'ayi ne cewa lamarin ya canza kuma muna da wasu sabbin damammaki dangane da warware ayyukan Sahayoniya a cikin USSR.. "
Molotov ya ce, "Muna da tsarin diflomasiyya a tsakiya," in ji Molotov, wanda ya riga ya yi ritaya. - Jakadun ba su da 'yancin kai. Kuma ba za su iya ba, saboda mawuyacin yanayi ya sa jakadun ba su iya nuna wani shiri ba. Jakadun sun kasance masu aiwatar da wasu umarni..."
Molotov yi imani da cewa kawai shi da Stalin tsunduma a diplomasiyya. Sauran ya kamata su bi umarninsu kawai, ba tare da kaucewa mataki ɗaya daga umarnin ba. Ko da a karkashin Litvinov, jakadan, mai cikakken iko na iya jayayya da jama'a Commissar, juya zuwa ga kwamitin tsakiya, Stalin idan akwai sabani. A karkashin Molotov wannan ya zama ba zai yiwu ba.
Kuma an riga an sami jakadu waɗanda ba su taɓa tunanin yin jayayya da Kwamishinan Jama'a ba: abin da hukumomi suka ba da umarni daidai ne.
Duk abin da jakadan Vinogradov zai iya yi shi ne sanar da Moscow game da tattaunawarsa kan batutuwan Falasdinu.
Shugaban sashen Gabas ta Tsakiya na NKID, Sergei Ivanovich Kavtaradze, mutumin da ke da kyakkyawar makoma ya karanta sakonsa a Moscow. A lokacin ƙuruciyarsa ya sadu da Stalin. A cikin 20s ya kasance Kwamishinan Shari'a na Tarayyar Soviet Georgia kuma ya yi aiki a ofishin mai gabatar da kara na Tarayyar Turai a Moscow.
Sergei Kavtaradze ya raba ra'ayoyin Trotsky. An kore shi daga jam’iyyar kuma aka tura shi zama a yankin Orenburg, bayan shekara guda aka kama shi, kuma wani taro na musamman a hukumar OGPU ya yanke masa hukuncin daurin shekaru uku a gidan yari. Bayan kammala hukuncinsa, ya koma Moscow. A watan Oktoba talatin da shida an sake kama shi. A wannan karon “a matsayin memba na cibiyar anti-Soviet Jojiya” an aika shi zuwa Tbilisi. Jami'an NKVD na Jojiya ne suka harbe wadanda ke tare da shi. Kavtaradze ya zauna yana jiran makomarsa.
Bayan mutuwar Stalin, ya ce ya ba da shaida “yayin da ake ci gaba da rinjayi hanyoyin da ba za a iya jurewa ba na tasiri na tunani da ta jiki - barazanar kisa, kisa na izgili, gajiya ta jiki da ta juyayi dangane da hauka, alal misali, na ga kamar kai na ya kasance. bushewa da kwanyar tawa ta yi ta raguwa."
Don wasu dalilai, ba ya cikin jerin abubuwan da aka buga. Kuma fiye da shekaru biyu daga baya, a watan Fabrairu 1939, ya aka koma Moscow ba zato ba tsammani. A tsakiyar watan Disamba an kai shi Kwamishinan Harkokin Cikin Gida na Jama'a na Beria. Lavrenty Pavlovich ya sanar da cewa an rufe shari'arsa kuma yana da 'yanci.
Kavtaradze bai yi imani da Beria ba. Amma an sake shi da matarsa, an ba su gidaje da aiki. Me yasa hakan ya faru? Har zuwa karshen rayuwarsa, Kavtaradze ba zai iya amsa wannan tambaya ba. Wataƙila, a wani lokaci mai kyau, Stalin ya tuna da abokin ƙuruciyarsa kuma ya ba da umarnin a bar shi da rai.
A cikin kaka na 1940 Stalin ba zato ba tsammani ziyarci ma'aurata. Wannan kyakkyawan labari ya zama almara. Da maraice, shugaban ya buga ƙofar gidan jama'a wanda Sergei Ivanovich da Sofya Abramovna Kavtaradze suka rayu. Stalin yana son irin wannan motsin ... A duk rayuwarsa ya yi irin waɗannan ayyuka kaɗan kawai, amma duk ƙasar ta yi magana game da su.
Suka zauna a teburin rabin dare kamar ba abin da ya faru. Bayan haka, Kavtaradze ya dauki hayar mukamin jagoranci a cikin kwamitin jama'a na harkokin waje.
Ranar 31 ga Disamba, 1941, Kavtaradze ya ba da rahoto ga Mataimakin Farko na Commissar Andrei Yanuaryevich Vyshinsky cewa Jakadan Tarayyar Soviet a Ankara Vinogradov ya karbi "Wakilin Hukumar Hijira da Mallaka ta Yahudawa - Epstein Elias Menachem."
Jakadan Tarayyar Soviet ya yi la'akari da shawarar Yahudawan Falasdinu na ba da magunguna ga Tarayyar Soviet wanda ya cancanci kulawa. Hukumar Yahudawa ta shirya tura tawagar likitoci tare da asibitocin balaguro. Yahudawan Falasdinawa sun so sayen fina-finan yakin Soviet ne saboda an kafa kungiyar kawance da Tarayyar Soviet a Falasdinu, kuma tuni masu fafutuka suka yi mako guda na hadin kai da al'ummar Soviet.
Wani hali mabanbanta ya haifar da buƙatar ba da izinin 'yan Soviet, dangin tsofaffi na Yahudawa Falasdinu, su yi tafiya zuwa Falasdinu. Birtaniya ta yi alkawarin ba da izinin shiga guda dari.
Kavtaradze ya ba da shawarar Vyshinsky:
"1. Nemi ra'ayin Hukumar Kasuwancin Jama'a ta Kasuwancin Kasashen waje kan batun cinikin magunguna tare da Falasdinu...
2. Yi la'akari da shawarar Epstein don aika ƙungiyar likitoci daga Palestine tare da asibitocin tafiya zuwa USSR ba za a yarda ba.
3. Yi la'akari da cewa bai dace ba ga tsofaffi Yahudawa su bar USSR don ziyarci danginsu a Falasdinu.
4. Kar ku yarda da siyar da fina-finan yaki ga Epstein da Ofishin kasuwanci na USSR a Turkiyya don nunawa a Falasdinu.
5. Tambayi NKVD ko tana da wani bayani game da Epstein Elias Menachem da al'ummar da yake wakilta."
Vyshinsky ya nemi ra'ayin shugaban Sashen Turai na 2, Fyodor Tarasovich Gusev. Ya amince da Kavtaradze cewa babu buƙatar barin magunguna da kayan aikin likita.
A ranar 2 ga Maris, 1942, shugaban kungiyar Sahayoniya ta Duniya Weizmann ya aike da jakada Maisky da takarda kan manufofin sahyoniyawan.
Jakadan Tarayyar Soviet ya nuna matukar sha'awar makomar Falasdinu, kuma Weizmann ya yi gaggawar isar masa da ra'ayin yahudawan sahyoniya. Ya rubuta wa Maisky cewa lokaci ya yi da za a mayar da “al’ummar Yahudawa zuwa ƙasar da ta daɗe”:
"Babu wata kasa a duniya da za ta kasance a shirye ta karbi daga Yahudawa miliyan biyu zuwa uku, don tsara ƙayyadaddun matsugunan su a cikin ƙasashensu - ba Amurka, ko wata mulkin Birtaniya ba, ko wata jamhuriyar Kudancin Amirka, ko kuma. kamar yadda muka fahimci Tarayyar Soviet.
Akwai ayyuka da yawa da suka danganci tsara ƙauyuka a yankuna masu zafi ko na arctic; zai yiwu a karɓi mazauna wurin, amma wannan ba zai magance matsalar ba...”
Weizmann ya ba da shawarar cewa gwamnatin Soviet ta sake yin la'akari da halinta game da sahyoniya da sahyoniya:
“Ba za a iya ƙyale rashin fahimtar juna ta zama cikas ga ci gaban sabuwar dangantaka tsakanin USSR da Zionism ba.
A bisa dabi'a 'yan majalisar yahudawan sahyoniya sun yi zanga-zangar adawa da haramcin motsinsu, yaren yahudawa a cikin Tarayyar Soviet, da kuma nuna adawa da halin sahyoniyawan a matsayin masu adawa da juyin juya hali. Amma ba su kasance masu adawa da gwamnatin Soviet ba, ga USSR, inda kusan kashi ɗaya bisa uku na Yahudawa na duniya ke zaune, zuwa ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ke da alhakin sulhun zaman lafiya ... "
Weizmann ya rubuta wa Maisky cewa a Falasdinu Yahudawa, sun shawo kan al'adar rayuwar birni, suna komawa ƙasa, aikin manoma:
"Suna gina tituna da gadoji, suna aiki a matsayin masu aikin dutse, suna dasa dazuzzuka a kan tuddai, da magudanar ruwa, suna tuka motoci da bas, suna yin kayan aikin injina, suna aiki a masana'antar wutar lantarki da ma'adinan potash a yankin Tekun Dead, suna aikin layin dogo..."
Bayyanar Weizmann a tattaunawar Maisky da Epstein tare da jakadan Soviet a Turkiyya yana sha'awar jagorancin Kwamitin Harkokin Waje na Jama'a. Falasdinu, samar da kasar Yahudawa - wannan wata sabuwar matsala ce da ba a taba magance ta ba.
Tuntun farko ba su yi nasara ba.
Kamfanin Palasdinawa na "Schoenfeld" ya kulla yarjejeniya da tawagar kasuwanci ta Tarayyar Soviet a Turkiyya don sayar da fina-finai ashirin da takwas da mujallun fina-finai dari, amma Birtaniya ba ta saki mai kamfanin daga Falasdinu ba, kuma ya kasa zuwa. zuwa Ankara don sanya hannu kan kwangilar.
A ranar 22 ga Yuni, 1942, mai kula da harkokin Tarayyar Soviet a Turkiyya Mikhail Alekseevich Kostylev ya rubuta wa shugaban sashen Gabas ta Tsakiya na NKID Sergei Kavtaradze:
"Kamfanonin kasuwanci da 'yan kasuwa na Falasdinu suna da matukar sha'awar kulla dangantakar kasuwanci da Tarayyar Soviet. Na yi imanin cewa wannan gaskiyar ba za ta sami mahimmancin kasuwanci ba kamar siyasa a gare mu.
Duk da haka, da m aiwatar da wannan zai yiwu ne kawai idan muna da wani Soviet mutum a Palestine, a kalla a karkashin sunan wani dindindin wakilin wasu kasuwanci kungiyar Tarayyar Soviet. Ni a ganina yana da kyau a gabatar da wannan batu a gaban shugabannin NKID.”
Mikhail Kostylev yi aiki a matsayin darektan wani itace na shuka a Bryansk, sa'an nan aka canjawa wuri zuwa kasashen waje kasuwanci kungiyar Exportles a Moscow. A shekara ta 1937 aka kai ni Kwamitin Jama’a na Harkokin Waje. Kostylev ya kammala kwasa-kwasan ma'aikatan diflomasiyya kuma ya tafi Turkiyya. Daga baya ya zama jakadan Italiya da Argentina.
A cikin watan Agusta arba'in da biyu, ma'aikata biyu na ofishin jakadancin Soviet daga Ankara sun isa Falasdinu - Sakatare na farko Sergei Sergeevich Mikhailov da dan jarida Nikolai Andreevich Petrenko. Petrenko sauke karatu daga Leningrad Pedagogical Institute kuma ya jagoranci sashen na gidan kayan gargajiya da kuma gida tarihi sashen na jama'ar Commissariat of Education. A cikin '41' an dauke shi aikin diflomasiyya.
Suna taka-tsan-tsan wajen yin magana game da yahudawan sahyoniya, amma abin da suka gani a Falasdinu, da nasarorin da al'ummar Yahudawa suka samu, da jami'a da asibiti da Yahudawa suka gina ya burge su.
Jami'an diflomasiyyar Soviet su ma sun gana da Larabawa, amma ba su goyi bayan maganganunsu na kyamar sahyoniya ba.
Daraktan sashen yada labarai da yada labarai na hukumar hukumar Yahudawa ta Falasdinu, I. Klinov, ya rubuta da gamsuwa a fili ga daraktan sashen siyasa na hukumar, Moshe Shertok:
"Mikhailov bai nuna sha'awar ci gaba da tattaunawa a cikin ruhu ɗaya ba. Akasin haka, ya ce wannan kyakkyawar ƙasa an yi nufin mutane biyu ne. Ya ga manyan nasarorin da Isahuwa [1]. Ya yi nuni da cewa, Yahudawa da Larabawa suna da alakar tarihi da wannan kasa, kuma akwai isasshen wuri ga al’ummomin biyu.”
Ministan harkokin wajen Isra'ila na farko Moshe Shertok, ya fara aikinsa na siyasa a matsayin mataimaki ga Viktor (Chaim) Arlozorov, wanda aka haife shi a lardin Poltava kuma ya shiga cikin 'yan sahayoniya da wuri.
Arlozorov ya kasance mai magana mai karfi, mai tsarawa mai kyau kuma ba mai bin doka ba ne, don haka an ba shi amanar jakadan diflomasiyya. An dauke shi a matsayin na hannun daman Weizmann kuma shugaban sashen siyasa na Hukumar Yahudawa. Da ya rayu ya ga shelar Isra’ila, da babu shakka ya zama ministan harkokin waje. Ba tare da gajiyawa ba ya yi shuru tsakanin Amurka, Turai da Falasdinu.
Arlozorov ɗan siyasa ne mai hangen nesa. Idan tuntubar da Turawa da Amurkawa suka bayar da akalla wasu dalilai na kyakkyawan fata, to dangantakar da Larabawa ta jefa shi cikin yanke kauna. Ganawa da shugabannin Larabawa, ya ga cewa ba su son cimma matsaya kawai.
A ranar 8 ga Afrilu, 1933, ya shirya liyafar cin abinci mai ban mamaki a otal ɗin King David, inda ya kawo Weizmann da shugabannin Hukumar Yahudawa tare da shehunan Transjordanian. Wannan tattaunawar ta kasance mai hatsarin gaske ga Larabawa masu tsatsauran ra'ayi, wadanda suka musanta yiwuwar cimma yarjejeniya da Yahudawa.
Ranar 16 ga Yuni, 1933, an harbe Arlozorov yayin da shi da matarsa ke tafiya tare da shinge a Tel Aviv da maraice. Mutane biyu ne suka je wurinsa suka tambaye shi ko karfe nawa ne suka haska masa tocila. Kafin ya ba da amsa sai aka ji karar harbi.
"Dubi abin da suka yi mini," in ji Arlozorov da ke mutuwa ga magajin garin Tel Aviv, wanda ya garzaya asibiti.
Bayan 'yan sa'o'i kadan ya rasu. Yana da shekara talatin da hudu kacal. Ba a taɓa magance wannan laifin ba. An zargi Abraham Stavsky, mai rajin kare hakkin bil adama da kisan. Amma a karshe kotu ta wanke shi.
An maye gurbin Arlozorov da M. Shertok.
Hukumar Yahudawa ta bukaci gwamnatin Soviet ta tura Yahudawan Poland, musamman yara, zuwa Falasdinu. Ya kasance game da Yahudawan da suka sami kansu a yankin Soviet bayan rabuwar Poland a cikin faduwar 39. Bayan shiga cikin shan kashi na Poland tare da Wehrmacht, Red Army sun mamaye wani yanki mai yawan mutane miliyan goma sha biyu.
Amma Hukumar Kula da Harkokin Waje ta Jama'a ta ba da amsa cewa, bisa ga umarnin shugaban majalisar koli na Tarayyar Soviet na Nuwamba ashirin da tara, da talatin da tara, an warware batun zama dan kasa. Dukansu yanzu 'yan Soviet ne kuma ba su da niyyar barin ƙasar.
Shertok ya sadu da Ambasada Maisky a cikin Afrilu 1943. Ya yi hankali:
"Ba za ku iya neman amsa nan take daga wurina ba." Rubuta mani bayanin kula.
Amma lokacin da tattaunawar ta ƙare kuma jakadan ya ga Shertok, ya yi tambaya cikin tausayi:
- Yaya al'amura ke tafiya da ku?
"Ba haka ba ne mara kyau," Shertok ya amsa ta hanyar diflomasiyya.
- Kuna da sojoji? - Maisky ya kasa fahimtar halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya.
-Wace sojoji kuke magana akai? - Shertok ya yi mamaki.
- Game da sojojin Yahudawa!
- A'a, ba mu da sojojin Yahudawa.
- Me yasa?
- Saboda tsarin siyasar baya. Akwai rukunin Yahudawa a cikin Sojojin Burtaniya, amma ba tare da matsayi na musamman ba.
- Me kuke so?
"Muna bukatar hadewar wadannan rukunin zuwa wani babban bangaren Yahudawa." Na gana da Sakataren Yakin Burtaniya game da wannan.
- To, ta yaya aka yi nasara?
"Ministan yaki na Biritaniya ya ce ba zan iya neman amsa nan take daga gare shi ba, kuma ya ce in rubuta masa takarda," Shertok ya amsa da ban mamaki.
Tun a shekarar 1939, Yahudawan Falasdinu suka shiga cikin sojojin Birtaniya da son rai. A ƙarshen 42, rundunar sojan Birtaniya ta ba da izinin kafa rundunonin Yahudawa. A watan Satumba arba'in da hudu, an kafa wata birgediya ta Yahudawa mai runduna uku, wadanda adadinsu ya kai dubu biyar. Brigade ya yi yaƙi a Italiya. A watan Yuni na '46 an wargaza shi ...
A ranar 15 ga Mayu, 1943, ma'aikatan ofishin jakadanci na NKID sun tunkari Mataimakin Kwamishinan Jama'a Dekanozov tare da shawarar sake tada batun tare da Ofishin Jakadancin Burtaniya a Moscow game da bude karamin ofishin jakadancin Soviet a Falasdinu bisa zargin cewa 'yan Soviet kusan dari hudu ne suka rayu. can.
Amma Birtaniya ba sa son ganin jami'an diflomasiyyar Soviet a Falasdinu, ubangidansu.
A birnin Kudus, an bude karamin ofishin jakadancin Rasha a cikin shekaru dari takwas da hamsin da takwas; Bugu da kari, akwai ofishin jakadancin a Haifa da Jaffa. Sun rufe a shekara ta 1914, lokacin da Rasha da Turkiyya da suka shiga yakin suka yanke huldar diflomasiyya.
Sahayoniyawan suna neman duk wata dama ta kulla alaka da Moscow, wadda ke yin tuntubar a karon farko.
A ranar 27 ga Mayu, 1943, wakilin Hukumar Yahudawa ta Falasdinu, Nahum Goldman, ya mika wa Shugaban Czechoslovakia da ke gudun hijira, Eduard Benes, “Tattaunawa kan dangantakar da ke tsakanin Sahyoniya Movement da Soviet Rasha.”
Benes ya tausaya wa Yahudawa. Yahudawan sahyoniyawan suna ganinsa a matsayin abokin kawance kuma suna fatan zai taimaka wajen kyautata alaka da shugabancin Soviet. Takardar ta ce:
"Soviet Russia sun dauki Zionism a matsayin abin hawa na bukatun Birtaniya a Gabas ta Tsakiya kuma, a cikin harshen gurguzu, wakilin mulkin mallaka na Birtaniya a yankin. Babban abin da ya fi nuna wannan adawa shi ne halin ‘yan gurguzu a Palastinu, Yahudawa da wadanda ba Yahudawa ba, wadanda a lokacin tashin hankalin na 1936-1938, suka fito karara suna goyon bayan ‘yan ta’addan Larabawa wadanda suka yi wa al’ummar Yahudawa hari.
Yanzu Yahudawan Falasdinu suna dogaro da wani hali dabam daga hukumomin Soviet: a lokacin yakin duniya na biyu, bayanin ya ce, "shugabannin kasashen Larabawa a fili ko kuma a asirce sun dauki matsayi na goyon bayan Nazi ko na farkisanci."
A cikin Satumba 1943, Weizmann ya sake yin magana da Ambasada Maisky.
Watanni hudu da suka gabata, a ranar ashirin da takwas ga watan Mayu, wata doka ta Fadar Shugabancin Majalisar Koli ta bayyana kan shigar da martabar diflomasiyya ga ma'aikatan Kwamitin Jama'a na Harkokin Waje, ofisoshin jakadanci da ofisoshin jakadanci a kasashen waje. Wani kuduri na majalisar kwamishinonin jama'a ya gabatar da riguna masu alama - taurarin da aka saka da zinare a madaurin kafada.
Maisky ya zama jakada na musamman kuma mai cikakken iko - yana da hakkin ya sami rigar rigar kafada ba tare da gibi ba (na Janar!) mai taurari uku da aka yi masa ado da alamar karfe - rassan dabino guda biyu.
Ambasada Maisky ya shaida wa Weizmann cewa "ba zai iya ba da alkawuran gwamnatinsa ba," amma ya yi imanin cewa Moscow za ta goyi bayan kafa kasar Yahudawa a Falasdinu.
Maisky ya ruɗe saboda ƙananan girman Falasdinu - shin za a iya ɗaukar duk 'yan gudun hijira daga Turai a can?
Weizmann ya kawar da tsoron Maisky game da wannan. Ya bayyana cewa, bisa kiyasin mafi yawan masu ra'ayin mazan jiya, za a iya jigilar wasu Yahudawa kusan miliyan biyu zuwa Falasdinu.
Maisky ya amsa da cewa yayi murna da jin haka. Amma bai dade da rike mukamin jakadan ba.
Stalin, ya fusata da wani jinkirin bude fagen na biyu, ya yanke shawarar rage girman wakilcin: ya tuno Litvinov daga Amurka, Maisky daga Ingila, ya maye gurbinsu da matasa jami'an diflomasiyya wadanda ba su da wani nauyi na siyasa. A Washington, Andrei Andreevich Gromyko ya zama jakadan, a London - Fyodor Tarasovich Gusev. Wannan shi ne ɗan ramuwar gayya na Stalin akan Roosevelt da Churchill.
Gusev ya karbi Stalin kafin ya tafi. Sabon jakadan (kuma maras gogewa) a Ingila yana da shekaru talatin da bakwai. Gusev gaskiya ya ce ya kasance matashi don irin wannan matsayi.
Stalin ya kawar da shakkunsa:
- Ba mu da wasu mutane. Da yawa yanzu suna kan gaba. Muna bukatar mu tuna da Ambasada Maisky, wanda shi ma ya ba da hujjar ayyukan da Birtaniyya ke yi na zagon kasa ga bude wani bangare na biyu a Turai.
Winston Churchill ya fusata da rashin daidaiton maye gurbin kuma bai karbi sabon jakadan na dogon lokaci ba. Lokacin da Firayim Minista na Burtaniya ya tashi zuwa Moscow a watan Oktoba 1944, Stalin ya sami hanyar haɓaka hannun jarin jakadan - ya ba da shawarar yin gasa a abincin dare:
- Don abokina na sirri, comrade Gusev!
Karimcin Stalin ya canza halin Birtaniyya game da Gusev.
Ivan Maisky, yana kan hanyarsa zuwa gida bayan kammala aikinsa a Landan, ya ziyarci Falasdinu a cikin faduwar shekaru arba'in da uku. Ya tuka mota ta hanyar Alkahira-Jerusalem-Damascus-Baghdad-Tehran.
A Urushalima Ivan Mihaylovich ya tsaya. Ya so ya bincika birnin kuma ya san rayuwar Yahudawa mazauna.
“Bayan yaƙin,” Maisky ya gaya wa Ben-Gurion, “Matsalar Yahudawa za ta yi wahala sosai. Dole ne mu warware shi. Dole ne mu haɓaka hanyoyin, dole ne mu san komai. An gaya mana cewa babu wani daki ga sabbin bakin haure a nan Falasdinu - muna so mu san ko hakan gaskiya ne, muna so mu fahimci yuwuwar wannan kasa."
A ranar 4 ga Oktoba, a wani taron hukumar Yahudawa, Ben-Gurion ya bayyana yadda ya nuna wa Maisky da matarsa kewaye da Urushalima, sannan ya kai su yankunan noma na Kiryat Anavim da Ma'ale Hachamisha. Maisky ya yi mamakin abin da ya gani.
"Za mu iya cewa abin da ya gani wani bincike ne a gare shi," in ji Ben-Gurion. "Ni ban ma ƙidaya wannan ba." Yanzu muna buƙatar yin aiki tare da mafi girman inganci, tunda wata jiha ta bayyana da ta nuna sha'awar wannan batu. "
 
Umansky, Litvinov da Gromyko
A karshen yakin, karfin da Amurka ke da shi, wanda ya dade da kauracewa shiga cikin harkokin kasa da kasa, ya fito fili. Washington da New York sun zama cibiyoyin diflomasiyyar duniya.
Nan da nan bayan harin Nazi Jamus a kan Tarayyar Soviet, a ranar 17 ga Yuli, 1941, E. Neumann, memba na hukumar Yahudawa ta Falasdinu, da Rabbi M. Perzweig, shugaban sashen hulda da kasa da kasa na Yahudawan Duniya. Majalisa, ya ziyarci jakadan Soviet a Amurka, Konstantin Aleksandrovich Umansky.
Umansky mutum ne mai haske da sabon abu. Shekaru da yawa ya yi aiki a matsayin wakilin TASS a Turai, sannan ya jagoranci sashen yada labarai a ma'aikatar harkokin waje ta jama'a. Wani lokaci yakan fassara maganganun Stalin tare da baƙi na waje, jagoran ya ƙaunace shi kuma ya karbi hotonsa tare da rubutun "Umansky. Stalin." Irin wannan lambar yabo ta kasance mafi mahimmanci fiye da kowane oda. A 1936, Konstantin Umansky aka aika zuwa Amurka a matsayin mai cikakken iko.
Ya gana da wakilan yunkurin yahudawan sahyoniya da kyau da kuma sha'awa.
"Na farko shine batun barin wasu Yahudawa su bar Rasha zuwa Falasdinu ko wasu ƙasashe," baƙi sun bayyana tattaunawar da jakadan Soviet. "Mun ba da shawarar farawa da tattauna yiwuwar tashi ga Yahudawan da suka zo Rasha daga wuraren da ke yammacin layin da Mr. Umansky ya kira "Curzon Line."
Layin Curzon shine layin gabashin iyakar Poland, wanda jihohin Entente suka amince da shi a shekara ta sha tara. Wato shugabannin Majalisar Yahudawan Duniya sun ci gaba da neman a sako Yahudawan Poland wadanda a cikinsu akwai sahyoniyawan da dama a kasar Falasdinu.
"Mr. Umansky ya ba da shawarar cewa mu fara gabatar da jerin sunayen, wanda zai yi farin cikin mikawa gwamnatinsa... A karshen tattaunawar da ta dauki kusan sa'a guda, Mista Umansky ya bayyana cewa makomar Falasdinu za ta kasance. a ƙaddara a taron zaman lafiya mai zuwa, wanda Soviet Rasha za su kasance kuma suna da 'yancin kada kuri'a. Don wannan na amsa cewa, ba shakka, za mu yi farin cikin samun abokai da yawa kamar yadda zai yiwu a taron zaman lafiya ... "
Umansky, wanda ya gaishe da shugabannin Majalisar Yahudawa ta Duniya cikin alheri, ba da daɗewa ba ya koma Moscow. Stalin da Molotov sun damu da shi. An amince da shi a matsayin memba na kwamitin Hukumar Kula da Harkokin Waje na Jama'a, kuma a cikin 1943 aka aika shi jakada zuwa Mexico, wanda aka dauke shi a matsayin na biyu.
A cikin Janairu 1945, jirgin da yake tafiya zuwa Costa Rica ya fadi. Umansky da matarsa sun mutu. Kuma a shekara daya da rabi kafin wannan, 'yarsa Nina ta mutu kamar yadda bala'i - ta harbe ta dan Adam Commissar na Aviation Industry Alexei Ivanovich Shakhurin, wanda yake a soyayya da ita (kuma ba ya so a rabu). , ya harbe kansa...
Maimakon Umansky, tsohon Kwamishinan Jama'a na Harkokin Waje M.M. ya zama jakada a Amurka. Litvinov, an sallame shi a watan Mayu '39, lokacin da Stalin ya nufi kusanci da Nazi Jamus.
Yawancin lokaci, korar ta biyo baya da kama. Litvinov ya sa ran cewa su ma za su tafi da shi. Amma Stalin bai ƙyale kowa ya taɓa Maxim Maksimovich - ɗaya daga cikin abubuwan da ke da wuyar bayyanawa. An yi imanin cewa Stalin ba ya so ya yi haka don kada ya karfafa mummunan hali ga Tarayyar Soviet, saboda Litvinov ya kasance sananne a duniya kuma yana da iko. Wannan ba shi yiwuwa ya zama bayani na gaske. Yawancin 'yan siyasa masu iko sun bace. A bayyane yake, har yanzu akwai wani abu na sirri a halin Stalin game da Litvinov.
Domin fiye da shekaru biyu Litvinov ya kasance daga aiki. Ba wanda ya kira shi, ba wanda ya zo sai manyan abokansa. Wataƙila wani lokacin baƙin ciki ya rufe shi, amma tsohon Kwamandan Jama'a, mutumin kirki, ya kiyaye kansa a ƙarƙashin ikonsa.
Lokacin da Hitler ya kai hari ga Tarayyar Soviet, an sake buƙatar Litvinov. Ga duk duniya ya kasance alama ce ta siyasa mai adawa da mulkin Fascist. An fara gayyatarsa zuwa Kremlin don ganawa da jami'an diflomasiyyar kasashen waje. An sanya shi yin magana a rediyo da rubuta wa jaridun Ingilishi da Amurka.
Nuwamba 9, 1941, Maxim Maksimovich aka ba zato ba tsammani nada mataimakin mutane Commissar da kuma a lokaci guda Ambassador a Amurka. Kafin ya tafi Washington, Litvinov ya samu tarba daga Stalin kuma ya ce babban abu shi ne tilastawa Amurka taimakawa Tarayyar Soviet da shiga yakin.
Anastas Ivanovich Mikoyan ya ce: "Lokacin da al'amuranmu suka yi muni sosai kuma Stalin ya kama duk wani bambaro, sai ya aika Litvinov zuwa Washington." Litvinov ya yi amfani da tausayin Roosevelt da sauran jiga-jigan Amurka a gare shi, kuma, za a iya cewa, ya cece mu a wannan mawuyacin lokaci, inda ya cimma tsawaita dokar Lend-Lease da lamuni na dala biliyan ga Tarayyar Soviet.
Maxim Litvinov ya rubuta wa Molotov daga Washington cewa ya kamata Tarayyar Soviet ta kulla dangantaka ta kud da kud da shugaba Roosevelt, wanda ke da sha'awar hada kai da Tarayyar Soviet. An yi watsi da shawarar jakadan.
Litvinov, a fili, shi ne mutum na ƙarshe a wannan matsayi wanda yake da ƙarfin hali don bayyana ra'ayinsa ga manyansa, har ma da sanin cewa zai fuskanci hukunci.
A farkon arba'in da uku, Litvinov ya ce da baƙin ciki ga wani ɗan jarida Ba'amurke da ya sani: "Ba zan iya ƙara zama ɗan saurayi ba. Duk ma'aikaci a ofishin jakadanci na zai iya yin aikin da aka ba ni. Dole ne in bi umarni kawai. Ba zai iya jurewa ba. zan dawo gida".
Litvinov kusan ya bayyana rashin jituwa tare da layin Molotov, kuma jami'an diflomasiyyar kasashen waje sun san wannan.
A farkon Afrilu arba'in da uku Litvinov aka tuno zuwa Moscow. Da yake yi masa bankwana, Shugaba Roosevelt ya tambaya kai tsaye:
-Ba za ku dawo ba?
Maxim Maksimovich kansa bai san amsar wannan tambaya ba.
Domin da yawa watanni Litvinov aka jera a matsayin jakada, amma ya gane cewa ba zai koma Washington. A karshen lokacin rani, Gromyko aka nada jakadan. Litvinov ya ci gaba da zama mataimakin kwamishina na mutane, amma ya kasance ba shi da ƙarfi kuma ba shi da wani takamaiman kewayon nauyi.
Jakadan kasar Amurka mutum ne da aka kaddara ya taka rawar tarihi wajen kafa kasar yahudawa.
Andrei Andreevich Gromyko, wanda aka haife shi a ƙauyen Belarusian Starye Gromyki, ya fara ne a matsayin babban mai bincike a Cibiyar Tattalin Arziki na Kwalejin Kimiyya kuma ya koyar da tattalin arzikin siyasa a Cibiyar Injiniyan Gine-gine ta Moscow.
A cikin '39, an kira shi zuwa ga kwamitin tsakiya, wanda ke daukar ma'aikata na kwamitin jama'a na harkokin waje. Akwai guraben aiki da yawa. Tsoffin ma'aikatan, 'yan wasan Litvinov, ko dai an daure su ko kuma an kore su.
Kwamitin ya jagoranci sabon kwamishinan mutane Vyacheslav Mikhailovich Molotov da sakataren kwamitin tsakiya na ma'aikata Georgy Maximilianovich Malenkov. Sun ji daɗin cewa Gromyko ɗan jam'iyya ne, daga larduna, kuma yana karanta Turanci. Ilimin yaren waje ya kasance da wuya. An dauki Gromyko. Amma har yanzu ya yi tsayin daka, bai so ya je Kwamitin Jama'a na Harkokin Waje ...
The People's Commissariat ya sanya shi mataimaki mai alhakin - wannan ya yi daidai da matsayin mai ba da shawara na yanzu. Amma bayan ’yan kwanaki aka dora shi a kan sashen Amurka. Babban nadin bai dame shi ba ko kadan. Sashen Amurka ba shi ne kan gaba ba, kamar yadda yake a yanzu; Duk da haka, Gromyko ya kasance mai ban mamaki. Dannewa yayi ya share masa farantin.
Bayan 'yan watanni, Andrei Andreevich aka kira zuwa Stalin, wanda shi ne mai ban mamaki rarity. Hatta a cikin masu rike da madafun iko, kadan ne suka samu sa'ar ganin Sakatare Janar. Molotov ya kasance a ofishin shugaban. Shi, a gaskiya, ya shirya waɗannan shirye-shiryen - ya nuna Stalin sabon wanda yake so.
"Comrade Gromyko, muna da niyyar tura ka aiki a ofishin jakadancinmu da ke Amurka a matsayin mai ba da shawara," in ji Stalin. — Menene alakar ku da harshen Ingilishi?
"Ina yaki da shi kuma, da alama, sannu a hankali na shawo kan lamarin," in ji minista na gaba, "ko da yake tsarin ilmantarwa yana da wahala, musamman ma lokacin da aka rasa aikin tattaunawa da ya dace."
Shugaban ya ba shi nasiha mai mahimmanci:
— Lokacin da kuka zo Amurka, me ya sa ba ku lokaci-lokaci zuwa majami'u da manyan coci-coci na Amurka kuna sauraron wa'azin fastoci? Suna jin Turanci a sarari. Kuma ƙamus ɗin su yana da kyau. Ba tare da dalili ba ne 'yan juyin juya halin Rasha, yayin da suke waje, suka yi amfani da wannan hanyar inganta ilimin harshe na waje.
A watan Oktoba 1939 Gromyko tafi Washington, inda ya ƙwazo ya yi karatu ba kawai Turanci harshen, amma kuma tarihi, tattalin arziki da siyasa na Amurka. Andrei Andreevich bai ɓata lokaci ba kuma bai bar kansa ya ji daɗin rayuwa a ƙasashen waje ba. Hakan ya taimaka masa ya zama fitaccen jami’in diflomasiyya kuma ya yi kyakkyawan aiki. Tabbas ya kamata a kara sa'arsa ta musamman akan wannan.
Da yawa daga baya, Molotov ya ce:
Na sanya Gromyko - matashi ne kuma jami'in diflomasiyya maras kwarewa, amma mai gaskiya. Mun san wannan ba zai bar mu ba...
Sabon jakadan a Amurka yana da shekaru talatin da hudu kacal. Mutum ne wanda ya taso a cikin larduna masu zurfi, malamin Marxism-Leninism, wato, mai akida kuma malami ta hanyar sana'a. Wasu daga cikin wadannan akidu sun makale a cikinsa har abada, wasu ya yi nasara. Duk da haka, Andrei Andreevich zo Amurka in mun gwada da matasa, karatu da yawa, da kuma diligently ilimi da kansa.
A ranar 23 ga Satumba, 1943, wakilin Hukumar Yahudawa ta Falasdinu a Washington, Nahum Goldman, ya zo ofishin jakadancin don ganawa da sabon jakadan.
"Gwamnatin Soviet," in ji Andrei Andreevich a cikin madaidaiciyar maganganun diflomasiyya, "za ta nuna sha'awar waɗannan batutuwa, kuma zan yi farin cikin ganin ku duk lokacin da kuka sami bayani a gare ni."
Daga tattaunawa da Gromyko, Goldman ya sami ra'ayi mai zuwa: "Sabon jakadan matashi ne, mutum mai nutsuwa, mai hankali, amma kyakkyawa."
A cikin 1944, Andrei Andreevich ya jagoranci tawagar Soviet zuwa Dumbarton Oaks, inda aka kafa Majalisar Dinkin Duniya. A wani taro a San Francisco a watan Yuni 1945, a madadin Tarayyar Soviet, ya sanya hannu kan Yarjejeniya ta Majalisar Dinkin Duniya. Wannan aikin alama har abada ya tabbatar da matsayinsa a tarihin diflomasiya.
Bayan kafa Majalisar Dinkin Duniya, kasashen Larabawa ma sun fara nuna sha'awarsu ga matsayin Tarayyar Soviet a harkokin Gabas ta Tsakiya.
A ranar 11 ga Oktoba, 1944, Sakatare na biyu na tawagar Tarayyar Soviet a Masar, Abdrakhman Fislyakhovich Sultanov, ya aika zuwa Moscow faifan tattaunawa da wakilin Larabawa Falasdinu a taron kan taron Majalisar Pan-Arab Musa al-Alami. .
Abdrakhman Sultanov wanda ya kammala karatun digiri a Cibiyar Nazarin Gabas ta Tsakiya, ya yi aiki a ofishin jakadanci a Saudi Arabia a farkon shekarun talatin, sannan ya yi aiki a Cibiyar Bincike na Matsalolin Mulkin Mulki da Gidan Tarihi na Jama'ar Tarayyar Soviet. A lokacin yakin, an sake kai shi Hukumar Kula da Harkokin Waje ta Jama'a.
Musa al-Alami ya shaidawa wani jami'in diflomasiyyar Soviet cewa: "Larabawan Falasdinu suna da kyakkyawan fata ga matsayin Tarayyar Soviet kan tambayar Palasdinawa a taron zaman lafiya. Muna sane da cewa Tarayyar Soviet ba ta da sha'awar wannan al'amari, ba ta da manufofin daular mulkin mallaka a kasashen Larabawa, kuma tana da mummunan hali ga yunkurin yahudawan sahyoniya."
Wakilin Larabawa, ba shakka, bai iya sanin halin da Moscow ke ciki ba, inda suka dauki matsayi na adawa da Larabawa da sahyoniya. An gano hakan a cikin ayyukan jami'an diflomasiyya.
A Nuwamba ashirin da biyar na arba'in da hudu, sabon shugaban na Gabas ta Tsakiya sashen na NKID, Ivan Vasilyevich Samylovsky, da wakilin Misira, Alexey Dmitrievich Shchiborin, ya rubuta wani bayanin kula ga mataimakin mutane Commissar Dekanozov: "A kan mu hali zuwa Misira. Tarayyar Larabawa da samar da kasar Yahudawa a Falasdinu."
Sun yi la’akari da tsare-tsaren Larabawa mara kyau: “Buri na Larabawa na haɗewa da samar da Tarayyar Larabawa guda ɗaya ce ta ingiza Birtaniyya da kuma tallafa musu har ta kai ga cimma shirye-shiryensu na ƙarfafa tasirinsu a Gabas ta Tsakiya da kuma haifar da wani shinge. a kan yiwuwar shigar da tasirin Tarayyar Soviet a can."
Jami'an diflomasiyya sun ba da shawarar kada a goyi bayan wadannan buri, amma kada a fito fili su yi adawa da su. Jami'an diflomasiyya kuma ba su ba da shawarar yin magana kan kafa kasar yahudawa ba, don kada a fito fili ta jawo mummunan martani daga kasashen Larabawa.
Shugabannin sashen sun ba da shawarar iyakance ayyukan diflomasiyyar Soviet a yankin zuwa abubuwan fasaha kawai:
"Babban hankalinmu a Falasdinu ya kamata ya mai da hankali kan batun mayar mana da dukiyoyinmu - tsohuwar gwamnatin Rasha, Ofishin Jakadancin Ruhaniya da al'ummar Falasdinu."
 
Shiga cikin fada tsakanin Amurka da Ingila
Bayan ya koma Moscow, Maisky aka nada mataimakin kwamishina jama'a na harkokin waje. Amma, kamar Litvinov, ba tare da takamaiman kewayon nauyi ba.
A cikin 1944, Stalin ya bukaci Kwamitin Jama'a na Harkokin Waje ya yi nazari game da halin da ake ciki bayan yakin duniya. An kafa kwamitoci da yawa. Sun kasance karkashin jagorancin mataimakin kwamandan mutane Litvinov, Lozovsky da Maisky. Mun tattara ƙwararrun masana kuma mun yi aiki na watanni da yawa.
Kowane mutum ya ba da shawarar ainihin abu iri ɗaya: don ƙirƙirar shingen tsaro a kewayen Tarayyar Soviet, don kawar da Jamus, don hana ƙirƙirar ƙungiyar soja a Turai tare da daidaitawar Tarayyar Soviet, sanya hannu kan yarjejeniyar taimakon juna tare da ƙasashen Gabashin Turai.
Ivan Maisky ya mika wa Commissar Molotov babban bayanin kula "A kan kyakkyawan tushe na duniya mai zuwa" (duba "Source", 1995, No. 4). Maisky ya ci gaba da bukatar samar da tabbacin tsaro ga kasar da kuma tsawon lokaci na zaman lafiya. Ya ci gaba daga gaskiyar cewa babban garanti shine sauye-sauyen Turai zuwa tsarin gurguzu, amma wannan ba zai iya faruwa a cikin ɗan gajeren lokaci ba. A yanzu, ya fi muhimmanci a ci gaba da kyautata dangantaka da kasashen Yamma, musamman da Amurka da Ingila.
Ba a yarda da shawarar ba.
A Commissariat na Jama'a, an cire Maisky daga aiki mai amfani. A farkon shekara ta 1945, an ba shi shugabantar hukumar da za ta rama barnar da maharan Nazi suka yi. Kuma a 1946 an cire shi daga ma'aikatar harkokin waje. Mataimakin Ministan Harkokin Waje na gaba, Vladimir Semenovich Semenov, ya kasance a ofishin Molotov lokacin da aka yanke shawarar makomar Maisky a cikin tattaunawa ta wayar tarho tare da Stalin. Molotov yayi tambaya daya:
- A ina zan saka shi?
Stalin ya tambaya ko Maisky yana rubuta wani abu. Molotov ya tuna cewa mataimakinsa ya rubuta ayyukan a kan kungiyar kwadago ta Burtaniya. An warware matsalar. Ba da da ewa Ivan Mihaylovich fara aiki a Cibiyar Tarihi na Academy of Sciences. A matsayin diyya, an zabe shi malami.
Jim kadan kafin mutuwar Stalin, ranar 19 ga Fabrairu, 1952, an kama Maisky. Musamman an zarge shi da cewa yana da alaka da leken asirin Burtaniya da kuma daukar shugabannin kasashen yamma a matsayin abokan tarayyar Soviet.
Bayan shi, an kama uku daga cikin ma'aikatansa na baya-bayan nan, tsoffin ma'aikatan ofishin jakadancin Soviet a Landan, daga cikinsu akwai shahararren ɗan jarida Ernst Henry (aka Semyon Nikolaevich Rostovsky, aka Leonid Arkadyevich Khentov, mutumin da ke da tarihin ban sha'awa mai ban sha'awa, marubucin littafin. Shahararrun littattafai guda biyu a cikin shekaru talatin - "Hitler a kan Turai" da "Hitler a kan USSR").
An sake E. Henry a watan Fabrairu '54. Bayan mutuwar Stalin, Maisky, kamar yadda aka bayyana a cikin fayil ɗin binciken, "ya ƙi shaidarsa, yana bayyana cewa tatsuniya ce." Amma har yanzu ba su bar shi ya tafi ba. A watan Mayun 1955, wani kwamitin soja na Kotun Koli ya yi shari'ar Maisky da laifin cin amanar kasa.
A cikin Yuli '55 daga ƙarshe aka sake shi, kuma ya koma Cibiyar Tarihi ta Kwalejin Kimiyya. Amma duhun inuwar zarge-zarge ya rataya a kansa. A farkon shekarar 1957, an tattauna batun sabon bugu na Tarihin Diflomasiya da Kamus na Diflomasiyya. An bukaci babban edita. Yana da wahala a ba da shawarar mafi kyawun ɗan takara fiye da Academician Maisky.
Amma sakataren kwamitin tsakiya na Ideology, Dmitry Trofimovich Shepilov, ya aika da wata sanarwa zuwa ga membobin majalisar wakilai na kwamitin tsakiya inda ya kira wannan bai dace ba, "tun Maisky I.M. an same shi da laifin cin zarafi na mukamin hukuma yayin da yake Jakadan USSR a Ingila kuma aka yanke masa hukunci; Daga baya ba a gyara Maisky ba, amma an yafe shi ne kawai a matsayin afuwa na sirri."
A ranar ashirin da daya ga watan Fabrairu, hamsin da bakwai, an tattauna batun a wani taro na fadar shugaban kasa ta kwamitin tsakiya. Sabon Ministan Harkokin Wajen Gromyko ya nemi kada ya saka Maisky a cikin hukumar edita, da yawa ya sanya shi babban editan. Shi ma ba dan jam’iyya ba ne! An kori Maisky bayan kama shi kuma ba a maido da shi ba.
Sun yanke shawara - ya kamata sakatariyar kwamitin tsakiya ta zabi babban edita kuma "tare da Comrade Shvernik, ku yi la'akari da batun jam'iyyar Maisky." An soke hukuncin Maisky ne kawai a cikin 1960.
Ranar 27 ga Yuli, 1945, kwamitin shirya yarjejeniyar zaman lafiya da tsarin bayan yakin, wanda Litvinov ya jagoranta, ya kammala aikinsa.
Maxim Maksimovich ya yi kuskure sosai lokacin da ya annabta yanayin abubuwan da suka faru bayan yakin. Ya yi imanin cewa babban abin da zai saɓa wa juna shi ne dangantakar Anglo-Amurka kuma ya kamata Tarayyar Soviet ta yi yaƙi da Ingila a kan mulkin Amurka. Rahoton ya kuma kunshi wani sashe na "Tambayoyin Falasdinawa", wanda da gangan ya bayyana tarihin lamarin tare da yin magana kan rashin daidaiton maslahar Yahudawa da Larabawa.
Hukumar Litvinov ta yanke shawara mai raɗaɗi: "Ba za a iya warware tambayar Palasdinawa da gamsarwa ba tare da keta haƙƙin Yahudawa ko Larabawa ba, kuma wataƙila duka biyun."
Jami'an diflomasiyya da ke aiki a karkashin jagorancin Litvinov sun ba da shawarar "yin takardar neman baiwa Tarayyar Soviet rikon Falasdinu na wucin gadi har sai an warware matsalar." Duk da haka, a bayyane yake a gaba cewa Burtaniya ba za ta amince da hakan ba. Sa'an nan kuma aka ba da shawarar gabatar da wani ra'ayi - don mayar da Falasdinu a karkashin kulawar gamayyar kasashe uku - Tarayyar Soviet, Amurka da Ingila.
Da yake jin halin da ake ciki a Kremlin, jami'an diflomasiyyar Soviet sun fara dagewa kan ƙarin shiga cikin harkokin Gabas ta Tsakiya. Wakilin Lebanon Daniil Semyonovich Solod, ya ba da rahoto ga shugaban sashen Gabas ta Tsakiya na Commissariat Samylovsky:
"Za mu iya kuma dole ne mu nemi hadin kanmu don magance wannan batu, tun da Yahudawa a Turai ba kawai a yankin Anglo-Amurka ba, har ma a cikin Tarayyar Soviet.
Ban da haka, ita kanta Falasdinu ta ta'allaka ne ba kawai kan hanyoyin sadarwa na sarakunan Burtaniya ba, har ma da hanyoyin sadarwar tekun Soviet tare da tashoshin jiragen ruwa daban-daban na kasarmu."
Daga 1944, Daniil Malt ya kasance wakilin Labanon kuma na ɗan lokaci zuwa Siriya. A cikin shekara ta hamsin da ɗaya, an mayar da shi zuwa Moscow kuma ya nada mataimakin shugaban sashen na Kusa da Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Waje. A shekara ta hamsin da uku ya tafi a matsayin wakili zuwa Masar.
Jami'an diflomasiyyar Soviet na Gabas ta Tsakiya suna kallon Falasdinu, da Gabas ta Tsakiya gaba ɗaya, a matsayin wani yanki na rikice-rikice na muradu tsakanin Amurka da Ingila. Bugu da ƙari, Amirkawa, sun yi imani, sun yi niyyar korar Birtaniya tare da taimakon ra'ayin kasar Yahudawa.
Molotov ya yi imani sosai da sabani tsakanin daular mulkin mallaka kuma ya yi jayayya: "Ta haka ne kawai za mu iya raunana Amurka kanta, wadda ke yakar mu." A cikin 1947, ya yi imani da gaske cewa "a cikin dukkan ƙasashe masu jari-hujja da suka ci gaba al'amarin ya kai ga kafa tsarin gurguzu."
Bugu da ƙari, cewa Stalin da Molotov sun kasance a cikin akidar, akwai wani muhimmin al'amari: ra'ayoyin da suka bayyana sun dawo gare su daga kowane bangare.
Ofishin jakadanci, leken asiri, da na'urorin kwamitin tsakiya sun cika su da lambobi, takaddun shaida da bayanin kula waɗanda suka haɓaka ra'ayoyinsu. Ba za su iya taimakawa ba sai dai suna jin cewa abin da ke faruwa a duniya ya tabbatar da abin da suke tunani kawai. A hakikanin gaskiya, ya kasance da gangan murguda bayanai da daidaita gaskiyar ga ra'ayin manyan jami'an gudanarwa.
Bari mu ce, tun daga kaka na 1947, duka ofishin jakadancin da kuma ofishin leken asiri a Amurka sun ba da rahoto ga Stalin da Molotov game da "ɗaukar sha'awa" na Amurka da kuma sauyinta "zuwa cibiyar mayar da martani na duniya da ayyukan anti-Soviet."
A halin da ake ciki dai halin da ake ciki a kasar Falasdinu ya kai karshe.
A watan Oktoba na shekara ta 1943, Firayim Ministan Burtaniya Churchill ya gaya wa Weizmann cewa: “Bayan an ci Hitler, dole ne Yahudawa su kafa nasu jihar inda suka fito. Balfour ya yi mini wasici da wannan, kuma ba zan bar shi ba."
Shekara guda bayan haka, yayin wani sabon taro, Churchill ya maimaita wa Weizmann: “Zai yi kyau idan za ku iya samun dukkan Falasdinu. Ni mai goyon bayan shigar da hamadar Negev a cikin kasar yahudawa."
Amma Churchill ya sha kaye a zaben bayan yakin. Wata sabuwar gwamnati ta bayyana a birnin Landan.
Sakataren harkokin wajen kasar Ernest Bevin bai yarda cewa Yahudawan Falasdinu na bukatar kasarsu ba. Taurin kai da rashin son sasantawa, musamman ba da damar Yahudawa 'yan gudun hijira na Turai su sami matsuguni a Falasdinu, ta wata hanya mai ban mamaki ta taimaka wajen haifar da Isra'ila.
A ranar 30 ga Afrilu, 1946, Hukumar Anglo-Amurka ta ba da shawarar sake tsugunar da Yahudawa 'yan gudun hijira dubu dari daga Turai zuwa Falasdinu. Gaskiya ba a yi maganar samar da kasar Yahudawa da Larabawa a can ba. Ya kamata a bar mulkin Falasdinu a hannun Ingila.
Gwamnatin Burtaniya ta yi watsi da sakamakon binciken da hukumar ta yi.
A ranar hudu ga watan Yuli, sabon shugaban Amurka Truman da kansa ya juya ga Birtaniya tare da shawarar har yanzu ba da izinin Yahudawa dubu dari su zo Falasdinu.
Idan Ingila ta amince da karbar 'yan gudun hijirar Yahudawa, da tsananin matsalar ta ragu, kuma da 'yan siyasar Amurka sun koma wasu batutuwa. Sai dai turawan ingila sun kara ta'azzara matsalar tare da tilastawa wasu kasashe musamman Amurka mu'amala da Falasdinu. Taurin kai na Birtaniya ya taimaka wajen haifar da Isra'ila.
A ranar 15 ga Mayu, 1946, Sashen Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Waje ya tattara bayanai game da batun Falasdinu kan shugabancinsa.
Jami'an diflomasiyyar Soviet sun ci gaba daga gaskiyar cewa Amurkawa da Burtaniya suna ƙoƙarin "hana tsoma bakin wasu ƙasashe wajen warware batun Falasdinu har sai Amurka da Ingila sun mamaye Falasdinu gaba ɗaya."
Jami'an diflomasiyya sun tsara matsayin Soviet: Hukumar Anglo-Amurka ba ta da ikon tattaunawa da warware wannan matsala ba tare da masu sha'awar ba; Dole ne a soke wa'adin mulkin Birtaniya na Falasdinu - kawai yana yin katsalandan ga warware batun Falasdinu. Dole ne sojojin Birtaniya su janye; Ya kamata a kafa amincewar Majalisar Dinkin Duniya kan Falasdinu, wanda zai shirya sharuddan kafa Falasdinu mai cin gashin kanta da dimokradiyya.
Mataimakin Kwamishinan Jama'a Dekanozov ya aika da rubutu zuwa ga Molotov: “A nawa bangaren, na yi imani cewa gabaɗaya waɗannan shawarwarin suna da karbuwa. Ina neman umarninka."
Dekanozov, yana jin goyon bayan Beria, ya kasance da tabbaci, ya warware duk wani matsala, kuma ya ba da umarni ga jakadun. Mataimakin ministan farko Vyshinsky ba zai iya son gaskiyar cewa Dekanozov yana tsoma baki a cikin diocese, amma Andrei Yanuaryevich bai taba nuna rashin gamsuwa ba. Ya ji tsoron Dekanozov, kamar dukan mutane daga KGB sashen.
Molotov bai ji amincewa da matsalolin da ba a sani ba. Ya juya ga mataimakansa: “tt. Vyshinsky, Lozovsky, Dekanozov. Muna bukatar mu tattauna."
Yahudawan Falasdinawa sun ga cewa gwamnatin Soviet ba za ta iya tsara wa kanta matsayi ba. Kuma bai san bangaren da zai bi ba.
Tabbas, Moscow tana so ta goyi bayan waɗanda za su bi layin pro-Soviet don amsawa. Amma babban aikin shi ne tilastawa Ingila barin Falasdinu. Wannan matsayi ne ya sanya shugabannin Tarayyar Soviet suka ba da shawarar kafa kasar Yahudawa, domin Yahudawan Falasdinu suna adawa da Birtaniya, kuma a hakika suna yaki da Birtaniya.
A ranar 28 ga Yuni, 1946, shugaban sashin Larabawa na sashin siyasa na hukumar kula da Falasdinu ta Falasdinu, Elyahu Sasson (Daraktan Sashen Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Wajen Isra'ila kuma wakilin Turkiyya a nan gaba), ya aika da wasika. daga Kudus zuwa wakilin Hukumar Yahudawa a Washington, Epstein, tare da fassararsa game da matsayin Soviet:
"Sovietiyawa ba za su iya yarda da gaskiyar cewa Burtaniya na kokarin magance matsalolin yankin da kanta ba, bisa muradunta kawai, ba tare da shigar da Rasha a kalla ba har ya shafi Amurka.
Fushin Rashawa game da wannan ya fito fili a fili a lokacin da aka sanar da soke umarnin Transjordan, da ayyanata a matsayin kasa mai cin gashin kanta da kuma sanya hannu kan yarjejeniyar soja tsakanin Transjordan da Ingila, wanda ya ba wa karshen damar ci gaba da aikin soja. raka'a a kowace lamba akan yankin Transjordanian da iyakokinta.
Wannan yarjejeniya ta juya Transjordan zuwa sansanin soja na Birtaniya, mai iko da dukan yankin Larabawa da kuma iyawa, a karkashin wasu yanayi, na yin aiki a matsayin "bazara" don Birtaniya ta isa iyakar Rasha.
Amma, rashin samun damar hana kulla wannan yarjejeniya, yanzu Rasha na kokarin kawo cikas ta hanyar yin katsalandan a kaikaice wajen warware matsalar Falasdinu...”
Tarayyar Soviet ta karfafa duk wani tsayin daka ga Birtaniya - ayyukan Yahudawa da Larabawa a Falasdinu, Kurdawa da Shi'a a Iraki, 'yan adawar siyasa a Masar, Labanan da Siriya. Moscow ta jira har Ingila ta kasa jurewa kuma za a kawo matsalar don tattaunawa a taron kasa da kasa tare da halartar Rasha. Sa'an nan kuma shugabancin Tarayyar Soviet zai sami damar yin tasiri ga matsalar Falasdinu da sauran matsalolin Gabashin Larabawa.
"Da alama a gare ni wannan hoton yana kusa da gaskiya," Sasson ya ci gaba da cewa. - Idan haka ne, ko kadan bai kamata mu ji tsoron kawo matsalar Falasdinawa a tattaunawar komitin sulhu ko Majalisar Dinkin Duniya ba. Ba wai kawai ya kamata mu ji tsoron cewa Rasha za su dauki matsayi na gaba da mu ba, amma akasin haka, akwai dalilai masu mahimmanci don yin imani da cewa matsayi na USSR zai kasance abokantaka.
Ba wai don suna tausaya mana ko suna ƙin Larabawa ba, a'a, a'a, a'a, a'a, bisa la'akari da buƙatar daidaita ma'aunin siyasa da Birtaniya. Idan wani ya yi hasarar, to da farko dai Larabawa ne da Biritaniya.”
Yahudawan sahyoniya sun riga sun sami sakamako na farko a aikace na tausaya musu daga bangaren shugabancin Soviet.
Bayan yakin, gwamnatin Poland ta wucin gadi ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya tare da gwamnatin Soviet "A kan 'yancin janyewa daga zama dan kasa na Soviet na mutanen Poland da Yahudawa da kuma ƙaura zuwa Poland." Duk 'yan ƙasar Poland waɗanda suka sami kansu a yankin Soviet bayan rabuwar ƙasar a cikin faduwar '39 na iya komawa gida.
Yawancin Yahudawan Poland sun zaɓi kada su ci gaba da zama a cikin Tarayyar Soviet, amma sun tafi Poland. Amma da sauri suka fahimci cewa ko kaɗan ba su ji daɗinsu ba, sai suka garzaya zuwa Falasdinu. Babu wanda ya dame su.
Ranar 4 ga Satumba, 1946, Mataimakin Kwamishinan Tarayyar Soviet na Majalisar Ministoci na Harkokin Komawa, Laftanar Janar Golubev, ya sanar da shugaban Sashen Turai na 3 na Ma'aikatar Harkokin Waje, Andrei Andreevich Smirnov:
“Ina sanar da ku da bayanin cewa, a cewar wakilin mai da su gida a Ostiriya, Kanar Starov, jigilar Yahudawan da ke kan hanyar zuwa Falasdinu ta fara ne daga Poland ta yankin Czechoslovakia da yankin Soviet na Ostiriya. Dole ne Yahudawa 200,000 su wuce zuwa Falasdinu ...
Dangane da bayanan da ake da su, ana aika motocin zuwa yankin da Amurka ke mamaye da su a Munich, inda ake zargin an kafa wurin tattara kayan da za a ci gaba da jigilar su zuwa Falasdinu...”
Andrei Smirnov ya kasance sanannen jami'in diflomasiyya. Ya yi aiki a Hukumar Kula da Harkokin Waje ta Jama'a daga 1936, kafin yakin ya kasance mai ba da shawara ga ofishin jakadancin a Jamus, kuma daga 1941 ya zama jakadan Iran, inda aka tura sojojin Soviet. Manyan mukamai suna gabansa - ya yi aiki a kwamitin tsakiya, jakada a Jamus da Ostiriya, kuma mataimakin ministan harkokin waje.
Smirnov ya sanar da jagorancin ma'aikatar game da bayanin kula daga Laftanar Janar Golubev.
A ka'ida, lamarin ya kasance mara dadi. 'Yan Soviet na baya-bayan nan sun gudu daga ƙasar a dama ta farko. Wannan wani rauni ne ga martabar gurguzu. Amma Stalin ya dauka cikin nutsuwa. Babu wani umarni na dakatar da ƙaura zuwa Isra'ila.
 
Tarayyar Soviet ta zo ne don ceton sahyoniyawan
Kasashen Larabawa sun yi watsi da shawarwarin kwamitin Anglo-Amurka na ranar 30 ga Afrilu na arba'in da shida.
A ranar ashirin da bakwai ga watan Yuli, wani sabon kwamitin kwararru ya gabatar da wani shiri na daban, na raba Palastinu zuwa yankuna hudu, daya Bayahude, Balarabe daya, biyu kuma Ingila ce ke tafiyar da ita kai tsaye. Za a hada dukkan yankuna zuwa kasa daya a karkashin jagorancin gwamnatin tsakiya, wanda wani babban kwamishinan Ingilishi zai jagoranta.
Jami'an diflomasiyyar Soviet nan da nan sun ƙi wannan ra'ayin kuma sun sake ba da shawarar ra'ayin amincewar Majalisar Dinkin Duniya na Falasdinu.
Abin da kawai ya kawo cikas ga sabon kawancen yahudawan sahyoniyawa da shugabancin Soviet shi ne maganganun da suka shafi halin da Yahudawan ke ciki a Tarayyar Soviet. Wasu jagororin yunkurin yahudawan sahyoniya sun yi imanin cewa dole ne su rufe ido kan halin da ake ciki a cikin Tarayyar Soviet. Taimakon Moscow ya fi muhimmanci. Wasu kuma sun nuna adawa da manufofin ma'auni biyu.
Daraktan Cibiyar Nazarin Yahudawa a Majalisar Yahudawa ta Duniya, Jacob Robinson, ya yi magana a wani taron Majalisar Sahayoniya ta gaggawa ta Amurka a ranar 19 ga Nuwamba, 1946:
"Tun daga 1941, sabon lokaci ya fara a cikin dangantakarmu da Tarayyar Soviet. Mun fara yaba su, duk da abin da muka sani da kyau, shiru muna wucewa ta mafi muni. Akwai dalilai na haka yayin da yakin ya ci gaba. Nasara a kan Nazi Jamus ya fi muhimmanci. Amma kalmar Churchill "labulen ƙarfe" yana ɗaukar ma'ana ta zahiri. Yahudawa a Amurka ba su san abin da ke faruwa a Tarayyar Soviet ba. Me ya sa ake jin cewa an warware tambayar Yahudawa a Tarayyar Soviet? Anti-Semitism yana cikin babban salo a can yau. ”…
A ranar 5 ga Maris, 1946, tsohon Firayim Minista Churchill ya gabatar da sanannen jawabinsa a Fulton. Ya yi magana game da labulen ƙarfe, wanda ya raba Turai zuwa ƙasashen da ke da 'yanci da kuma ƙasashen da babu 'yanci. Kalmomin Churchill game da labulen ƙarfe sune ainihin dabara. Turai ta rabu.
Amma a gaskiya, Churchill ya fara amfani da manufar "labule na ƙarfe" a cikin wasiƙar zuwa ga Shugaba Truman a shekara ta farko, a ranar sha biyu ga Mayu na arba'in da biyar:
“Labulen ƙarfe ya faɗi a gabansu. Ba mu san abin da ke faruwa a baya ba. ”…
Yahudawan Palasdinawa sun cimma burinsu. Hukumomin Birtaniyya sun yi magana.
A ranar 14 ga Fabrairu, 1947, Sakataren Harkokin Wajen Birtaniya Bevin ya sanar da matakin da gwamnatin Birtaniya ta dauka na mika batun Falasdinu ga Majalisar Dinkin Duniya, saboda yadda Larabawa suka yi watsi da shawarwarin Birtaniya. Alamun rashin bege ne.
Jami'an diflomasiyyar Soviet sun gamsu da kin amincewar da Birtaniya ta yi wa Falasdinu. Sun kasance masu tausayi sosai ga ƙungiyoyin yaƙin yahudawa na ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka yi yaƙi da Burtaniya.
Wakilin Tarayyar Soviet a Labanon, Solod, ya rubuta wa shugaban sashen Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Waje, Samylovsky, a ranar 19 ga Fabrairu, 1947:
Wasan yaki da ‘yan ta’addan yahudawa ya yi wa ‘yan Burtaniya rai matuka, wanda baya ga cikakken farmakin da sojojin Birtaniya suka shirya a Tel Aviv, da wani bangare na hare-haren da aka kai a dukkanin garuruwan Falasdinu, sun yi katangar katanga a yankunan Kudus da Haifa. waya. Duk abin yana da ban dariya har Falasdinawa cikin raha suna kiran waɗannan ƙauyukan da aka katange “Garuruwan Bevin.”
An yi fama da tsananin sanyi a Ingila tare da matsalar man fetur mafi muni a tarihin kasar. A zahiri masana'antu sun tsaya, Biritaniya suna daskarewa sosai. Gwamnatin Birtaniya, fiye da kowane lokaci, tana son kyakkyawar dangantaka da kasashen Larabawa masu fitar da mai.
A ranar 6 ga Maris, 1947, mashawarcin ma'aikatar harkokin wajen kasar Boris Efimovich Stein ya mika wa mataimakin ministan farko Vyshinsky rubutu kan batun Falasdinu:
“Har yanzu, Tarayyar Soviet ba ta tsara matsayinta kan batun Falasdinu ba. Dangane da tattaunawar da Majalisar Dinkin Duniya za ta yi game da matsalar Falasdinu, irin wannan tsarin ra'ayi na USSR ya zama dole."
Stein ya yi aiki a Ma'aikatar Harkokin Waje ta Jama'a tun shekarunsa ashirin. Kafin yakin, ya kasance manzo mai cikakken iko a Finland da Italiya. Sannan aka tura shi koyarwa a makarantar Higher Diplomatic School da Higher Party School a karkashin kwamitin tsakiya. Ya kare karatunsa ya zama farfesa. A hankali an cire Yahudawa daga aikin diflomasiyya, amma a halin yanzu, Ma'aikatar Harkokin Wajen ta sanya Stein a matsayin mai ba da shawara.
Stein ya yi imanin cewa dole ne a ƙi amincewa da ra'ayin amincewar Falasdinu:
“ Yiwuwar kafa rikon amana a kan Falasdinu yana fuskantar kasancewar al’ummar wannan kasa (Yahudawa da Larabawa) sun balaga don samun cikakken ‘yancin kai. Larabawa ko yahudawa ba su yarda da kowane irin kulawa ba kuma suna neman cikakken 'yancin kai.
Gabatarwar da Burtaniya ta yi kan batun Falasdinu ga Majalisar Dinkin Duniya don tattaunawa yana wakiltar dama ta farko ga Tarayyar Soviet ba wai kawai ta bayyana ra'ayinta kan batun Falasdinu ba, har ma da daukar wani bangare mai tasiri a cikin makomar Falasdinu.
Tarayyar Soviet ba za ta iya tallafawa buƙatun neman cikakken 'yancin kai na Falasdinu a matsayin ƙasa ba. "
A watan Maris 1947, Vladimir Dekanozov aka cire daga ma'aikatar harkokin waje.
Aikin Dekanozov ya lalace ta hanyar sha'awar jima'i mai rauni. Sun ce daya daga cikin wadanda ya sa ido a kai ya haifar da badakala. Ya aka canjawa wuri zuwa ga Main Directorate na Tarayyar Soviet Property Abroad (wanda aka shugabanta da wani Beria ally, tsohon ministan harkokin tsaro Vsevolod Nikolaevich Merkulov). Amma shi ma bai tsaya a can ba. An sauke shi ne domin a nada shi mamba a kwamitin yada labarai...
An canza al'amuran Gabas ta Tsakiya zuwa Mataimakin Ministan Farko Vyshinsky.
Andrei Yanuaryevich Vyshinsky ya kasance a cikin tarihi a matsayin mai shari'a na farko sannan kuma mai gabatar da kara a mashawarcin Moscow na 30s. Amma Vyshinsky ya kasance mai gabatar da kara na Tarayyar Soviet shekaru hudu kawai, kuma a cikin shekaru guda ya yi aiki a matsayin Ministan Harkokin Waje. Gabaɗaya, ya yi aiki a ma'aikatar harkokin waje na tsawon shekaru goma sha huɗu, fiye da na ofishin masu gabatar da kara.
A baya a lokacin rani na 1939, an sauke shi daga ayyukan gabatar da kara kuma aka amince da shi a matsayin mataimakin shugaban gwamnati kan al'amuran al'adu da ilimi. Kuma a cikin shekaru arba'in ya kuma zama mataimakin kwamishina na harkokin waje.
Molotov da Vyshinsky sun ƙi juna. Wannan ya dace da Stalin. Molotov aka tilasta ya haƙura da wani mataimakin wanda ba zai iya tsayawa.
Vyacheslav Mikhailovich, a kowane zarafi, ya tsawata wa Andrei Yanuaryevich, yana mai cewa: "Ya kamata ku yi magana kawai!"
Amma Vyshinsky ya ƙi shi.
Ya bunkasa a fagen diflomasiyya. Ya bayyana a bainar jama'a na musamman sanye da rigar diflomasiyya mai launin karfe. Yayi kyau kuma yayi kama da janar na gaske.
Vyshinsky shine mataimaki mafi ilimi na Stalin, ya san harsunan Turai - Yaren mutanen Poland da Faransanci sosai, Jamusanci da Ingilishi sosai, kuma ya yi magana da alheri tare da baƙi waɗanda suke buƙatar fara'a. Ba tare da fara'a da wayo ba, wasu jami'an diflomasiyya na kasashen waje suna son shi, amma galibi waɗanda ba su fahimci komai ba game da rayuwar Soviet.
A ranar 2 ga Afrilu, 1947, gwamnatin Burtaniya ta bukaci babban sakataren MDD ya sanya batun Falasdinu a cikin ajandar zaman babban taron koli na gaba ko kuma a kira wani zama na musamman don kafa wani kwamiti kan batun Falasdinu.
Gwamnatocin kasashen Larabawa - Masar, Iraki, Siriya, Labanan da Saudiyya - sun fito da wani shiri na yaki da ta'addanci. Sun bukaci a tabo batun kawo karshen wa’adin mulkin Birtaniya kan Falasdinu da kuma ayyana ‘yancin kai a wani zama na musamman na Majalisar Dinkin Duniya.
A cikin Afrilu 1947, Sashen Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Waje ya haɓaka matsayin Soviet. Babban abin da ake nufi shi ne kawo karshen wa’adin mulkin Birtaniya a Falasdinu da kuma janyewar sojojin Birtaniya. Sauran an ƙirƙira su kaɗan musamman.
A ranar 28 ga Afrilu, 1947, an bude taro na musamman na Majalisar Dinkin Duniya kan Falasdinu a birnin New York. An yi watsi da shawarar da kasashen Larabawa suka gabatar na ayyana ‘yancin cin gashin kan Falasdinu nan take.
Tun da 'yan siyasar Birtaniya, kamar yadda suka ce, sun wanke hannayensu, makomar Falasdinu ya dogara ne akan manyan kasashe biyu - Amurka da Tarayyar Soviet.
Shugaban Amurka Truman bai iya yin komai ba. Masu fada a ji a gwamnatinsa suna adawa da gwamnatin Yahudawa. Wannan shi ne lokacin da aka zana makomar siyasar Truman da launuka masu duhu - bisa ga kuri'un jin ra'ayin jama'a, babu makawa zai yi rashin nasara a zabukan da ke gaba. Tasirinsa ya fadi ko a cikin gwamnatinsa. Ba shi da lokaci ga Yahudawan Falasdinu: duk abin da Majalisar Dinkin Duniya ta yanke, haka zai kasance.
A wasu kalmomi, kalmar ƙarshe ta kasance tare da Stalin.
Ga mamakin sahyoniyawan, Tarayyar Soviet ta kawo musu dauki. Kuma yaya! Ba wai kawai ya nuna juyayi ba, amma ya bukaci a kafa kasar Yahudawa a Falasdinu.
An damka wa Andrei Gromyko wannan aiki, wanda a watan Afrilun 1946 Stalin ya sauke shi daga mukaminsa na jakada a Washington kuma ya tabbatar da shi a matsayin wakilin dindindin a Majalisar Dinkin Duniya, kuma don inganta matsayinsa, an nada shi mataimakin ministan harkokin waje. A wannan lokacin, matsayin wakilin Majalisar Dinkin Duniya ya zama kamar Stalin ya fi matsayin jakada muhimmanci.
Andrei Andreevich da sauri da fasaha ya aiwatar da umarnin Moscow, bai san gajiya ba, kuma Molotov ba zai iya isa ba.
Daga cikin dukkan jami'an diflomasiyyar Soviet, ya keɓe Gromyko. Andrei Andreevich ya kasance kama da Vyacheslav Mihaylovich, har ma ya shiga makarantarsa, ya ƙware tsarin diflomasiyya na Molotov - bushe, tauri, rashin tausayi.
An ba Gromyko aiki yawanci da cewa "a'a." A wannan lokaci, bin umarnin Moscow, Andrei Andreevich ya ce "eh" tare da dukan taurinsa! Kuma ra'ayin samar da kasar Yahudawa ya sami sifofin gaskiya.
A ranar sha huɗu ga Mayu, 1947, Gromyko ya yi magana a wani taro na musamman na Babban Taro kan batun Falasdinu. Jawabin nasa ita ce kawai muhimmiyar sanarwa ta siyasa a zaman, wanda ya kamata ya cika aikin fasaha kawai - don amincewa da kwamitin kan Falasdinu.
Da yake cewa Ingila ta gaza cika aikinta, Gromyko ya ce "buri na wani muhimmin bangare na Yahudawa yana da alaka da batun Falasdinu da tsarin mulkinta na gaba."
Gromyko ya ba da hujjar haƙƙin Yahudawa don ƙirƙirar ƙasarsu a Falasdinu:
“Yahudawa sun sha wahala na musamman da wahala a yaƙin ƙarshe. Wadannan bala'o'i da wahala, ba tare da karin gishiri ba, sun bijirewa bayanin ... Adadin mutanen Yahudawa da suka mutu a hannun masu kisa na farkisanci an kiyasta kusan mutane miliyan shida. Yahudawa kusan miliyan daya da rabi ne a Yammacin Turai suka tsira daga yakin.
Amma waɗannan alkaluma, yayin da suke ba da ra'ayi game da sadaukarwar da Yahudawa suka sha wahala daga masu fasikanci, ba su ba da ra'ayi game da mawuyacin halin da yawancin Yahudawa suka sami kansu bayan yakin ba.
Yawancin Yahudawa da suka tsira na Turai sun sami kansu an hana su ƙasarsu ta asali, matsuguni da abubuwan rayuwa. Dubban daruruwan Yahudawa ne ke yawo a kasashe daban-daban na Turai don neman hanyar rayuwa, domin neman mafaka. Yawancinsu suna sansanonin 'yan gudun hijira kuma dukkansu suna ci gaba da fuskantar wahala...
Ya halatta a yi tambaya: shin Majalisar Dinkin Duniya, da aka ba da irin wannan mawuyacin hali ga dubban daruruwan Yahudawan da suka tsira, ba za su nuna sha'awar halin da wadannan mutane ke ciki ba, da yankewa daga kasarsu ta haihuwa da kuma dakunan ajiyarsu?...Lokaci ya yi. don taimaka wa waɗannan mutane ba da magana ba, amma a cikin ayyuka ...
Kasancewar babu wata kasa ta yammacin Turai da ta iya tabbatar da kare hakkin yahudawa na farko da kuma kare su daga tashin hankalin da masu aiwatar da hukuncin kisa na farkisanci ke bayyana muradin yahudawan na samar da kasarsu. Ba zai zama rashin adalci ba a yi la'akari da wannan kuma a hana Yahudawa 'yancin cimma irin wannan buri..."
Gromyko ya lissafa zaɓuɓɓuka guda huɗu don warware matsalar: yana yiwuwa a kafa ƙasa guda tare da haƙƙi daidai ga Yahudawa da Larabawa; Ana iya raba Falasdinu gida biyu; mai yiyuwa ne a samar da kasar Larabawa wadda Yahudawa ‘yan tsiraru ne a cikinta, kuma za a iya samar da kasar yahudawa wadda Larabawa ‘yan tsiraru ne a cikinta.
Wakilin Tarayyar Soviet ya yi magana game da "ƙirƙirar ƙasa mai zaman kanta ta Larabawa-Yahudawa mai zaman kanta." Sai dai nan take ya bayyana cewa, matukar ba zai yiwu a tabbatar da zaman lafiya tsakanin Larabawa da Yahudawa ba, to ya zama wajibi a samar da kasashe biyu masu cin gashin kansu.
Jawabin Gromyko wani abin mamaki ne ga sahyoniyawan. Ba wai kawai ya yi magana game da wahalar Yahudawa ba, har ma da cewa Yahudawa sun cancanci nasu jihar.
Larabawa suka yi mamaki. Ba su dauki Moscow a matsayin dan wasa mai mahimmanci a cikin harkokin Gabas ta Tsakiya ba; Yanzu sun ga cewa dole ne su yi la'akari da ra'ayin Rasha.
A ranar 15 ga Mayu, 1947, sakataren ofishin taron Yahudawa na Amurka, D. Wahl, ya rubuta wa shugaban sashen Amurka na hukumar Yahudawan Falasdinu:
"Na yi aiki mai mahimmanci tare da ofishin jakadancin Soviet da kuma tare da tawagar Soviet a New York. Dole ne in sanar da ku cewa ofishin jakadancin a Washington ya nuna matukar sha'awar samun duk wani taimako da shawarwari ga tawagarsa zuwa Majalisar Dinkin Duniya ...
A duk tattaunawar da na yi a ofishin jakadanci da kuma tawagar Tarayyar Soviet, ban ji wani ƙin yarda da buri na Yahudawa ba. A gare ni kuma, ina fata, babban gamsuwar ku, wakilan Soviet sun goyi bayan mu fiye da duk tsammanin idan aka kwatanta da abin da muka saba da ƙidaya daga kowane babban iko ...
Sabanin rahotannin manema labaru, an sami sabani mai tsanani tsakanin wakilan Larabawa da Tarayyar Soviet. A gaskiya ma, akwai kamance da yawa a matsayin wakilan Tarayyar Soviet da kuma burin Hukumar Yahudawa. "
Manufofin Soviet game da Falasdinu sun shiga cikin rikici da manufofinta game da Yahudawa. Stalin ya yi niyyar bai wa Yahudawan Palasdinawa kasarsu, amma ya hana Yahudawan Soviet ko da abin da aka ba wa jami'an diflomasiyyar Soviet - kalaman tausayawa sahyoniyawan.
A cikin ƙasar, hatta goyon bayan ɗabi'a ga sahyoniyanci an ɗauke shi a matsayin babban laifi.
Kamar dai a wancan zamanin da aka tattauna jawabin Gromyko na goyon bayan sahyoniyanci a birnin New York, a ranar ashirin da bakwai ga watan Mayun shekarar 1947, ministan tsaron kasar Ukraine, Laftanar Janar Sergei Romanovich Savchenko, ya kai rahoto ga sakataren farko na kwamitin tsakiya na kasar. Jam'iyyar Kwaminis ta Jamhuriyar:
"A cikin masu hankali na yahudawa, al'ummomin yahudawan sahyoniya sun kara tsananta ayyukansu na kishin kasa...
A cikin da'ira na wannan Yahudawa masu hankali, anti-Soviet zage-zage ya taso a kan shugabannin Jam'iyyar Kwaminisanci ta All-Union (Bolsheviks) da kuma Tarayyar Soviet, wanda ake zargin cewa bai haifar da zama dole yanayi na kasa wanzuwar Yahudawa a cikin Tarayyar Soviet. cewa bayan ƙarshen Yaƙin Kishin Kishin ƙasa, abin da ake kira tambayar Yahudawa, a ra'ayinsu, ya ɗauki wani yanayi mai tsanani.
Dangane da haka, ana bayyana fatan samar da kasar Yahudu mai cin gashin kanta da kuma tsara yadda matasan Yahudawa suka yi hijira zuwa Falasdinu..."
A wannan lokacin Lazar Moiseevich Kaganovich shi ne na farko sakataren kwamitin tsakiya na jam'iyyar kwaminis ta Ukraine. Bai taɓa watsi da asalinsa na Yahudawa ba kuma ya kula da gidan wasan kwaikwayo na Yahudawa a Moscow. Amma bai manta ba ya nanata cewa ya kasance yana yakar sahyoniyawan tsawon rayuwarsa.
A ranar 15 ga watan Mayu, bisa shawarar da babban taron MDD ya yanke, an kafa wata hukuma ta musamman daga wakilan kasashe goma sha daya domin yin nazari kan halin da Falasdinu ke ciki tare da ba da shawarwari.
Bayan watanni uku da rabi, a ranar 1 ga Satumba, hukumar ta musamman ta mika rahoto ga MDD. Yawancin mambobin hukumar sun cimma matsayar cewa ya zama dole a samar da kasashe biyu masu cin gashin kansu, da kuma mika birnin Kudus karkashin kulawar Majalisar Dinkin Duniya.
Wasu tsiraru (wakilan Yugoslavia, Indiya da Iran) sun ba da shawarar kafa gwamnatin tarayya da ta kunshi kasashen Yahudawa da Larabawa da babban birnin Kudus:
“Yahudawa za su kawo wa wannan kasa tsarin zamantakewar al’umma da hanyoyin kimiyya na kasashen yamma, kuma Larabawa, su kuma za su kara wa wannan son kai da fahimtar rayuwa. Falasdinu za ta kasance kasa daya wadda za a iya shigar da manufofin Semitic a cikinta."
Ranar 11 ga Satumba, 1947, sakataren farko na ofishin jakadancin Soviet a Amurka, Mikhail Sergeevich Vavilov, ya gayyaci wakilin Hukumar Yahudawa na Falasdinu a Washington, Epstein, zuwa karin kumallo.
Vavilov ya kasance masanin aikin ƙarfe a 1939 ya sauke karatu daga makarantar digiri a Cibiyar Nazarin Aluminum-Magnesium ta All-Union da ke Leningrad kuma an aika shi zuwa Hukumar Harkokin Waje ta Jama'a ta hanyar daukar ma'aikata. Ya yi aiki a Afghanistan, ya kasance mataimakin jakadan a Los Angeles da kuma karamin jakadan a San Francisco.
A lokacin karin kumallo, an tattauna aikin kwamitin musamman na Majalisar Dinkin Duniya, wanda ya yanke shawarar makomar Falasdinu. Vavilov ya tambayi Epstein wata tambaya kai tsaye wacce ta fi sha'awar Moscow:
— Yaya kuke kallon alakar da ke tsakanin kasar Yahudawa a nan gaba a Falasdinu da Tarayyar Soviet?
Sai ya amsa da cewa:
-Don dalilai na yanki, tattalin arziki da siyasa, kulla kyakkyawar dangantaka da Tarayyar Soviet dole ne a fili ya zama abin damuwa na farko na kasar Yahudawa. Dangantakar da Tarayyar Soviet ke da ita da Falasdinu da kuma damar samun moriyar juna ta fuskar tattalin arziki ya kamata ya zama babu makawa ya sa gwamnatin yahudawan ke kokarin kulla alaka ta abokantaka da fahimtar juna da Tarayyar Soviet. Babu bukatar yin magana game da abokantakar da Yahudawan Falasdinu suke da Rashawa...
Wannan shi ne abin da jami'in diflomasiyyar Soviet ya yi tsammanin ji.
Yanzu mun ƙaddamar da takardun daga ma'ajin ma'aikatar harkokin waje, inda aka bayyana matsayin Soviet gaba ɗaya a gaskiya, ba tare da diflomasiyya ba.
Dangane da mahimmancin abin da ke faruwa, Mataimakin Ministan Farko Vyshinsky ya tafi New York. Gromyko bai ji dadin hakan ba. Sun kasa daurewa junansu. Bayan ya rike mukamin jakada sannan kuma wakilin Majalisar Dinkin Duniya, Gromyko ya saba da 'yancin kai; ya fusata da halin Ubangiji na Vyshinsky. Andrei Yanuaryevich ya fusata da jinkirin dabi'ar Gromyko.
Ranar 30 ga Satumba, 1947, Ministan Harkokin Wajen Molotov ya aika wa Vyshinsky ta wayar tarho a lambar:
"Dole ne ku tuna cewa lokacin da umarnin Gromyko, wanda kuka sani, ya ba da shawarar samar da kasa biyu a matsayin zabi na farko don warware matsalar Falasdinu, mun yi hakan ne saboda dalilai na dabara.
Ba za mu iya ɗaukar yunƙurin samar da ƙasar Yahudawa ba, amma an fi bayyana matsayinmu da sigar na biyu na umarninmu da aka ambata kan ƙasar Yahudawa mai cin gashin kanta.
Tunda, bayan binciken, yawancin hukumar sun goyi bayan samar da wata kasa ta Yahudawa daban, ya kamata ku goyi bayan ra'ayin wannan rinjaye, wanda ya dace da ainihin matsayinmu kan wannan batu.
Tabbatar da rasit."
Stalin da kansa ya amince da umarnin tawagar zuwa Majalisar Dinkin Duniya. Jagoran, saboda dalilai na dabara, ya umarci Gromyko ya bayyana ra'ayin kasar Larabawa guda ɗaya, amma a gaskiya yana so ya ga Isra'ila kawai a Falasdinu.
Oktoba 15, 1947, Vyshinsky ya aika da Molotov daga New York:
“Maganar da muka yi kan Falasdinu ya samu karbuwa sosai daga wajen Yahudawa. Larabawa sun ji takaici, ko da yake bayan jawabin Gromyko a taron gaggawa ba su da bege sosai ga yiwuwar canza matsayinmu. "
An mai da hankali kan tallafawa Yahudawa a sarari. Vyshinsky da Gromyko an umurce su da su daidaita matsayinsu tare da sahyoniyawan kuma su jefa kuri'a a cikin goyon bayansu.
A ranar 16 ga Oktoba, Molotov ya buga telegraph Vyshinsky a New York tare da sabbin umarni daga jagora:
"Ba mu ga dalilin kin amincewa da shawarar Colombia ba. Ta fuskar siyasa, yana da kyau a goyi bayan wannan shawara, tun da ta tanadi, tare da warware matsalar hijira zuwa Falasdinu na Yahudawa dubu ɗari da hamsin, mafita ga matsalar gama-gari na Yahudawan Turai masu kunci.
Duk da haka, wajibi ne a gano ra'ayin Yahudawa da kansu. Idan shawarar Colombian ta dace da su, bai kamata ku ƙi wannan shawarar ba.
Don Allah a sanar da ni game da gaba."
A ranar 26 ga Oktoba, darektan sashen siyasa na hukumar Yahudawa ta Falasdinu, M. Shertok, ya ziyarci shugaban Tarayyar Soviet Semyon Konstantinovich Tsarapkin.
Semyon Tsarapkin ya jagoranci sashen Amurka a Kwamitin Kula da Harkokin Waje na Jama'a na tsawon shekaru uku, sannan ya zo a matsayin mai ba da shawara ga ofishin jakadancin.
M. Shertok mai basira ya rubuta:
"A yayin tattaunawar, bangaren Rasha ba su bayyana a shirye ba ko, musamman, alkawarin amincewa da ra'ayinmu, amma a lokaci guda, an nuna sha'awar sanin matsayinmu kuma mu fahimci shi. Tattaunawar ta ci gaba kamar suna son samun wani abu kamar umarni daga gare mu.. "
Shertok bai san cewa ra'ayin sahyoniyawan hakika yana da matukar muhimmanci ga jami'an diflomasiyyar Soviet ba. Wannan shi ne abin da Stalin ya umarta. Shugaban yana hutu. Bayan yakin, Stalin ya shafe watanni uku zuwa hudu a kudu kowace shekara. Yawancin lokaci ya koma Moscow a ranar ashirin da ɗaya ga Disamba, ranar haihuwarsa.
Amma ko da hutu, Stalin ya bi abin da ke faruwa a Majalisar Dinkin Duniya. Rufaffen telegram ya zo masa a ci gaba da gudana.
A ranar 26 ga Oktoba, Molotov ya aika Stalin cikakken bayanin kula:
"Vyshinsky ya ba da rahoton cewa kwamitin farko na kwamitin Palestine ya fara samar da wani shiri na kungiyar Falasdinu a lokacin mika mulki bisa ga shawarwarin da aka amince da su baki daya da kuma rahoton mafi yawan kwamitin na musamman."
Shirin ya kunshi soke wa’adin mulkin kasar Falasdinu da Birtaniya ta yi, da janye sojojin Birtaniya daga can, da kafa iyakokin kasashen Yahudawa da Larabawa da shelanta.
Molotov ya juya ga shugaban don takunkumi:
"Vyshinsky ya nuna cewa abubuwan da ke sama sun yi daidai da ra'ayin wakilan Hukumar Yahudawa.
Ina ba da shawarar yarda da shawarwarin Vyshinsky. "
Bayanin da aka adana a cikin ma'ajiyar bayanai yana karanta:
“Comrade Poskrebyshev ya ruwaito akan HF cewa Comrade Stalin ya amince. Podcerob."
Alexander Nikolaevich Poskrebyshev ya kasance mataimaki na dindindin na shugaban na kusan shekaru talatin.
Boris Fedorovich Podtserob shi ne mataimakin Molotov, a 1949 ya zama babban sakataren ma'aikatar harkokin waje, kuma a 1952 ya zama mataimakin ministan harkokin waje.
 
Gromyko ya gabatar da shahararren jawabinsa
Yayin da Tarayyar Soviet ta fito fili ta goyi bayan sahyoniyawan, yadda gwamnatin Amurka ke matukar adawa da ra'ayin samar da kasar Yahudawa a Falasdinu.
Mafi rinjayen masu adawa da sahyoniyawan a birnin Washington, mutane biyu ne, a hakikanin gaskiya matsayin Amurka ya dogara da su: Sakataren harkokin wajen Amurka George Marshall da kuma sakataren tsaro James Forrestal. Suna fargabar cewa kasashen Larabawa za su karkata zuwa kasar Rasha, kuma Amurka za ta kasance ba tare da man Gabas ta Tsakiya ba.
George Catlett Marshall ya yi duk rayuwarsa a aikin soja. Bayan harin da Japan ta kai kan sansanin sojin ruwan Amurka a Pearl Harbor, shugaba Roosevelt ya mai da shi mai ba shi shawara kan harkokin soji. Marshall ne ya ba da shawarar cewa Truman ya yi amfani da bam din atomic a kan Jafananci a cikin '45. Stalin ya ba da umarnin a ba Marshall Order of Commander Suvorov, kuma Ambasada Gromyko ya ba da kyautar.
Bayan yakin, Marshall ya yi murabus kuma Truman ya nada shi Sakataren Gwamnati. Marshall, jarumin yaki, shine marubucin shahararren shirin farfado da tattalin arzikin Turai.
Mutum mai irin tunanin Marshall shine mataimakinsa na farko kuma magajinsa na gaba, Dean Acheson. Mutum ne mai hali da ka'ida wanda bai kauce daga gare su ba. A lokacin yakin duniya na biyu, Acheson ya kasance mai goyon bayan inganta dangantaka da Tarayyar Soviet. Ya ba da damar raba sirrin makamashin nukiliya tare da Tarayyar Soviet, yana mai imani cewa idan ba haka ba Moscow za ta rasa amincewa da Amurka da Ingila.
Amma sai Acheson ya canza matsayinsa. Daga watan Satumba '45 ya kasance mataimakin sakataren harkokin siyasa. Yunkurin da Stalin ya yi na tilastawa Turkiyya ta mayar da iko da mashigin Bosphorus zuwa Tarayyar Soviet ya fi shafa shi.
Acheson ya tattauna da Shugaba Truman, inda ya gamsar da shi cewa dole ne Amurka ta dauki tsattsauran ra'ayi kan Stalin. Acheson ya zama ginshiƙi na manufofin tsarewa. Marshall sau da yawa ba ya nan daga Washington, kuma Acheson ya gudanar da ayyukan yau da kullun na jami'an diflomasiyyar Amurka. Ba wai yana tunani sosai kan man fetur ba kamar yadda ya kamata a hana Stalin kafa tushe a Gabas ta Tsakiya.
Magoya bayan dangantakar kut da kut da kasashen Larabawa su ma sun kafa hujjar leken asirin Amurka.
Shugaban ofishin leken asiri da yada labarai na ma'aikatar harkokin wajen kasar shi ne jakadan kasar Saudiyya na baya-bayan nan, William Eddy. Tausayinsa ga kasashen Larabawa abu ne mai sauki idan kun san cewa, bayan ya yi murabus, ya samu mukamin tuntubar da aka biya mai yawa a kamfanin mai na Larabawa da Amurkawa Aramco.
Babban kwararre na CIA a Gabas ta Tsakiya shi ne Kermit Roosevelt, jikan marigayi Shugaba Theodore Roosevelt. Bayan ya bar aikin gwamnati, ya kuma samu mukamin mataimakin shugaban kamfanin mai na Gulf Oil.
Amurkawa sun firgita da kwatsam yadda Tarayyar Soviet ta nuna sha'awar gabas ta tsakiya da kuma nuna goyon baya ga sahyoniyanci.
A ranar 2 ga Nuwamba, 1947, mai ba da shawara kan harkokin siyasa ga ofishin Hukumar Yahudawa ta Falasdinu a New York, L. Gelber, ya gana da Dean Rusk, darektan Sashen Majalisar Dinkin Duniya na Ma'aikatar Harkokin Wajen.
"Mr. Rusk ya karbe ni a dakin otal na Sakatare Marshall," Gerber ya rubuta a cikin rahoton. - A lokacin yakin, Mista Rusk ya kasance Kanar, har zuwa watan Maris na 1947 ya yi aiki a matsayin mai taimakawa farar hula kan harkokin siyasa ga Sakataren Tsaro, kuma ya zama, mai yiwuwa, daya daga cikin sabbin alkaluman da Sakataren Harkokin Wajen ya mayar da shi zuwa ma'aikatar harkokin waje daga a cikin tsoffin abokan aikin sa na soja.
Zai zama ma'ana a yi imani da cewa Mista Rusk ba babban shugaban sashen ba ne. Shi ne wanda aka amince da shi kuma yayi magana ga Janar Marshall da kansa. Idan kuwa haka ne, to ya kamata a ba wa wasu daga cikin maganganun Malam Rusk mafi girma.
Don amfanin kanmu, ya yi imani, dole ne mu guji duk wani bayyanar da aka makala ga Rasha. Jawabin da Rasha ta yi na goyon bayan raba Falasdinu, abin mamaki ne saboda sabon salo da ta yi a fagen siyasar sahyoniya.
Yanzu haka ana magana a bayan fage cewa Yahudawan da suka rasa matsugunansu suna taruwa a Constanta da ke bakin tekun Bahar Maliya suna tafiya Falasdinu daga yankin Rasha. Mu da kanmu za mu iya fahimtar wannan yanayin a matsayin nunin halin mutuntaka a ɓangaren USSR, amma wasu na iya fassara shi a matsayin motsa jiki ta hanyar iko mai girma, wanda mutanen da suka rasa matsugunansu ke taka rawar gani da kuma dalilinsa shine haifar da damuwa ga ƙungiyar Anglo-American.
Mista Rusk ya shawarce mu da mu yi duba da kyau kan tasirin da duk wata alaka ta musamman da aka samu tsakanin yahudawan sahyoniya da Tarayyar Soviet za ta yi kan Amurka da kasashen yammacin duniya."
Gelber ya tambayi Rusk dalilin da ya sa yake tunanin Rasha ta fi jin tausayin Yahudawan Falasdinu. Rusk ya amsa da cewa, a nasa ra'ayin, babban aikin Rashawa shi ne murkushe shirin Marshall Plan, don haka suna son neman goyon bayan Yahudawan Turai da Amurka.
Rusk, wanda ya yi babban aiki kuma ya zama Sakataren Gwamnati a karkashin John Kennedy, yayi kuskure.
To me ya sa Stalin ya yi duk abin da zai iya don ƙirƙirar Isra'ila?
Golda Meir, wanda shi ne jakadan Isra'ila na farko a Moscow, sannan kuma ministan harkokin wajen kasar, kuma shugaban gwamnati, ya rubuta:
“Yanzu ba ni da wata shakka cewa babban abin da Soviets suka yi shi ne korar Ingila daga Gabas ta Tsakiya. Amma a faɗuwar shekara ta 1947, lokacin da aka yi muhawara a Majalisar Ɗinkin Duniya, na ga kamar ƙungiyar Tarayyar Soviet ma tana goyon bayanmu domin Rasha da kansu sun biya bashin nasarar da suka samu a kan tsada mai tsada, don haka suna tausaya wa Yahudawan da suka sha wahala. don haka mai tsanani daga Nazis, sun fahimci cewa sun cancanci jiharsu."
Shin Stalin yana sha'awar makomar Yahudawan da suka zama masu kisan gilla a ƙarni na ashirin? Hanya mafi sauƙi don amsa wannan tambayar ita ce: ba shakka ba. Kamar yadda ba ya sha'awar makomar sauran al'umma.
Stalin da dadewa ya daina jin cewa shi na mutanen Jojiya ne. Ya so ya zama Rashanci, ya ɗauki kansa na Rasha. Kuma ƙaramin Vasya Stalin ya ce wa ’yar’uwarsa cikin mamaki: “Kin san cewa mahaifinmu ɗan Jojiya ne…?”
Farfesa kuma mai sukar wallafe-wallafen Leonid Ivanovich Timofeev, wanda ya ba da cikakken bayani game da tarihin yakin, wanda aka buga kwanan nan, ya rubuta a kan Disamba goma sha uku da arba'in da hudu: "Sun ce a cikin tambayoyin karshe Stalin ya nuna cewa shi dan kasar Rasha ne."
A gaskiya ma, Stalin bai daɗe da cika tambayoyin ba. Waɗannan kaɗan waɗanda, a bakin aiki, suka gan su, sun yi shiru cikin riga. Amma hali ne cewa sun yi magana game da shi. Batun dan kasa ya damu.
Wannan farfesa Timofeev ya rubuta a cikin diary:
"Jiya akwai Evnin. Ina so in sanya shi a makarantar makaranta. Da farko komai ya tafi yadda ya kamata, amma bayan an samu labarin dan kasarsa, an kashe takararsa ba tare da wata tattaunawa ba kuma kwata-kwata. Abin sha'awa: Ina tsammanin ya ragu...
A jami'a, daidai yake da Evnin: sun ƙi yarda da shigar da Yahudawa zuwa makarantar sakandare, kuma a cikin dabara cewa dukan jami'a suna magana game da shi ...
Tabawa mai ban sha'awa. Egolin [2] ya tambayi ko ina da mutane na Kwamitin Tsakiya. Na ba shi shawarar Shchirina, amma ya ce ba ta dace ba saboda ita Bayahudiya ce. Nuna kyamar Yahudawa ta yi yawa har aka yi ta yada jita-jita a birnin Moscow game da wata yarinya da Yahudawa suka caka masa wuka a ranar Easter...
A Gosizdat sun tambaye ni wanene ya kamata a ba wa amana don tattara tarin, amma tare da sharadi na wajibi: marubutan Rasha kawai: sun ce suna ci gaba da cire Yahudawa daga mukamansu tare da maye gurbinsu da Rashawa ...
Anti-Semitism har yanzu yana tasowa: an ba da shawarar kada a ba da wani kwasa-kwasan kan wallafe-wallafen Rasha ga Yahudawa a jami'o'i. Muna da mataimakan farfesa guda biyu a ƙarƙashin barazanar korar waɗanda ke da rashin sa'a na nazarin adabin Rasha ...
A wani taro da aka yi a gidan buga littattafai na Jiha, inda aka tattauna kan wanda zai yi aiki a cikin littafin nan na adabi da aka dawo da shi, Chagin ya ce ya zama dole a zabi mutanen “kasashenmu”...
Kafin juyin juya halin Musulunci, kin jinin yahudawa an kebe shi sosai a muhallin hukuma, wanda ke kewaye da da'irar Allah wadai da jama'a. Yanzu, akasin haka, ya zo daga sama zuwa yanayin haɗin kai kuma ya zama dole ba don tattaunawa ba, amma don fahimtar umarnin manyansa, kamar yadda Shchedrin ya ce. Wato hatta yahudawa dole ne su ba da goyon baya da aiwatar da wannan manufa”.
Duk waɗannan bayanan ne na watanni da yawa! Bayan yakin, kyamar Yahudawa ta yadu sosai.
Lokacin da aka yanke shawarar makomar Isra'ila a birnin New York kuma Stalin ya umarci Molotov, Vyshinsky da Gromyko da su goyi bayan sahyoniyawan, a cikin Tarayyar Soviet anti-Semitism ya riga ya zama cikakkiyar manufofin jam'iyya da na gwamnati. Kuma gwagwarmayar samar da Isra'ila ta kasance tare da tsarkake Yahudawa daga na'urorin.
Amma Stalin bai ga wani sabani a nan ba.
Kasancewa cikin himma wajen samar da kasar Yahudawa a Falasdinu, ba hanya ce kawai ta bata wa Birtaniyya rai da rage tasirinsu a Gabas ta Tsakiya ba, ko da yake wannan a kanta yana da dadi.
Tarayyar Soviet ta samu nasara daga yakin, kuma wannan ya hada da ba kawai yanki na yanki ba, har ma da yaduwar tasiri a duniya.
“Aikina shi ne faɗaɗa iyakokin ƙasar uba. Kuma da alama ni da Stalin mun jimre da wannan aikin da kyau,” Molotov ya tuna smugly.
Maxim Litvinov ya gaya wa ɗan jaridar Amurka a lokacin rani na 1946:
Rasha ta koma kan tunaninta na tsaro a baya bisa fadada iyakokinta. Yawan yankin da kuke da shi, yana ƙara ƙarfin tsaron ku. Idan kasashen yamma sun amince da bukatun Soviet, wannan zai haifar da gaskiyar cewa yammacin, wani lokaci daga baya, za a fuskanci sababbin buƙatun.
A cewar Ehrenburg, Maxim Maksimovich ya yi magana da kakkausar murya game da Stalin, ya yi godiya ga basirarsa kuma sau ɗaya kawai, yana magana game da manufofin kasashen waje, ya yi nishi: "Bai san Yammacin Turai ba ... Idan abokan adawarmu sun kasance shahs ko shehi da yawa, zai fi su. ..."
A daidai wannan lokaci, sakataren kwamitin tsakiya A.A. Kuznetsov ya ce:
"Muna kare kanmu, amma akwai alamar cewa, bisa sakamakon yakin, lokacin da muka zama mai karfi sosai, dole ne mu bi manufofin kanmu masu zaman kansu, masu aiki a ko'ina. Kuma an ba wa jakadun irin wannan umarni cewa kada su shiga cikin gunguni, amma su kara nuna karfin hali. "
Memba na kwamitin tsakiya kuma shugaban Sovinformburo S.A. Lozovsky ya yi wahayi zuwa ga masu yada farfagandar sojoji:
"Duka yana tabbatar da hankali - kuma gaskiyar cewa muna bugun fuskokinmu yana cikin ciki da yawa, kuma sun fara tunanin cewa Tarayyar Soviet tana wakiltar iko, kuma ana mutunta iko koyaushe; ko sun so ko ba sa so wata tambaya ce, amma a kullum suna mutunta ta.”
Bayan yakin, Stalin ya fara sha'awar yankunan da a baya bai kula da su ba. A lokacin da aka tattauna kan makomar kasashen da Italiya ta yi wa mulkin mallaka a Afirka, Molotov, a wata ganawa da Amirkawa, ya bukaci da a mayar da 'yancin kula da daya daga cikinsu, wato Tripolitania, Libya a yau, zuwa Tarayyar Soviet.
Molotov ya tuna:
"Stalin ya ce: "Ku zo, latsa!" An umurce ni da in yi tambaya don a ba mu wannan yanki. Ku bar waɗanda ke zaune a wurin, amma a ƙarƙashin ikonmu.
Amurkawa ba su yarda ba, an bar Stalin ba tare da Libya ba. Sai Molotov ya yi dariya:
"Idan ba ku son mika mana daya daga cikin yankunan Italiya, za mu gamsu da Kongo na Belgium."
Kongo ta tabbatar da tanadin uranium. An riga an tayar da bam ɗin atomic na farko, kuma uranium ya zama mafi daraja fiye da zinariya.
Stalin ya so ya mallaki mashigin tekun Black Sea kuma ya yi kokarin samar da jamhuriyar Soviet a yankin Iran da Xinjiang na kasar Sin. Ya kafa sansanonin sojojin ruwa na Soviet a Finland da China. Shugaban ya dogara ne akan wani abu makamancin haka a Falasdinu. Idan ba ku ƙirƙiri jamhuriyar gurguzu a can ba, to, aƙalla sami amintacciyar amintacciyar amintacciyar ƙasa da sansanonin soja.
Bayan shan kashin da Jamus ta yi wa Nazi, bayan da Gabashin Turai suka shiga ƙarƙashin ikon Tarayyar Soviet, komai ya yi kamar zai yiwu. Idan sabbin gwamnatoci a Poland, Czechoslovakia ko Bulgaria sun yi aiki daidai da umarnin Moscow, to me zai hana a dogara da irin wannan hali daga shugabannin ƙasar Yahudawa na gaba?
Shin Stalin yana iya yin katsalandan a cikin al'amura a Gabas ta Tsakiya da kuma tura sojojinsa zuwa yankin Isra'ila, kamar yadda jami'an diflomasiyya da jami'an leken asirin Amurka ke tsoro?
Ga misali daga wani yanki mai makwabtaka.
"Stalin ya kusan shirya kai hari kan Yugoslavia," in ji Khrushchev. - Na tuna da zarar Ministan Tsaro na Ukraine ya ba ni rahoton cewa an aika da mutane da yawa a asirce zuwa Balkans daga Odessa. Wani jirgi ne ya aika su, watakila zuwa Bulgaria.
Mutanen da ke da hannu wajen shirya tafiyar nasu sun shaida min cewa an kafa rundunar soji, kuma duk da cewa suna tafiya sanye da kayan farar hula, suna da kakin sojoji da makamai a cikin akwatunansu.
An sanar da ni cewa ana shirin kai hari kan Yugoslavia. Ba zan iya cewa dalilin da ya sa hakan bai faru ba. Bugu da ƙari, ko kaɗan ban ji labarin wannan daga Stalin da kansa ba, amma masu aiwatar da wasiyyarsa sun ba ni rahoton, waɗanda ke shirya aikawa da shiga cikin waɗannan mutane a cikin jiragen ruwa. Sun kasance cikin yanayi mai ban tsoro: "Za su ba su namu!" Sun riga sun tafi kuma nan ba da jimawa ba za su fara aiki.”
Babu nadama a cikin maganganunsu game da abin da ke faruwa."
Isra'ila ta kasance mafi nisa daga iyakokin Soviet fiye da Yugoslavia. Jirgin ruwa na Tarayyar Soviet da na jirgin sama ba za su iya tallafawa aikin saukar da sauri cikin sauri a Gabas ta Tsakiya ba. Dole ne a shirya shi, da farko don shirya, don yin magana, ƙungiya mai karɓa.
A ranar 30 ga Mayu, 1947, wata doka ta gwamnati ta kafa Kwamitin Watsa Labarai a ƙarƙashin Majalisar Ministoci (Kwamitin No. 4), wanda ya kamata ya gudanar da bayanan siyasa, soja, kimiyya da fasaha. Ministan harkokin wajen kasar Vyacheslav Molotov ne ya jagoranci kwamitin - na wani lokaci.
An dai dorawa jami'an leken asiri ne da samar da sahihin bayanai ga shugabannin kasar kan abubuwan da ke faruwa a Falasdinu. An damƙa wannan ga Kanar Andrei Makarovich Otroshchenko, wanda ya jagoranci yankin Gabas ta Tsakiya na bayanan sirri. Kafin yakin ya kasance mazaunin Tehran. A cikin '38 an kama shi. Ya yi sa'a; An maye gurbin Yezhov a matsayin Kwamishinan Harkokin Cikin Gida ta Beria. An saki wasu daga cikinsu Otroshchenko. Har aka mayar da shi sahu aka sake tura shi Tehran a lokacin yakin.
An sake bai wa shugaban sashen leken asiri na haramtacciyar kasar, Korotkov wani aiki - na daukar jami'ai a tsakanin Yahudawan da ke barin Falasdinu.
An aika da mazaunin farko na Kwamitin Watsa Labarai zuwa Isra'ila, Vladimir Ivanovich Vertiporokh, mai tsayi sosai, mai daraja, tare da gashin baki. Bayyanar ya taka muhimmiyar rawa a cikin aikinsa, wanda ya ƙare tare da matsayi na janar. A cikin 1953, Beria, wanda ke son bayyanarsa mai ban tsoro, ya nada Vertiporokh a matsayin shugaban sashen leken asiri na gabas saboda wannan dalili.
Wani digiri na Moscow Chemical-Technological Institute of Meat Industry, Vertiporokh nan da nan ya ƙare a cikin na'urar NKVD. Sabis ɗin ya fara ne a Gabas mai Nisa - ya tsunduma cikin ayyukan tsaro na ayyukan masana'antar kamun kifi. A cikin 1942, an aika shi zuwa Iran, zuwa birnin Mashhad, yankin da sojojin Soviet suka mamaye.
Vertiporokh ya zo Isra'ila a ƙarshen 1948, inda ya koyi Turanci. Jami'an leken asirin da ba sa jin Ibrananci ko Larabci ba su iya tuntuɓar mutane daga Rasha kawai; Gaskiya ne, akwai kuma yanayin da ya sa aikin ya fi sauƙi - a cikin matasa ba su ɗauki asiri da mahimmanci ba, an yi magana da yawa a fili da kuma a fili.
Littafin tarihin Pavel Anatolyevich Sudoplatov ya ce bayanan sirri “sun sami umarnin aika wakilanmu zuwa Falasdinu ta Romania. Ya kamata su kirkiro wata hanyar leken asiri ta haramtacciyar hanya a Falasdinu wadda za a iya amfani da ita wajen yaki da ayyukan zagon kasa ga Birtaniya." Tun 1946, Laftanar Janar Sudoplatov ya jagoranci sashen "DR" a cikin ma'aikatar Tsaro ta Jihar - sabis na ta'addanci da sabotage.
Sudoplatov ya rubuta cewa ya ware jami'ai uku don wannan aiki: Garbuz, Semenov (ainihin suna Alexander Taubman) da Kolesnikov.
"Semyonov da Kolesnikov," Sudoplatov ya ce, "sun zauna a Haifa kuma sun kirkiro hanyoyin sadarwa guda biyu, amma ba su shiga cikin zagon kasa ga Birtaniya ba. Kolesnikov ya yi nasarar shirya isar da kananan makamai da makamai masu linzami da aka kama daga hannun Jamusawa daga Romania zuwa Falasdinu. Garbuz ya ci gaba da zama a Romania, inda ya zabi 'yan takara a can don sake matsuwa zuwa Isra'ila a nan gaba."
Mutanen Sudoplatov sun tsunduma cikin takamaiman ayyuka - shirya damar aiki don ta'addanci da zagon ƙasa ga ƙasashen Yamma a yayin yaƙin. Har yanzu ba a san ko sun taimaka wa Yahudawan Palasdinawa ba. Takardun Soviet game da wannan batu ba a bayyana su ba. Babu alamar wannan a cikin kayan Isra'ila, ko da yake idan sabis na leken asirin Soviet sun shiga cikin wani abu, da Isra'ila ta yarda ta bayyana shi a cikin shekarun da suka gabata.
Memoirs na Pavel Anatolyevich Sudoplatov ne musamman ban sha'awa, sun karanta kamar kasada labari, amma ba shi yiwuwa a yi la'akari da su a matsayin cikakken abin dogara tushen.
Wanda ya ambata, Joseph Mikhailovich Garbuz, wani Kanar mai ritaya, wanda aka kora daga tsaron jihar a cikin fall na '52, ya mutu a watan Agusta dubu biyu da hudu.
Taubman ya shiga cikin tarihin ayyukan leken asiri a matsayin mutumin da ya shirya kisan dan gurguzu na Jamus Rudolf Clement, daya daga cikin magoya bayan Trotsky masu aminci. A shekara ta 1938, a jajibirin kafa taron kasa da kasa na hudu, wanda Trotsky ya kirkiro, bisa umarnin Moscow, Taubman ya yaudari Clement zuwa wani gida mai aminci, inda aka caka masa wuka har lahira. An jefa gawar a cikin Seine. Kafin 'yan sanda su gano gawar kuma ta gano gawar, Taubman ya riga ya koma Moscow. An canza sunansa na ƙarshe, kuma ya ci gaba da aiki a cikin tsaro na jihar a ƙarƙashin sunan Semyonov.
Kanar Yuri Antonovich Kolesnikov (wasu kafofin sun lissafa sunansa na ainihi kamar Jonah Toivovich Goldstein), wanda aka haifa a Bessarabia, ya shafe kimanin shekaru uku a bayan layin abokan gaba a lokacin yakin, yana ba da umurni da bincike da kuma lalata. Bayan ya bar hukumomin tsaro na jihar, ya shiga aikin adabi kuma ya yi aiki tare da Kwamitin Anti-Zionist na Tarayyar Soviet. A lokacin yakin an zabe shi sau biyu a matsayin gwarzon Tarayyar Soviet, amma a cikin casa'in da shida ne Kolesnikov ya ba da kyautar tauraruwar gwal na Jarumin Rasha. Kolesnikov ya ƙi yin magana game da aikinsa a Romania da Palestine, a asirce yana cewa yana rubuta abubuwan tunawa - "duk abin da zai kasance a can."
Tabbas, jami'an leken asirin Soviet sun je Falasdinu kuma sun yi aiki a can a karkashin wasu cibiyoyin Tarayyar Soviet. Amma, a fili, sun iyakance kansu ga aikin gargajiya na samun bayanai da daukar wakilai.
Yahudawa Falasdinawa na hagu, baƙi daga Gabashin Turai, da son rai sun yi tuntuɓar wakilan Soviet, sun amsa kowace tambaya, kuma sun faɗi duk abin da suka sani. Sun yi shi da gaske da jin daɗi.
Jami'an leken asirin Soviet sun fi sha'awar aikin soja. Sun kasance da sha'awar jagorancin kungiyar soja ta kasa Haganah, wanda daga baya ya rikide zuwa Rundunar Tsaron Isra'ila, da Palmach (gajeren Plugotmahats - kamfanonin girgiza). Waɗannan ƙungiyoyin yaƙi ne da aka ƙirƙira a lokacin Yaƙin Duniya na Biyu don yaƙar Jamusawa da ƙawancensu. Sojojin Yahudawa sun ji tausayin Tarayyar Soviet kuma ba su yi la’akari da abin kunya ba a yi musayar bayanai da mutanen Soviet, ko da an ɗauke su a asirce.
Yawancin hanyoyin samun bayanai sun haifar da yaudarar hankali a tsakanin ma'aikatan tashar. Sun yi imanin cewa za su iya sarrafa Isra'ila a asirce kuma ta hanyarta suna tasiri ga al'ummar Yahudawa na Amurka. Waɗannan ruɗi ne; mutanen Soviet ba su fahimci tsarin siyasar Isra'ila ba. Ba sojoji masu tsattsauran ra'ayi ba ne, a'a, 'yan siyasa masu sassaucin ra'ayi ne suka jagoranci kasar kuma suka tsara tafarkin Isra'ila. Babu wakilan Soviet a cikin 'yan siyasar da ke mulki.
A ranar 26 ga Nuwamba, 1947, babban taron Majalisar Dinkin Duniya ya fara tattauna batun Falasdinu.
Da sanyin safiyar wannan rana, Shugaba Truman da manyan ministoci sun sami taƙaitaccen bayanin CIA. Ya ce Falasdinu na cikin rudani, inda "Sovietiyawa ke neman duk wata dama ta karfafa matsayinsu."
Jami’an leken asirin Amurka sun gargadi gwamnatinsu cewa bullowar kasar yahudawa, a daya bangaren, na iya hana Amurkar da man da take bukata, a daya bangaren kuma, zai bude kofar shiga yankin gabas ta tsakiya na Tarayyar Soviet.
Sakataren tsaron Forrestal ya gana da shugaban jam'iyyar Democratic Party, ya nuna masa wani sirri sirrin CIA bayanin, kuma ya tambaye shi ya yi tasiri ga Shugaba Truman, ya bayyana masa cewa ba kawai Larabawa ba, amma dukan musulmi duniya za su tashi a kan Amurka.
Amma a wannan rana ne fatan Yahudawan Palasdinawa suka kara karfi ga kasarsu.
A zaman babban taron, Gromyko ya yi shahararriyar jawabinsa na kare hakkin Yahudawa ga kasarsu, wanda ya fi na baya karfi da hankali. An rubuta jawabin da yafi a Moscow Gromyko;
Andrei Andreevich ya ce akwai yiwuwar za a iya warware batun makomar Falasdinu. Na farko shi ne samar da kasa guda daya ta Larabawa da Yahudawa. Idan har wannan zabin bai dace ba saboda Larabawa da Yahudawa sun ce ba za su iya zama tare ba, to dole ne a raba Palastinu zuwa kasashe biyu masu cin gashin kansu - na Larabawa da na Yahudawa.
A yanzu ta tabbata cewa samar da kasa daya abu ne mai yiwuwa a halin yanzu. Don haka, zaɓi na biyu ya rage. Kasashen Larabawa ne kawai ke adawa da hakan.
Wataƙila babu wanda ya fi Gromyko ya tabbatar da haƙƙin Yahudawa ga ƙasarsu a Falasdinu:
Wakilan kasashen Larabawa sun yi nuni da cewa raba Palastinu zalunci ne na tarihi. Amma ba za mu iya yarda da wannan ra'ayi ba, idan dai saboda an danganta Yahudawa da Falasdinu cikin dogon tarihin tarihi. Ƙari ga haka, ba za mu manta da yanayin da Yahudawa suka sami kansu a cikin sakamakon yaƙin duniya na ƙarshe ba. Yana da kyau a tuna cewa, a sakamakon yakin da Jamus ta Hitler ta kafa, Yahudawa a matsayinsu na al'umma sun fi sauran mutane wahala. Kun san cewa a Yammacin Turai babu wata kasa guda da za ta iya kare muradun Yahudawa yadda ya kamata daga son kai da tashin hankali daga bangaren Nazis.
Tawagogin Larabawa sun nuna rashin gamsuwa da wannan matsayi na Tarayyar Soviet. Gromyko ya amsa musu da cewa: “A cikin imaninmu mai zurfi, raba Palastinu zuwa ƙasashe biyu masu cin gashin kai ya yi daidai da muhimman muradun ba Yahudawa kaɗai ba, har ma da Larabawa.”
A cewar Gromyko, rabe-raben Falasdinu "zai sami babban mahimmancin tarihi":
“Irin wannan shawarar za ta biya halalcin bukatun Yahudawa, dubban daruruwan wakilansu, kamar yadda kuka sani, har yanzu ba su da matsuguni, ba tare da gidajensu ba, wadanda suka samu mafaka na wucin gadi kawai a sansanonin musamman na wasu yankunan yammacin Turai. jihohi."
Gromyko ya kai wa gwamnatin Birtaniya hari, wadda ta ce a shirye ta ke ta fice daga Falasdinu da kuma samar da sharuddan samar da kasashe biyu kawai idan Larabawa da Yahudawa suka cimma matsaya: “Tattaunawar batun Falasdinu a wannan zama ya nuna cewa Larabawa da Yahudawa ba zai iya cimma yarjejeniya ba. Don haka gabatar da irin wadannan sharuddan kusan tamkar binne shi ne tun kafin Majalisar ta yanke shawarar da ta dace.”
Gromyko da gaske ya goyi bayan gwagwarmayar makami na kungiyoyin Yahudawa na karkashin kasa da hukumomin Biritaniya: “Yahudawa da Larabawa sun tsani tsarin da ake yi a Falasdinu. Menene halin Yahudawa musamman game da waɗannan umarni, ku duka kun sani.
Gromyko ya kuma mayar da martani ga wadancan tawagogin Larabawa wadanda suka dage cewa Majalisar Dinkin Duniya ba ta da hurumin yanke hukunci kan makomar Falasdinu:
“Majalisar ta, kamar ta Majalisar Dinkin Duniya baki daya, ba wai kawai tana da ‘yancin yin la’akari da wannan batu ba, amma idan aka yi la’akari da halin da Falasdinu ke ciki, ya zama tilas ta dauki matakin da ya dace. A ra'ayin tawagar Tarayyar Soviet, shirin warware batun Palesdinu da kwamitin wucin gadi ya shirya, bisa ga yadda aiwatar da aiwatar da matakan aiwatar da shi ya kamata ya kasance tare da kwamitin sulhu, ya dace da bukatun kiyayewa da kuma kiyayewa. karfafa zaman lafiya a duniya da muradun karfafa hadin gwiwa tsakanin kasashe. Shi ya sa tawagar Tarayyar Soviet ta goyi bayan shawarar raba Palastinu.”
Jawabin Gromyko ya kasance mai yanke hukunci game da makomar Isra'ila. Jaridun Yahudawa a duniya ne suka buga shi. Ya kuma yi tasiri ga Amurkawa. Shugaba Truman ya yanke shawara ta ƙarshe. Tunda Stalin ya kuduri aniyar baiwa yahudawan kasarsu, da wauta ce Amurka ta bijirewa!...
Shugaban na Amurka ya gana da Weizmann a asirce. Truman ya yaba wa shugaban kungiyar Sahayoniya ta Duniya:
"Weizmann mutum ne mai ban mamaki, daya daga cikin mafi hikimar maza da na taba haduwa da su, shugaba na gaskiya, mai irinsa..."
Shugaban ya yi magana kai tsaye game da abin da ya shafi ma'aikatansa - Tarayyar Soviet na amfani da kasar yahudawa wajen kutsawa yankin.
"Hakan ba zai faru ba," in ji Weizmann. "Idan da Soviets suna so su yi amfani da ƙaura na Yahudawa don yada ra'ayoyinsu, da sun yi hakan tuntuni. Amma mutane suna zuwa wurinmu da ke gudun gurguzu. Ma'aikata masu wadata da ƙwararrun ma'aikata suna ƙoƙari don samun kyakkyawan yanayin rayuwa wanda ba zai yiwu ba a ƙarƙashin gurguzu. Kwaminisanci ba zai iya yaduwa a tsakanin sassan al’umma marasa ilimi da talauci.”
Truman, duk da sabanin ra'ayi a cikin gwamnatin Amurka, ya amince da rabo na Palestine. Bugu da kari, ya bukaci ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa kasashen Latin Amurka ko dai sun kada kuri'ar raba kan Falasdinu ko kuma su kaurace.
Shugaban ya san cewa jami'an diflomasiyyarsa ba su yarda da shi ba kuma suna kauracewa layinsa. Truman ya daure. Ya kira ma’aikatar harkokin wajen Amurka kowace rana, yana tambayar yadda ake aiwatar da umarninsa.
Sai dai kuma sun ce kuri'un kasashen Latin Amurka sun samu ne daga hannun Nelson Rockefeller, wanda a baya mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka ne. Truman ya kore shi saboda Rockefeller ya goyi bayan duk masu mulkin kama karya.
Me yasa ba zato ba tsammani Rockefeller ya yanke shawarar taimakon Yahudawan Falasdinu? Wasu sun ce saboda laifi ne ya gudanar da kasuwanci a asirce da Jamus ta Nazi. Wasu kuma sun yi iƙirarin cewa Rockefeller na tsoron fallasa kuma ya sa shugabannin ƙungiyar yahudawan sahyoniya suka yi alkawarin ba za su taɓa yin wannan batu ba.
Wata hanya ko wata, a cikin kwanaki uku Rockefeller ya kira duk wanda ya sani a Latin Amurka. Kuma ya san duk wanda ya yanke shawara a kowace ƙasa. A fili ya kasance mai gamsarwa.
Sakamakon haka, Brazil da Haiti, wadanda ke shirin kada kuri'a "a'a", suka zabi "e". Nicaragua, Bolivia da Ecuador, wadanda suka yi niyyar kada kuri'a, su ma sun kada kuri'ar amincewa. Argentina, Colombia da El Salvador, wadanda suka ki amincewa da raba Falasdinu, sun ki kada kuri'a.
Kudurin Majalisar Dinkin Duniya mai lamba 181 - "A kan samar da kasashe biyu masu cin gashin kai kan yankin Burtaniya na Falasdinu" - an amince da shi a ranar Asabar, ashirin da tara ga watan Nuwamba, 1947.
Yahudawa sun bukaci tattara kashi biyu bisa uku na kuri'ar amincewa da kafa jihohi biyu.
Matsayin Stalin ya kasance mafi mahimmanci saboda ba shi da ɗaya, amma kuri'a biyar a Majalisar Dinkin Duniya.
Lokacin da aka tattauna batun ƙirƙirar Majalisar Dinkin Duniya, Stalin ya yi ƙoƙari ya kawo dukkan jamhuriyar Soviet a cikin Majalisar Dinkin Duniya na gaba kuma ta haka ne ya karfafa matsayinsa a can.
Don haka, a cikin Janairu arba'in da hudu, a zauren taron kwamitin tsakiya, dokar "Game da baiwa jamhuriyar Tarayyar iko a fagen huldar kasashen waje da kuma kawo sauyi, dangane da wannan batu, kwamitin kula da harkokin waje na jama'a daga dukkan fannoni. -Union one a cikin Tarayyar-Jamhuriyar Jama'ar Commissariat” an amince da shi.
A cikin watan Fabrairu ne aka sauya kundin tsarin mulkin kasar, kuma jamhuriyar Tarayyar ta samu ‘yancin kulla alaka da wasu jihohi, da kulla yarjejeniya da su, da ma musayar ofisoshin jakadanci da karamin ofishin jakadancin.
A ranar 28 ga Agusta, 1944, a wani taro da jami'an diflomasiyyar Amurka da Burtaniya, jakadan a Amurka Gromyko ya bayyana cewa "dukkan jamhuriyar gurguzu ta Tarayyar Soviet ya kamata su kasance cikin wadanda suka shiga kungiyar."
Bature da Amurkawa sun yi mamaki. Shugaba Roosevelt ya mayar da martani cewa a cikin wannan harka ya zama dole a shigar da dukkan jihohin Amurka arba'in da takwas a Majalisar Dinkin Duniya. Amma Washington ta yi ƙoƙari ta ɓoye waɗannan bambance-bambance. Amurkawa sun damu cewa takaddama kan wannan batu za ta fito fili kuma Jamus za ta yanke shawarar cewa akwai sabani tsakanin kawayenta, kuma hakan zai tsawaita yakin.
Roosevelt ya rubuta wasika na sirri ga Stalin a ranar 1 ga Satumba, yana mai nuni da cewa wannan bukatar na kawo cikas ga samar da Majalisar Dinkin Duniya. Stalin ya amsa wa Roosevelt cewa wannan lamari ne mai mahimmanci ga Tarayyar Soviet, musamman tunda, alal misali, Ukraine da Belarus "dangane da yawan jama'a da mahimmancin siyasarsu ya wuce wasu jihohi."
Da farko dai Amurkawa sun ɗauki shawarar Stalin "wani abu mai ban sha'awa ko abin dariya." A gaskiya ma, wani salon diflomasiyya ne mara kyau: me zai hana a gwada, kuma idan ta yi nasara fa? Kuma an yi nasara a wani bangare.
A cikin Fabrairu 1945, Churchill da Roosevelt sun isa Yalta. An tattauna tsarin duniya bayan yakin. Molotov ya ba da shawarar tsarin sasantawa. Moscow ta janye buƙatar karɓar duk jumhuriya goma sha shida, amma ta nemi karɓar uku: Ukraine, Belarus da Lithuania. A cikin mafi munin yanayi, biyu. A cikin yarjejeniyar sirri na taron Crimea, Amurka da Birtaniya sun amince da su goyi bayan shigar da Ukraine da Belarus a cikin kungiyar duniya ta gaba.
Duniya ba ta san wannan yarjejeniya ta sirri ba. Roosevelt da Churchill har yanzu sun shawo kan nasu na karkashinsu da kuma jama'ar kasashensu.
Amma Stalin da Molotov a cikin bazara na 1945 sun ba da umarnin a aika wakilai daga Belarus da Ukraine zuwa San Francisco don taron kafa. Amurkawa ba su yi tsammanin haka ba, sun yi kokarin hana shi. Sun ce za a iya shigar da jamhuriyar biyu a Majalisar Dinkin Duniya bayan kafa kungiyar da kanta.
Amma Gromyko, bin umarnin daga Moscow, ya dauki matsayi mai wuya. Ba tare da halartarsa ba, da taron ya tsaya cak. Barazana da maƙasudin sun yi aiki. A ranar 27 ga Afrilu, 1945, an yanke shawarar shigar da Ukraine da Belarus zuwa ainihin memba na Majalisar Dinkin Duniya.
Don haka Stalin ba shi da kuri'a ɗaya a Majalisar Dinkin Duniya, amma uku - Tarayyar Soviet, Ukraine da Belarus. Bugu da kari, Czechoslovakia da Poland sun kada kuri'a kamar yadda Moscow ta umarta. Kuri'u biyar na Stalin sun kasance masu yanke hukunci. Idan da Stalin ya kada kuri'ar kin amincewa da hakan, da Isra'ila ba ta bayyana ba. Kasashe talatin da uku ne suka kada kuri'a "don", da kuma goma sha uku "a adawa". Kasashe da dama, ciki har da Ingila, sun kaurace wa zaben.
An dauki matakin.
Janar Charles de Gaulle ya rubuta: “Ko da yake Faransa ba ta shiga cikin halittar Isra’ila a kai a kai ba, amma ta amince da fitowar ta. Girman aikin tara jama'ar yahudawa da ba su 'yancin yin mulkin kansu a cikin ƙasar da tarihinsu mai ban sha'awa da kuma nasu ƙarni goma sha tara da suka wuce ya ba ni sha'awa.
A mahangar ɗan adam, na ga daidai ne mutanen nan su karɓi nasu gida na ƙasarsu, kuma na ga a cikin wannan nau'in ramuwa ga dukan wahalhalun da Yahudawa suka sha tsawon ƙarni da yawa, waɗanda mafi munin su ne jama'a. kisan kare dangi da Hitler ta Jamus ta yi ... "
Dubban daruruwan yahudawan Palasdinawa ne, wadanda ke cikin rudani da farin ciki, sun fito kan tituna cikin nishadi.
A washegarin ranar talatin ga watan Nuwamba, an fara zaman dar-dar a Falasdinu a tsakanin Larabawa, inda suka fusata da matakin na Majalisar Dinkin Duniya. An kai wa Yahudawa hari a ko'ina, kuma mutane bakwai sun mutu.
An kafa rundunar 'yantar da yankin Larabawa ne a Siriya domin kwace Falasdinu. Tuni a cikin Fabrairun 1948, sojojin Larabawa suka tsananta wa Yahudawa a cikin Falasdinu. Ba su iya kamawa da lalata matsugunan yahudawa masu tsananin adawa ba, amma alakar da ke tsakaninsu ta lalace. Tawagar ceto yahudawa sun kasa kaiwa ga matsugunan da aka yiwa kawanya.
Baturen bai yi wani abin da ya hana tashe tashen hankula ba. Kamar dai suna son nunawa duniya cewa a banza ne Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ra'ayin wawa na raba kasar Falasdinu. Amma da farkon bazara, ƙungiyoyin kare kai na yahudawa sun fara fafatawa sosai tare da samun galaba a kan sojojin Larabawa.
Ranar 4 ga Disamba, 1947, Gromyko ya karbi wasiƙar godiya:
“Mai Girma, Hukumar Yahudawa ta Falasdinu tana son nuna matukar godiyarta ga gwamnatin Tarayyar Soviet saboda goyon bayanta ga kudurin da babban taron Majalisar Dinkin Duniya ya dauka na goyon bayan kafa kasar Yahudawa.
Ina da daukaka, yallabai, da kasancewa naku da gaske, Abba Hillel Silver, shugaban sashin Amurka na Hukumar Yahudawa ta Falasdinu."
Amincewa da wannan shawarar ya kawo sauyi a tarihin Yahudawa. Bayan shekaru dubu biyu ba tare da wani gida na kasa ba, a yanzu an bai wa Yahudawa damar shiga cikin dangin al'ummomi tare da ba da gagarumar gudummawar su ga rayuwar duniya ...
Yahudawa za su kasance suna godiya ga gwamnatinku, wanda a wannan zama na Babban Taro ya taimaka musu su sami 'yanci na kasa.
Za mu yi godiya sosai idan za ku tura abin da ke cikin wannan wasika zuwa ga gwamnatin ku.
 
Makamai ga Yahudawa
Kasashen Larabawa sun yi matukar fusata da matsayin Soviet. Jam'iyyun gurguzu na Larabawa, wadanda suka saba fada da "Zionism - wakilan mulkin mallaka na Birtaniya da Amurka," sun kasance a cikin asara kawai, ganin cewa matsayin Soviet ya canza ba tare da saninsa ba.
A ranar 5 ga Nuwamba, 1947, mai kula da harkokin USSR a Iraki A.F. Sultanov ya rubuta wa Sashen Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Waje: "Ƙungiyoyin Larabawa sun kasance da tabbaci cewa Tarayyar Soviet ba za ta amince da aikin samar da kasar sahyoniya ba..."
Sultanov ya gargadi ma'aikatar game da sakamakon da zai biyo baya: a irin wannan yanayi, zai kasance da sauƙi ga Burtaniya su "haɗa ƙungiyar musulmin Soviet mai adawa da ƙasashen Larabawa, Turkiyya, Iran da Pakistan."
A Moscow, wakilin Masar, Bindari Pasha, ya nemi ganin mataimakin ministan harkokin wajen Gusev (tsohon jakadan Ingila a Ingila).
Jami'in diflomasiyyar na Masar ya ce ya zo "a matsayin abokin Tarayyar Soviet" kuma ya nuna damuwa cewa wakilin Soviet ya zabi raba Palestine. A cewar wakilin na Masar, ya zama wajibi a kada kuri'a don janyewar sojojin Birtaniya da kuma kawar da wa'adin, kuma "ya kamata a bar batun makomar Falasdinu ga al'ummar kasar kanta." Bindari Pasha ya bayyana cewa matsayin Tarayyar Soviet ya haifar da karuwar kyamar Sobiet a Masar.
Tashin hankalin jami'in diflomasiyyar na Masar ya tafi ba a gane ba. Stalin ba ya sha'awar martanin ƙasashen Larabawa. Kawai bai yi la'akari da su ba.
Masar ta kasance karkashin Sarki Farouk, Jordan Sarki Abdallah, Sarki Faisal na Iraki. Dukansu ’yan uwa ne masu aminci na Biritaniya. A Gabas ta Tsakiya, Stalin zai iya dogara ne kawai da wani karfi mai adawa da Birtaniya. Wa ya tsani Bature fiye da yahudawan Palasdinawa a wancan lokacin?
A ranar 18 ga Disamba, 1947, mai kula da harkokin Tarayyar Soviet a Amurka Sergei Tsarapkin ya rubuta wata tattaunawa da Epstein, wakilin Hukumar Yahudawa ta Falasdinu.
Ya zo ne don ya sanar da jami'in diflomasiyyar Soviet halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya, kuma ya ba shi rahoton sirri da aka samu daga Kudus. Epstein ya kasance mai gaskiya sosai tare da jami'in diflomasiyyar Soviet, yana ganin shi a matsayin abokin tarayya.
"Epstein ya ce yanzu sun damu da samun makamai," Tsarapkin ya sanar da Moscow. “Gaskiya suna da masana’antunsu a kasar Falasdinu inda suke kera gurneti da turmi, amma duk wannan ana yin su ne ta hanyar sana’ar hannu, kuma a yanzu suna safarar makamai ba bisa ka’ida ba musamman daga Amurka, da kuma wasu kasashen Turai da kuma daga kasashen Turai. wata kasa ta Latin Amurka.
Epstein ya ce kasar Yahudawa, ta yin koyi da kasar Switzerland, za ta tsaya tsayin daka kan manufofin ketare:
Ƙasar yahudawa ta samo asali ne sakamakon matsayi na musamman Amurka da USSR. Akwai Yahudawa kusan miliyan biyar a Amurka, miliyan uku a cikin USSR. Sabuwar ƙasar yahudawa ba ta son ta karkata ga wata ƙasa, don haka mafi daidaitaccen tsarin manufofin ketare zai kasance tsaka-tsaki da daidaitawa ga Majalisar Dinkin Duniya.
Epstein ya yi nuni da cewa, ko shakka babu kasar yahudawa za ta dogara da Amurka sosai a fannin tattalin arziki, domin a halin yanzu a can ne kawai za su iya siyan makamai da kayan aiki da sauran kayayyaki da kansu.
A lokaci guda kuma, Epstein ya lura cewa, a yanzu ba sa tunanin komawa ga Tarayyar Soviet tare da buƙatar samar musu da makamai da kayan aiki, don kada su haifar da ɓarna, tun da an riga an zarge Yahudawa da zargin cewa sun kammala wani nau'i. na yarjejeniyar sirri da gwamnatin Soviet.
A halin da ake ciki dai, ya bayyana karara cewa kasashen Larabawa ba za su amince da kudurin Majalisar Dinkin Duniya ya fara aiki ba, kuma za su yi kokarin halaka Yahudawan Falasdinu. Sarakunan Larabawa ba su boye aniyarsu ba.
A ranar 23 ga Disamba, 1947, wakilin Tarayyar Soviet a Lebanon, Solod, ya rubuta tattaunawa da Firayim Ministan kasar Riad Solch:
“Solh ya ce a karshe kasashen Larabawa sun amince da cewa ba za su amince a kowane hali ba kan batun raba Palastinu da samar da kasar yahudawa a cikinta, don tinkarar rarrabuwar kawuna da dukkan karfinsu da kuma yin yaki da duk wata hanya ko da yaushe. yana dawwama.
Ya sake maimaita kalaman da shugaban kasar Siriya Shukri al-Quatli ya riga ya yi min na cewa idan ya zama dole Larabawa za su yi yaki domin kare Falasdinu tsawon shekaru dari biyu, kamar yadda ya faru a lokacin yakin Salibiyya...
Kasashen Larabawa ba za su amince da raba Palastinu da kafa kasar yahudawa ba kuma saboda rarrabuwar kawuna na nufin hade yankin Larabawa na Falasdinu zuwa Transjordan. Don haka, wannan zai karfafa matsayin Sarki Abdullahi da na bayansa.
Don haka, a fakaice Riad Solh ya tabbatar da cewa, wanda ya fara fafutukar da kasashen larabawa da kuma raba kan Palastinu, ita ce kasar Siriya.
Ko Majalisar Dinkin Duniya za ta iya dagewa da kanta tare da aiwatar da shawarar raba Palastinu abin da ke damun yahudawan Falasdinu. Kuma shin Majalisar Dinkin Duniya na iya tabbatar da tsaro a can?
A cikin kwanaki na ƙarshe na Disamba 1947, darektan sashen siyasa na hukumar kula da Yahudawa ta Falasdinu, M. Shertok, ya zo neman shawara da bayani ga Mataimakin Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya, Arkady Aleksandrovich Sobolev. Dangane da rabon ayyukan, Sobolev a sakatariyar Majalisar Dinkin Duniya ya jagoranci sashen harkokin siyasa da na kwamitin sulhu.
Shertok ya tambaya ko ana tattaunawa kan yiwuwar aikewa da dakarun kasa da kasa zuwa Falasdinu, wadanda za su dauki nauyin tabbatar da tsaro a can bayan ficewar Birtaniya.
Sobolev ya bayyana cewa, idan har wani lamari ne na nuna karfi da azamar Majalisar Dinkin Duniya, to Amurka tana da rundunar jiragen ruwa da jiragen sama a tekun Bahar Rum, kuma Tarayyar Soviet za ta iya tura sojojin sama guda biyu zuwa wurin cikin gaggawa. Amma idan kuna buƙatar sassan ƙasa masu iya gudanar da ayyukan yaƙi, wannan zai ɗauki akalla wata guda.
Amma Yahudawan Palasdinawa sun fahimci cewa ba za su yi wata-wata ba idan ba za su iya kare kansu ba.
Shertok ya tambayi ko wane irin mataki za a dauka kan kasashen da suka sabawa matakin Majalisar Dinkin Duniya, ke ba da taimakon soji ga Larabawa Falasdinu.
"Za mu dauki matakan diflomasiyya," in ji Sobolev. “Kwamitin sulhu na iya yin kira ga wadannan kasashe da su daina irin wadannan ayyuka har ma da yin barazanar sanyawa takunkumi. Amma za a iya yanke shawara kan tsarin aiki na irin waɗannan matakan kawai da zarar an san ma'aunin ayyukansu. Kuna buƙatar fahimtar cewa wannan tsari ne a hankali."
Wataƙila a karon farko, rashin ƙarfi na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin al'amuran da ke buƙatar aiki na gaske ya bayyana. Yahudawan Palasdinawa sun fahimci cewa kawai za su iya dogaro da kansu. Kasashen duniya ba za su kare su ba. Za su mutu kafin na'urar Majalisar Dinkin Duniya ta shirya kudurin da ya dace.
A ranar 30 ga Disamba, 1947, Gromyko ya yi magana a liyafar cin abincin dare da Kwamitin Marubuta na Yahudawa, masu fasaha da masana kimiyya suka shirya don girmama gwamnatin USSR.
Gromyko da gaske ya maimaita jawabin nasa a babban taron, ya kara da cewa:
“Shawarar raba Palastinu, a cikin yanayi, ita ce kawai mafita mai yuwuwa kuma a zahiri. Da kyar wani zai yi jayayya a kan cewa dangantakar Larabawa da Yahudawa a Palastinu ta lalace ta yadda ba sa son zama a cikin kasa daya, kamar yadda suka fada kai tsaye da kuma karara.
Gaskiya ne, mun ji maganganun da aka yi a babban taron cewa Larabawa a shirye suke su samar da kasa guda ta Larabawa-Yahudawa, amma da sharadin cewa yawan yahudawa za su kasance a cikin tsiraru kuma, don haka, karfi mai karfi a irin wannan sabuwar kasa zai kasance. zama kasa daya - Larabawa. Sai dai ba abu mai wahala ba ne a fahimci cewa, irin wannan warware matsalar, ban da samar da hakki daidai wa daida ga al'ummar Palastinu, ba zai iya samar da hanyar da ta dace kan batun makomarta ba, tun da farko ba zai yiwu ba. ya kai ga sasanta tsakanin Larabawa da Yahudawa. Bugu da ƙari, zai zama tushen sabon rikici da rikice-rikice a cikin dangantaka tsakanin waɗannan mutane ...
Gromyko ya sake tabbatarwa:
“Ba zai zama rashin adalci ba a yi la’akari da halalcin muradin Yahudawa na ƙirƙirar ƙasarsu. Hana wa Yahudawa ‘yancin samun irin wannan hali ba zai yuwu a ba da hujja ba, musamman idan aka yi la’akari da duk abin da Yahudawa suka fuskanta a lokacin yakin duniya na biyu. Har ila yau, wannan bayani ya sami hujjar tarihi, don yawan Yahudawa, kamar al'ummar Larabawa, suna da tushen tarihi mai zurfi a cikin Falasdinu..."
Dangane da kudurin babban taron na ranar ashirin da tara ga watan Nuwamba, an kafa kwamitin Majalisar Dinkin Duniya kan Falasdinu. Ya ƙunshi wakilai daga Bolivia, Denmark, Panama, Philippines da Czechoslovakia. Aikin hukumar shi ne ta taimaka wa Yahudawa da Larabawa su samar da na'urorin gudanar da mulki a cikin lokaci domin janyewar sojojin Birtaniya.
A ranar 5 ga Janairu, 1948, shugabannin sashen Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Waje sun ba da rahoto ga Mataimakin Minista Valerian Aleksandrovich Zorin cewa wakilin Masar yana tattaunawa a Moscow, yana ƙoƙarin gano "ko gwamnatin Soviet ta tsaya tsayin daka a matsayinta. game da batun Palastinu da kuma ko zai yiwu kasashen Larabawa su yi shawarwarin rangwame daga Tarayyar Soviet kan wannan batu ta hanyar yin barazanar ruguza duk wani ci gaba da kuma musamman kungiyoyin gurguzu a kasashen Larabawa."
Matsin ya yi tasiri. Stalin ya kuduri aniyar samar da kasar Yahudawa.
Ƙasashen Larabawa da sauri sun ƙaura daga barazanar zuwa ayyukan adawa da Tarayyar Soviet.
A ranar 30 ga Nuwamba, 1947, an gudanar da zanga-zangar da hukumomi suka shirya a Damascus don nuna adawa da matakin Majalisar Dinkin Duniya kan raba Palastinu. 'Yan Siriya sun kai hari a harabar kungiyar Al'adu ta Siriya tare da Tarayyar Soviet tare da lalata wani nune-nunen da aka aika daga Moscow.
Bayan da aka dauki lokaci mai tsawo hukumomin Syria sun yi alkawarin gudanar da bincike kan lamarin.
Wakilin Tarayyar Soviet a Labanon da Syria, Solod, bayan tattaunawa da Jamil Mardam Bey, firaministan kasar Syria kuma ministan harkokin wajen kasar, ya shaidawa Moscow cewa "babu wani dalili na gaskata ministan harkokin wajen Syria cewa" bincike” zai haifar da duk wani sakamako, saboda tada jijiyar wuya a cikin harabar al’umma mutanensa ne suka kai shi”.
Shugabannin Hukumar Yahudawan sun koka da jami'an diflomasiyyar Soviet cewa Czechoslovakia na sayar da makamai ga gwamnatocin Larabawa. Shugabannin Prague sun samu kudi ta hanyar sayar da kayan aikin sojan Jamus da suka samu bayan yakin. Ita ma masana'antar soji ta fara aiki.
Jami'an diflomasiyyar Soviet sun dauki wannan manufar ta Czechoslovakia a matsayin kuskure.
Ranar 22 ga Janairu, 1948, Mataimakin Ministan Harkokin Waje Zorin ya aika da bayanin kula ga Ministan Molotov:
“A cewar babban jami’in hulda da jama’a na USSR a Czechoslovakia, Comrade Bodrov, gwamnatin Czechoslovak ta sayar da makamai (mortars, ma’adinai, harsashi) ga gwamnatin Syria.
A lokaci guda kuma, Czechs sun ƙi sayar da makamai ga Hukumar Yahudawa a Falasdinu, wanda ya gabatar da wannan bukata a cikin Nuwamba 1947 ...
Bisa la’akari da matsayin da muka dauka kan batun Falasdinu, zan yi la’akari da cewa zai yiwu a umurci Comrade Bodrov, a wani lokaci, da ya ja hankalin Gottwald, kan yadda gwamnatin Czechoslovakia ta sayar da makamai ga Larabawa a halin da ake ciki. lokacin da halin da ake ciki a Falasdinu yana kara tabarbarewa a kowace rana, Birtaniya - Amurkawa za su iya amfani da su a kan Tarayyar Soviet da kasashen sabuwar dimokuradiyya.
An haɗe daftarin madaidaicin telegram zuwa Prague. "
Zorin kansa kwanan nan ya kasance jakadan Czechoslovakia kuma yana da kyakkyawan ra'ayi game da halin da ake ciki a kasar.
Klement Gottwald ya jagoranci gwamnatin Czechoslovakia; a 1948 zai zama shugaban kasar.
Mikhail Fedorovich Bodrov ya kasance mai ba da shawara ga ofishin jakadancin a Czechoslovakia, sannan jakadan Bulgaria, kuma a 1958 zai zama jakadan Isra'ila.
A ranar ashirin da bakwai ga Janairu, Molotov ya rubuta a kan bayanin kula: "Ka daina."
Ba a magance batutuwa masu ma'ana kamar musayar makamai ba bisa ka'ida ba ta hanyoyin diflomasiya na yau da kullun.
A ƙarshen Janairu 1948, wakilin Soviet a Majalisar Dinkin Duniya ya ba da rahoto ga Moscow cewa “gwamnatin London tana shirya jami’anta a ƙasashen Larabawa don su karɓe Falasdinu bayan an janye sojojin Burtaniya daga can. Shi ya sa ake tunzura kiyayyar kasa da addini ta hanyar wucin gadi, ana kuma shirya fadan soji da karfafa gwiwa.”
A cewar jami'an diflomasiyyar Soviet, Ingila na son mayar da dukkan Falasdinu zuwa Transjordan domin ta sanya sansanonin soji a yankinta. Stalin ya bukaci kada a bari hakan ta faru. Mafi kyawun magani shine a samar da kasar Yahudawa cikin gaggawa, wanda zai hana sansanonin Burtaniya.
A ranar 26 ga watan Janairun shekarar 1948, Epstein ya koka da Tsarapkin a birnin New York cewa matakin da Amurka ta dauka na sanya takunkumi kan shigo da kayayyakin soji cikin Falasdinu, wani rauni ne ga Yahudawa. Larabawa suna sayen makamai daga Ingila ta hanyar Iraki da Transjordan. Kuma yahudawan Palasdinawa ba su da wanda zai sayi makamai.
"Ya kamata a yi la'akari," in ji Epstein, "cewa a cikin Ma'aikatar Harkokin Wajen akwai gabaɗaya masu ra'ayin Larabawa da kyamar Yahudawa. Bugu da kari, ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana fuskantar matsananciyar matsin lamba daga kamfanonin mai na Amurka, wadanda ke da rangwame da sauran muradun kasashen Larabawa."
Sakataren harkokin wajen Amurka Marshall, sakataren tsaro Forrestal, da daraktan sabuwar hukumar leken asiri ta tsakiya, Rear Admiral Roscoe Hillenkouter, ba sa son samar da makamai ga yahudawan Falasdinu. Sun ce shugabannin yahudawan sahyoniya sun kasance masu goyon bayan gurguzu, don haka ba za a iya amincewa da shugabannin nan gaba na Isra'ila, musamman Ben-Gurion, da aka sani da jajircewarsa na gurguzu.
A cikin watan Yulin 1947, Majalisar Dokokin Amurka ta zartar da Dokar Tsaro ta Kasa, wadda ta kafa Majalisar Tsaro ta kasa, da hadin gwiwar Ma'aikatar Tsaro, Hafsoshin Hafsoshin Soja, da Hukumar Leken Asiri ta Tsakiya.
Dokar ta bayyana cewa an nada daraktan hukumar ta CIA ne da amincewar majalisar dattawa. Suna iya zama ko dai jami'in soja mai aiki ko kuma farar hula.
A cikin shekara ta hamsin da uku, an yi gyare-gyare ga doka game da matsayin mataimakin darakta. An kafa dokar hana nada jami’an soji a mukamai biyu. Idan daraktan CIA farar hula ne, to an zabi wani soja a matsayin mataimakinsa, akasin haka.
Dokar ta hana CIA ba "'yan sanda, sammaci da ikon tilasta doka, da ayyukan tsaro na cikin gida." A takaice dai, aikin CIA shine shiga cikin leken asirin kasashen waje da aiki a kasashen waje. Ayyukan aiki akan yankin Amurka yana gaba da maƙasudin ƙasashen waje ne kawai.
Rear Admiral Roscoe Hillenkoiter ya zama darekta na CIA, kuma Brigadier Janar Edwin Wright ya zama mataimakinsa.
Jami'an leken asirin Amurka sun damu matuka game da yuwuwar sojojin Soviet su bayyana a Gabas ta Tsakiya, suna ganin cewa hakan zai biyo bayan shirye-shiryen juyin juya hali a yankin. Watakila nassosin da ake zaton ra'ayin gurguzu na shugabannin yahudawan Falasdinu sun kasance fake ne kawai.
Admiral Hillenkoiter ya yi aiki a lokacin yakin a sashen leken asiri na tekun Pacific kuma ya kasance hadimin sojan ruwa a Paris kafin a nada shi CIA. A matsayinsa na jami'in leken asiri, ya dauki nauyin sanin ayyukan Marx, Lenin da Stalin kuma bai rasa damar da zai ba da damar nuna wata magana daga litattafan Marxism-Leninism ba.
James Vincent Forrestal ya samu nasara sosai a harkokin kasuwanci kafin yakin, yana da manyan bukatu wajen samar da man na Gabas ta Tsakiya, don haka ya kasance mai matukar goyon bayan hadin gwiwa da Larabawa. Samuwar kasar yahudawa bai yi masa dadi ba ko kadan. A cikin 1940, ya zama mataimaki na musamman ga Shugaba Roosevelt, a lokacin mataimakin sakataren sojojin ruwa. Forrestal ya ci gaba da cewa ba zai yiwu a yi jayayya da kasashen da ke hako mai ba, tunda Amurka ba za ta iya wanzuwa ba tare da su ba. Kuma ko ta yaya Amurkawa za su gudanar ba tare da kasar Yahudawa ba...
Truman bai lura cewa Sakataren Tsaron nasa yana raguwa a hankali da gaskiya ba. Ya ƙare tare da kashe kansa na Forrestal. Amma har sai da ya yi tsalle daga tagar, manufar soja ta Amurka ta kasance ta hanyar wani maniac wanda a hankali ya fara hauka. Ya fadi ne don korar jami’an leken asirinsa, wadanda suka kai wa ministan rahoto cewa “jami’an gurguzu suna kara yawan ayyukansu a kasashen Gabas ta Tsakiya, gami da kasashen da ke hako mai da duniya mai ‘yanci ta dogara da su.”
Forrestal ya bayar da hujjar cewa man fetur na Gabas ta Tsakiya ya fi komai muhimmanci kuma aikin manufofin harkokin wajen Amurka shi ne samarwa da sojojin kasar da man fetur.
"Ba ku fahimci cewa Larabawa miliyan arba'in ba," in ji ministan ya shawo kan masu shiga tsakani, "za su tura Yahudawa dubu dari hudu cikin teku." Shi ke nan. Mafi kyawun tunani game da mai - dole ne mu kasance a gefen mai.
Forrestal ya girma a cikin yanayi na anti-Semitic. Lokacin da yake kasuwanci, manyan kamfanoni da kamfanonin lauyoyi ba za su yi hayar Yahudawa ba. Da waɗannan ra'ayoyin ya zo aikin jama'a. A cikin Ma'aikatar Sojan Ruwa, wacce ya jagoranta, ma'aikatan jirgin ruwa Yahudawa ba su da damar ci gaba.
Mutanensa masu irin wannan tunani sun hada da ba kawai shugabannin kamfanonin mai ba, har ma da shugabannin ma'aikatar harkokin waje - Acheson da ma'aikatan da ke kula da harkokin Gabas ta Tsakiya.
Sakataren Gwamnati Marshall ya shiga tare da su. Yana fargabar cewa yaki tsakanin Yahudawa da Larabawa zai kawo cikas ga babban shirinsa na sake gina tattalin arzikin Turai. Turai ta samu kashi tamanin na man da take samu daga Gabas ta Tsakiya. Yaƙi na iya katse kayayyaki. Idan ba tare da man fetur ba, da shirin Marshall Plan ba zai yiwu ba.
Tsoron bakar mai ya yi nisa. I, Sarkin Saudiyya Ibn Saud ya gaya wa ma’aikatan mai na Amurka: “A wasu yanayi, mai yiwuwa na sanya takunkumi a kan kamfanoninku. Ba don son raina ba, amma saboda ba zan iya jure matsin lamba na ra’ayin al’ummar Larabawa ba.”
Amma masana sun yi kiyasin cewa a gaskiya za su iya yin sauki ba tare da man Saudiyya ba idan sauran masu hakowa kamar Iran suka kara yawan hakowa. Kuma a fili sarki ya bluffing. Kudaden da ya karba daga hannun Aramco, ita ce kadai hanyar samun kudin shiga, kuma goyon bayan da Amurka ke ba shi ne kadai ya tabbatar da ‘yancin kai na Saudiyya.
Sarakunan Iraqi da Jordan, wadanda suka fito daga daular Hashimiya, ‘ya’yan Husaini, wadanda ya hambarar da su, sun kyamaci Ibn Saud. Da a ce ya yi rashin goyon bayan Amurka, da Hashimawa sun yi masa juyin mulki... Don haka sarki duk da ya tsani turawan Ingila da Amurka, ya zame musu zarafi ta kowace hanya. A cikin Janairu 1948, fitaccen dan siyasar Burtaniya Anthony Eden, wanda zai zama firayim minista na gaba ya ziyarce shi. Sarki ya ba shi takobi a cikin albashi na zinariya wanda aka lulluɓe da lu'ulu'u. Lokacin da Eden ya dawo gida, jami'an kwastan ba su san abin da za su yi da irin wannan kyauta mai tsada ba, amma duk da haka sun yarda Eden ya gabatar da kyautar takobi - a matsayin kyauta daga shugaban wata ƙasa.
'Yan siyasa masu tasiri da jami'an gwamnati sun bukaci Truman da kada ya dauki wasu matakai masu amfani don samar da Palasdinu mai kasashe biyu: ra'ayin zai mutu da kanta.
Truman ya ƙi na dogon lokaci don ganawa da Weizmann. A ranar 19 ga Maris, a ƙarshe ya yarda da shi - kamar yadda a asirce kamar lokacin ƙarshe. Tattaunawar ta kasance na yau da kullun kuma ta kasance mai ban sha'awa. Truman ya yi alkawarin aiwatar da shawarar Majalisar Dinkin Duniya.
A wannan rana, wakilin Amurka a kwamitin tsaro, Warren Austin, ya kalubalanci shugabansa sosai. Ya ce hanyar da za a bi wajen raba Palastinu ba abu ne mai yiwuwa ba, don haka Amurka na sauya manufofinta. Da farko, muna bukatar gabatar da tsarin mulkin kasa da kasa a Falasdinu, mu maido da tsari, sannan mu yanke wani abu...
Truman ya yi mamakin koyo game da wannan washegari daga jaridun safiya. Ya rubuta a kalandar:
“Ya zama ma’aikatar harkokin wajen Amurka ta sake duba manufofina. Kuma ina samun labarinsa daga jaridu! Menene wannan jahannama? Yanzu na bayyana a matsayin maƙaryaci wanda ba za a iya yarda da shi ba. Kullum akwai mutane a cikin Ma'aikatar Harkokin Wajen da suke son yanke makogwarona. Daga karshe dai sun yi nasara...."
A wannan mawuyacin lokaci, Stalin ya sake zuwa don taimakon yahudawan sahyoniya.
Afrilu 9, 1948, Ministan Harkokin Wajen Molotov ya aika da bayanin kula zuwa Stalin:
"Na gabatar don amincewa da daftarin umarnin Comrade Gromyko na zaman Majalisar."
Wannan shi ne matsayin da ya kamata Gromyko ya dauka kan batun Falasdinu:
"Don kare kudurin Majalisar Dinkin Duniya na ranar 29 ga Nuwamba, 1947 kan raba Palastinu...
Don sukar shawarar Amurka na amincewa da Falasdinu. "
Stalin ya amince da shawarar Molotov. Shugaban ya kuma bukaci da ya kamata kasar yahudawa ta bayyana.
Ayyukan adawa da sahyoniyawan ’yan siyasar Amurka sun ƙarfafa sha’awar shugabannin Soviet ne kawai na yin amfani da ƙasar Yahudawa ta gaba a wasan gaba da yamma.
Jami'an diflomasiyyar Soviet sun yi yaki kafada da kafada da sahyoniyawan. A birnin New York, Tsarapkin ya ki amincewa da shawarar kafa Majalisar Dinkin Duniya da ta amince da Falasdinu: “Babu wanda zai yi jayayya game da babban matakin ci gaban al’adu, zamantakewa, siyasa da tattalin arzikin Yahudawa. Irin waɗannan mutane ba za a iya ɗaukar su ba. Mutanen nan suna da ‘yancin samun ‘yancin kai.”
A ranar 20 ga Afrilu, 1948, Gromyko ya yi magana a taron komitin farko na zama na musamman na biyu na babban taron Majalisar Dinkin Duniya.
Wakilin Tarayyar Soviet ya zargi Amurka da cewa ta shagaltu da man fetur ba makomar kasashe ba.
Gromyko ya yi kakkausar suka ga shawarar da Amurka ta ba da na kafa rikon amana na Falasdinu kuma ya maimaita cewa: “Tawagar Tarayyar Soviet ta yi imanin cewa shawarar da aka yanke na raba Palastinu shi ne shawarar da ta dace kuma dole ne Majalisar Dinkin Duniya ta dauki kwararan matakai don aiwatar da shi.”
 
Kashi na biyu.
Watan amarci da cikakkiyar rabuwa
 
Ranar 13 ga Afrilu, 1948, Ma'aikatar Harkokin Waje ta Gabas ta Tsakiya ta tattara takardar shaida ga shugabanninta "A kan halin da ake ciki a Falasdinu bayan yanke shawarar raba kasar."
Jami'an diflomasiyyar Soviet sun rubuta matukar tausayi game da Yahudawan da aka tilasta wa kansu makamai don kare kansu daga Larabawa. An faxi daban-daban game da Larabawa:
“Babban kungiyoyin larabawa na ‘yan ta’adda-Burgeois – Babban Kwamitin Larabawa da Ofishin Larabawa, wanda Turawan Ingila suka yi wahayi zuwa gare su – sun yi adawa da kafa kasar Yahudawa da kuma raba Palastinu...
An fara zanga-zangar adawa da Yahudawa da sabon karfi a watan Disamba na shekara ta 1947 kuma har yau. Masu cin amana da 'yan iska daga ko'ina cikin duniya sun fara tururuwa zuwa Falasdinu tare da shiga cikin gwagwarmaya a bangaren larabawa, daga cikinsu akwai bakar Anders, Musulman Bosniya daga sansanonin 'yan gudun hijira a Jamus, fursunonin yaki na Jamus da suka tsere daga sansanonin. Misira, "masu aikin sa kai" daga Spain na Franco.
Kasashen kungiyar hadin kan Larabawa, wadanda suke cika shawarar da majalisar ta yanke, sun aike da dakarun Larabawa dauke da makamai zuwa kasar Falasdinu. Tawagar farko ta kutsa kai daga Siriya zuwa Falasdinu a ranar 9 ga Janairu, 1948. Ya ƙunshi masu aikin sa kai na Siriya, Iraqi da Lebanon waɗanda suka kai hari kan matsugunan yahudawa biyu, aka tilasta musu komawa Siriya.
Daga watan Janairu zuwa Maris 1948, wasu rukunin Larabawa da dama ne suka tsallaka kan iyakar Falasdinu, suna tafiya a cikin motoci, dauke da alburusai da bindigogi masu sarrafa kansu ... Larabawa na karbar makamai daga kasashen Larabawa, wadanda Ingila ke ba da su...
Rundunar Larabawa ta Transjordanian Arab Legion ita ce rundunar da ke cikin Falasdinu da Abdallah ke da niyyar kwace kasar bayan kawo karshen wa'adin mulkin Birtaniya a ranar 15 ga Mayu...
A kan iyakar birnin Jaffa na Larabawa da birnin Tel Aviv na yahudawa, ana ci gaba da gwabza fada a kan tituna, da harbe-harbe na sari-ka-noke da kuma hare-hare na juna tsawon watanni hudu kenan. Za a iya yin zirga-zirgar ababen hawa a kan tituna ne kawai a cikin yanayin tsaro mai ƙarfi. An kai wa ayarin motocin Yahudawa hari a tsakanin birnin Kudus da Tel Aviv tare da kwasar ganima. Larabawa na gudanar da wani shiri na kai farmaki kan matsugunan yahudawa da ke warwatse a kudancin hamadar Negev...
A baya-bayan nan ne Larabawa suka ci gaba da gudanar da ayyuka na tsare-tsare da tsare-tsare a kan yankunan Yahudawan da ke warwatse a cikin kasar. Mallaka da ke kudancin kasar, a Negev, da kuma a arewa, a cikin Galili, an yanke su daga babban yawan Yahudawa na bakin teku, da kariya, da ma fiye da haka, kafa sadarwa a tsakanin su. , aiki ne da kusan ba zai yuwu ba ga rundunar sojan yahudawa masu zaman kansu.
Bugu da kari, an hana Yahudawa taimakon waje daga mutane kuma suna fama da hasarar rayuka da raunata, wanda hakan zai yi illa ga juriyar wannan karamar al'umma (mutane dubu 640 kacal)...”
Shekaru da yawa, waɗannan takaddun na Ma'aikatar Harkokin Waje na Soviet sun kasance a asirce kuma an adana su a bayan kulle bakwai. Sun ci karo da nau'in rikicin Larabawa da Isra'ila wanda aka yarda da shi a Moscow daga baya, lokacin da aka fara daukar Isra'ila a matsayin makiya.
Shugabannin Larabawa da ke makwabtaka da kasar sun kuduri aniyar cewa kasar Yahudawa ba za ta bayyana a taswirar Gabas ta Tsakiya ba. Haka kuma, kwata-kwata ba su da niyyar samar da wata kasa ga larabawan Palastinu, wadanda makomarsu ba ta yi musu dadi ba. Transjordan da Masar sun yi niyyar raba Palastinu. Masarawa sun damu cewa sarki Abdallah na Jordan ba zai kama wani babban yanki ba.
A ranar 30 ga Afrilu, wakilin Tarayyar Soviet a Lebanon da Syria D. Solod ya sanar da Moscow game da tattaunawa da ministan harkokin wajen Lebanon Hamid Frangier. Kabilar Frangier na ɗaya daga cikin mafi tasiri a Lebanon. Ministan ya sanar da wakilin cewa kasashen Larabawa sun amince da shawarar sarki Abdallah na Transjordan na mamaye kasar Falasdinu.
"Ga tambayata," in ji Malt, "ko muna magana ne game da dukkanin Falasdinu ko kuma yankin Larabawa kawai, Frangier ya amsa cewa yankin Larabawa na Falasdinu zai kasance Larabawa, don haka babu buƙatar mamaye ta, muna magana ne game da duka. na Falasdinu...
Frangier ya yi bayanin cewa Transjordan ba memba ne na Majalisar Dinkin Duniya ba, don haka ba a daure shi da kowane irin wajibai dangane da wannan kungiyar ... "
Sarki Abdullah ya ba da shawarar samar da "Babban Siriya" wanda ya kunshi Siriya, Labanon, Transjordan da Falasdinu a karkashin ikonsa. Sarkin ya yi farin jini sosai a tsakanin talakawan Larabawa, wanda hakan ya tada kiyayyar sarakunan kasashen da ke makwabtaka da su, wadanda ke fargabar rasa gadon mulki.
Sarakunan Larabawa dai suna jira ne kawai wa’adin da Burtaniya ta ba wa Falasdinu ya kare domin aikewa da sojojinsu. A halin da ake ciki, an danka wa dakaru na musamman da aka kafa na kawar da Yahudawan Palasdinawa alhakin hakan.
Fawzi al-Qaukchi na Siriya ne ke jagorantar rundunar 'yantar da Larabawa. A lokacin yakin duniya na biyu, ya jagoranci rukunin Larabawa a Wehrmacht. Jamusawa sun ba shi girma zuwa manyan. Bayan shan kashin da Jamus ta yi wa Nazi, Fauzi ya tsallake rijiya da baya, ya gudu zuwa Gabas ta Tsakiya domin ya karbi aikin da ya ke yi a baya – na kawar da Yahudawa.
Wasu masu aikata laifukan yaki na Jamus ma sun tsere zuwa Gabas ta Tsakiya. Jamusawa ba su son shi sosai a nan; Amma an karbe su da kyau a kasashen Larabawa, ba a ba su Birtaniya ba, an ba su aiki a cikin sana'arsu.
Memba na Gestapo Alois Brunner, wanda ke da hannu a korar Yahudawa daga Slovakia da Girka, ana kiransa "Eichmann na biyu." Ana kyautata zaton ya fake ne a Syria. Suka bi shi suka iske gidan da yake zaune. Ya rasa yatsu uku a hannunsa yayin da yake bude kunshin da aka karba a Damascus, da alama daga Mossad. Hukumomin Syria sun mayar da martani da cewa ba su san irin wannan mutumin ba.
Musulman Bosnia da aka ambata a cikin takardun Ma'aikatar Harkokin Wajen Tarayyar Soviet tsoffin sojoji ne na sashin sa kai na SS, wanda Jamusawa suka kafa tare da taimakon babban Mufti na Kudus Amin al-Husseini. A cikin kaka na 41, Jamusawa suka kawo shi Berlin. Hitler ya karbe shi, sannan Reichsführer SS Himmler ya karbe shi. Muftin dai ya shafe gaba dayan yakin a birnin Berlin, inda ya yi kira ga Jamusawa da su kakkabe Yahudawa ba tare da gajiyawa ba. Bayan yakin, ya koma Gabas ta Tsakiya don ci gaba da aikinsa da ya fi so ba tare da Nazis ba.
"Tsarin Anders", wanda jami'an diflomasiyyar Soviet suka rubuta game da su, sojoji ne na tsohuwar sojojin Poland da dogon tarihi mai rikitarwa.
Bayan harin Nazi Jamus a kan Tarayyar Soviet, Moscow ta canza halinta ga Poles, wanda ya sake zama abokantaka. A lokacin rani na 41, bisa yarjejeniya da gwamnatin Poland a gudun hijira, Poland aka kafa sojojin Poland a cikin yankin na Tarayyar Soviet karkashin umurnin Janar Wladyslaw Anders. Amma sojojin Anders ba su so su yi yaƙi tare da Red Army, wanda kwanan nan ya murkushe su. Gwamnatin Poland ta kawo ta Gabas ta Tsakiya.
Bayan yakin duniya na biyu, sojojin Anders ba sa so su koma ƙasarsu, inda ’yan gurguzu suka hau kan karagar mulki, kuma an ɗauke su zuwa wasu sojoji a matsayin ‘yan amshin shata.
Bayan matakin Majalisar Dinkin Duniya kan raba Palastinu, wani matashin jami'in Masar Gamal Abd-al Nasser shi ma ya zo wurin babban Mufti. "Kuna buƙatar jami'ai," in ji Nasser, "don ba da umarni a yaƙi da horar da masu sa kai. Yawancin hafsoshin sojojin Masar za su shiga cikin sojojinku da yardar rai. Suna hannunka a kowane lokaci."
Sojojin da Kanar Ahmed Abd al Aziz ya jagoranta sun bude wuta kan matsugunan Yahudawan da ke kudancin birnin Kudus. Wani jami'in Masar, Laftanar Kanal Hassan Ibrahim, wanda zai kasance memba a majalisar juyin juya hali kuma minista a gwamnatin Nasser, ya tafi Damascus. Ya zo wurin tsohon jami'in Wehrmacht Fauzi al-Kaukchi kuma ya ba da shawarar samar da tsarin aiki tare. An dai amince cewa jiragen kasar Masar za su kai farmaki kan Yahudawan Falasdinawa tare da sauka a filayen jiragen saman Siriya.
 
Air gada Czechoslovakia - Palestine
A ranar 5 ga Disamba, 1947, 'yan kwanaki bayan Majalisar Dinkin Duniya ta kada kuri'ar samar da sabbin kasashe biyu a Falasdinu, Amurka ta haramta sayar da makamai ga Gabas ta Tsakiya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ba za ta bayar da fasfo ga mutanen da ke da niyyar yin aiki a cikin sojojin da ba na Amurka ba. Wannan kuma, an yi niyya ne ga Yahudawan Amurkawa da suke son taimakawa Isra’ila.
Jami'an leken asirin Birtaniyya sun sa ido akan sanannun sahyoniyawan. Jami'an leken asirin Birtaniyya sun kai rahoto ga hukumar FBI game da Amurkawa da ke taimakawa Isra'ila. Bisa buqatar ’yan Birtaniyya, masu fafutuka na Amurka sun karbe su.
Duk inda Golda Meir ta bayyana, tana kira ga Yahudawan Amurka da su taimaka wa Isra'ila, jami'an FBI na tare da ita ko'ina. Ta tara makudan kudade - dala miliyan hamsin, wadanda za a yi amfani da su wajen ba sojojin Isra'ila makamai da har yanzu babu su.
Sai dai hukumomin leken asirin Birtaniyya da na Amurka sun tsoma baki wajen siyan makaman da aka yi wa Yahudawan Palasdinawa.
Ingila dai ta ki shiga takunkumin hana sayar da makamai, saboda manyan kwangiloli da aka yi da kasashen Larabawa da ba za a iya karya su ba. Don haka kasashen Larabawa suka ci gaba da karbar makamai da yawa.
Yahudawan Falasdinawa sun koma ga wakilan Soviet. A ranar 5 ga Fabrairu, 1948, Ministan Harkokin Wajen Isra'ila Moshe Shertok ya yi magana da Gromyko. Ya bukaci shugabannin Tarayyar Soviet da su shiga tsakani domin, na farko, su dakatar da sayar da makaman Czechoslovak ga Larabawa, na biyu kuma, su yi tasiri ga Yugoslavia, wadda ta ki sayar da makamai ga Yahudawan Falasdinu.
Ya zuwa wannan lokaci, Stalin ya riga ya ba da umarnin a ba wa Yahudawan Palasdinawa makamai domin su samar da kasarsu. Saboda haka, Gromyko, ba tare da diflomasiyya ba, ya yi tambaya ko Yahudawa suna da damar tabbatar da sauke makamai idan an sayar musu da su.
Nan da nan Shertok ya buga wa Ben-Gurion ta wayar tarho, shin zai iya gaya wa Gromyko cewa Yahudawa suna ɗaukar nauyin sauke kaya? An sami amsa mai kyau.
A al'adance shugabannin Czechoslovakia suna tausayawa Yahudawan Palasdinawa. Shugaban kasar na farko, Tomas Masaryk, ya goyi bayan yahudawan sahyoniya sosai. Yace:
"Ba za a yi tsammanin jihohi su kasance kamar maza ba."
Amma Tomas Masaryk da kansa ya yi ƙoƙari ya nuna hali mara kyau. Ɗansa Jan Masaryk, ya zama ministan harkokin waje a Prague bayan yaƙin. Ya taimaka wajen tura Yahudawa 'yan gudun hijira zuwa Falasdinu. Maris 10, 1948 Masaryk ya mutu a karkashin yanayi mai ban mamaki - ya fadi daga taga na ɗakin hidima kuma ya mutu.
Sigar hukuma ita ce kashe kansa, rikice-rikice na tunani da rashin iya jure matsalolin mutum.
A cikin Czechoslovakia kanta da kuma yammacin kasar sun ce jami'an tsaron Tarayyar Soviet ne suka jefar da ministan ta taga, wadanda suka kasance kamar shugabanni a Prague kuma sun sanya 'yan siyasar Czechoslovakia a karkashin iko ...
Masaryk Jr. ya yi ƙoƙari da gaske don samun haɗin gwiwa tare da Moscow. Amma ya tsoma baki tare da 'yan gurguzu na Czechoslovak, wadanda suka karbi mulki a kasar. Sallamar sa kawai ke da wuya saboda martabar duniya da babban sunansa. Mahaifinsa Tomas Masaryk, wanda ya kafa jamhuriyar Czechoslovak, har ma yana daya daga cikin masu neman lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel.
Bayan 'yantar da kasar daga hannun sojojin Jamus, tsoffin shugabannin sun koma Czechoslovakia - sabanin sauran kasashen gabashin Turai: Shugaba Eduard Benes da ministan harkokin waje Jan Masaryk.
Benes da Masaryk sun yi nasara tare da duka kasashen yamma da Tarayyar Soviet. An kafa gwamnatin hadin gwiwa a Prague, karkashin jagorancin dan gurguzu Gottwald. Da alama dimokuradiyya mai yawan jam'iyyu na iya kasancewa a bangaren Kremlin. Amma wannan bai daɗe ba.
Gwamnatin Czechoslovakia ta yanke shawarar shiga cikin Shirin Marshall wanda Amurkawa suka gabatar don sake gina Turai. Amma Stalin ya bayyana wa Masaryk cewa idan Czechs suna daraja abokantaka da Tarayyar Soviet, to su yi watsi da Shirin Marshall. Prague ya yi biyayya.
Stalin baya buƙatar Benes ko Masaryk. Ban da haka, Jam'iyyar Kwaminisanci a Czechoslovakia tana rasa goyon baya. A Moscow an yanke shawarar gyara halin da ake ciki.
Damar ta gabatar da kanta.
Ministocin da ba 'yan gurguzu ba sun bukaci a tattauna ayyukan ma'aikatar harkokin cikin gida musamman ma ma'aikatar tsaron jihar, wadda 'yan gurguzu da masu ba da shawara daga Moscow ke iko da su.
‘Yan gurguzu ba su so su ba kowa rahoton ayyukan hukumomin tsaron jihar. Bayan haka, a ranar 20 ga Fabrairu, 1948, ministocin da ba na gurguzu ba suka yi murabus. Sun yi imanin cewa Gottwald - kamar yadda aka saba a cikin ƙasa mai mulkin demokraɗiyya - za a tilasta masa yin sabon zaɓe. butulci!
'Yan gurguzu sun mamaye magoya bayansu kan tituna suka fara kafa mayakan ma'aikata. Gottwald ya yanke shawarar kafa gwamnatin gurguzu zalla.
Shugaba Benes ya yi turjiya. Gottwald ya yi barazanar tayar da mayakan ma'aikata kuma ya gayyaci tankunan Soviet. A ranar 27 ga Fabrairu, Benes ya mika wuya. Duk wani iko a kasar ya koma hannun 'yan gurguzu. Juyin mulki ne.
A ranar 10 ga Maris, an tsinci gawar ministan harkokin wajen kasar Jan Masaryk a karkashin tagogin gidansa.
Tarayyar Soviet ta ci Czechoslovakia, amma an ba ta yakin cacar baki da ta ke so ta yi rashin nasara, duk da sadaukarwar da aka yi a wannan yakin.
Juyin mulkin da aka yi a Prague ya haifar da fargabar cewa wani abu makamancin haka zai faru a wasu kasashe. Ga shugaban Amurka Truman, wannan misali ne na ci gaban gurguzu a duniya. Bayan watanni biyu, wato a watan Afrilun 1948, kasashen Turai suka hade kan yarjejeniyar Brussels, kawancen tsaro da nufin yin tir da yunkurin kifar da gwamnatocin demokradiyya.
Martanin abubuwan da suka faru a Prague shine samar da kungiyar tsaro ta NATO a matsayin wata kungiyar soji mai karfi, da karuwar kudaden soji da Amurka ke kashewa, da kuma sake dawo da Jamus ta Yamma. Duk wannan ya tilasta wa Tarayyar Soviet daukar matakan ramuwar gayya, wanda ya dora nauyi mara nauyi kan tattalin arzikin gurguzu...
Czechoslovakia bisa ga al'ada ta sayar da makamai ga waɗanda aka haramta musu, saboda dalilai na siyasa, don canja wurin makaman Soviet kai tsaye.
Tun 1947, Czechoslovakia ya ba wa 'yan adawar Girka makamai. Bayan yakin duniya na biyu, yakin basasa ya barke a kasar Girka. Stalin ya goyi bayan 'yan jam'iyyar Girka da fatan za su haifar da yanayi na juyin juya hali a kasar kuma jam'iyyar gurguzu ta karbi mulki. Har ma ya tattauna yiwuwar amincewa da Gwamnatin Demokaradiyya ta wucin gadi ta Girka, wadda 'yan bangaranci suka kafa, karkashin jagorancin Janar Markos Vafiadis. Amma, an yi sa’a, ban kuskura in yi wannan ba...
Bayan 'yan shekaru bayan abubuwan da suka faru, a cikin Disamba 1958, Prague ya tambayi Moscow don shawara: 'yan jam'iyyar Cuban da Fidel Castro ya jagoranta ba a san su ba suna neman sayar da su makamai ta hannun wani kamfani na Costa Rica.
An ba da izini: duk da haka, kawai an sayar da ragowar makaman Jamus da aka kama da abin da Czechs suka yi da kansu.
Shekara guda bayan haka, a watan Satumba na 59, Poland ta sanar da Moscow cewa sababbin hukumomin Cuba, ta hannun jakadan Poland a Switzerland, suna neman sayar musu da wasu manyan makamai. Don yin wannan, a shirye suke su yi amfani da kamfanin Austrian da suke sarrafawa.
Ma'aikatar Harkokin Waje da sashen kasa da kasa na kwamitin tsakiya na CPSU sun yi adawa da shi: wanene wannan Fidel Castro kuma me ya sa Amurkawa suka fusata saboda shi? Amma Khrushchev ya ba da umarnin a aika da makaman. Ya yi kamar yana jin cewa nasarar da 'yan jam'iyyar suka samu a Cuba ta bude masa sabbin damammaki...
Sabon Ministan Harkokin Wajen Czechoslovakia, Vlado Clementis, ya kasance mai goyon bayan Isra'ila. Shugaban sashen kasa da kasa da sakataren kwamitin tsakiya na jam'iyyar Kwaminis ta Czechoslovakia Bedřich Geminder, wanda a baya ya zauna a Moscow kuma ya jagoranci sashen yada labarai a kwamitin, da Bedřich Raitsin, ne ke kula da kayayyakin soja zuwa Falasdinu. wani ɗan ƙaura a Moscow kuma ya yi aiki a ƙungiyar Czechoslovak na Janar Svoboda. Da farko Raitsin ya shugabanci sashen hana leken asiri na Janar Staff, sannan aka nada shi mataimakin ministan tsaron kasa.
A 1952, dukan uku za su zama wadanda ke fama da anti-Semitic "Slansky al'amarin" (Vlado Clementis ba Bayahude ba, an "diluted").
Daya daga cikin filayen saukar jiragen sama na Czechoslovakia an ware shi ne don aika makamai da kayan aiki ga Isra'ilawa. Ta hanyar Czechoslovakia, Isra'ila ta karbi bindigogi da turmi, da kuma Jamus Messerschmitt mayakan. Wadannan makamai ne akasari Jamusawa da aka kama, wadanda suka kawar da tambayar ko wanene ya baiwa Yahudawan Falasdinu makamai.
Wakilin sojan Amurka a Labanon, Manjo Stephen Meade, ya ruwaito wa Washington cewa wasu jirage na sauka da daddare a wani karamin filin jirgin sama a kwarin Bekaa. Jami’in hulda da jama’a na Amurka ya gano cewa jiragen na isar da makamai ne ga rundunonin sojan yahudawa a kasar Falasdinu.
Wakilin sojan Amurka da ke Prague ya sanar da manyansa cewa sojojin Czechoslovak, tare da amincewar gwamnatin Soviet, suna daukar masu sa kai ga kasar Yahudawa.
Daraktan CIA Admiral Hillenkoiter ya ba wa Shugaba Truman rahoto cewa ana kai makamai zuwa Gabas ta Tsakiya ba bisa ka'ida ba daga Czechoslovakia - da kuma jiragen Amurka.
Sakataren harkokin wajen Amurka Marshall ya sanar da jakadan Amurka a Prague cewa ya yi niyyar bayyana wata zanga-zanga ta hukuma ga hukumomin Czechoslovak. Jakadan cikin shakku ya amsa wa ubangidansa cewa zanga-zangar ba za ta kai ko ina ba. Prague yana buƙatar kuɗi sosai, kuma sayar da makamai yana kawo kuɗi mai kyau ga Czechs.
Tsofaffin matukan jirgi na soja da na yakin duniya na biyu sun tashi a kan hanyar Czechoslovakia-Palestine. Yawancin Amurkawa ne. Sannan suka bayyana abin da ya sanya su kasada rayukansu:
P “Mun yi tafiyar kilomita dubu biyu da rabi, kuma man da ke cikin tankunan ya kai dubu biyu. An rataye wani karin tanki, wanda ya sanya motar da aka yi lodin nauyi ta yi nauyi sosai. Kun tashi, kun san abu ɗaya tabbas - za ku iya sauka kawai inda kuke tashi. Idan ka sauka a Girka, za su kwace jirgin da kaya. Idan ka zauna a kowace ƙasa ta Larabawa, za su kashe ka kawai. Amma sa’ad da ka sauka a Isra’ila, mutane da ba sa sa tufafi da marasa aski suna tarbe ka, nan da nan suka fara sauke jirgin. Ba su da makamai, amma suna buƙatar su don tsira. Da dare a cikin otal za ku tuna su wane ne waɗannan mutanen da ba su da kyau suka yi kama da su - Yahudawa da aka aika zuwa sansanonin taro. Amma waɗannan ba za su yarda a kashe kansu ba. Suna buƙatar taimako. Don haka, da safe kun shirya sake tashi sama, kodayake kun fahimci cewa kowane jirgin zai iya zama na ƙarshe. "
Ofishin jakadancin Amurka da ke Czechoslovakia ya yi barazanar soke takardar shaidar zama dan Amurka daga wadanda ke da hannu wajen jigilar makamai zuwa Falasdinu.
Sun keta dokar da aka yi a shekara ta 1940 da ta haramta wa ’yan ƙasar Amurka yin aikin soja na ƙasashen waje sai dai idan “dokokin Amurka suka ba su izini.” Rashin keta dokar yana da tarar dala dubu biyu ko kuma daurin shekaru uku a gidan yari. A ranar 7 ga Agusta, 1947, Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka ta fitar da wata da'awa da ke nuna cewa 'yan Amurkan da suka shiga aikin soja na wata kasa "sun rasa zama dan kasar Amurka har tsawon lokacin da suke yi" kuma an soke fasfo dinsu.
Wakilin sojan Amurka a Prague ya ba da shawarar cewa ma'aikatar tsaron ta gargadi ma'aikatan wadannan jiragen da cewa idan jirgin da ma'aikatan ba su koma kasarsu nan take ba, mayakan da ke shiga tsakani za su harbe su. An ƙi wannan shawara a Washington.
Daraktan CIA ya ba da rahoto ga Shugaba Truman cewa jigilar makamai daga Czechoslovakia ya karu sosai: "Czechoslovakia ta zama babban tushe na ayyuka ga wata babbar kungiya ta karkashin kasa da ke yin jigilar kayan yaki a boye zuwa Falasdinu."
Gwamnatin Amurka ta aika zanga-zangar ga gwamnatin Czechoslovakia tare da sanar da Majalisar Dinkin Duniya game da jigilar makamai ba bisa ka'ida ba zuwa Gabas ta Tsakiya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce dole ne Amurkawa da ke wannan sana'a ta haramtacciyar hanya su mika fasfo dinsu na Amurka.
Gwamnatin Czechoslovak ta amsa cewa duk Amurkawa da aka ambata a cikin bayanin sun daɗe da barin ƙasar. Sai dai cikin hanzarin leken asirin sojan Amurka ya gano cewa yanzu haka ana mika makaman ne daga wani karamin filin jirgin sama kusa da Bratislava. A wannan filin jirgin sama, malaman Soviet da Czechoslovak sun koya wa Isra’ilawa yadda ake tashi. A hanyar dawowa daga Falasdinu, matukan jirgin sun kama lemu ga yaran Czechoslovak.
Sojojin Isra'ila sun sayi tsoffin mayakan Spitfire na Burtaniya tare da kama mayaka na Me-109 na Jamus a kan rahusa. A yankin Brno aka wargaza su gunduwa, aka aika zuwa Isra'ila.
Matukan jirgin sa kai sun zo Czechoslovakia ba bisa ka'ida ba. A filin jirgin sama na Ceske Budejovice, sun saba da jiragen da za a tuƙi kuma suka tafi Isra'ila.
Ba wai kawai matukan jirgin Isra'ila na gaba ne aka horar da su a yankin Czechoslovakia ba. A can, a cikin Ceske Budejovice, an horar da ma'aikatan tanki da ma'aikatan agaji. Sojoji dubu daya da rabi na Sojojin Isra'ila sun sami horo a Olomouc, wasu dubu biyu kuma a Mikulov. Sun kafa wata runduna wadda asalinta ake kira “Brigade mai suna. Gottwald," an tura brigade zuwa Falasdinu ta Italiya. An horar da ma'aikatan lafiya a Wielké Strebne. Ma'aikatan rediyo da masu aikin tarho - a cikin Liberec. Electromechanics - a cikin Pardubice. Malaman Soviet sun ba da laccoci kan batutuwan siyasa ga matasan Isra'ila.
Sayen kayan aikin soji a Czechoslovakia an yi shi ne, musamman, ta hannun Sajan na baya-bayan nan kuma kwamandan runduna ta bindigu a cikin sojojin Burtaniya, Isra'ila Tal, janar na gaba kuma kwamandan sojojin da ke yaki na sojojin tsaron Isra'ila.
Shi ma kwamandan sojojin sama na gaba, Janar Mordechai Hod, ya yi karatun tukin jirgin sama a Czechoslovakia. Kakansa ya taba barin Rasha zuwa Falasdinu. A lokacin yakin kwanaki shida, matukansa sun lalata jiragen kasar Masar a daidai filin jiragen sama.
"Wa ya sani," in ji Golda Meir, "da za mu tsira idan ba don makamai da alburusai da muka iya saya a Czechoslovakia da kuma safarar su ta Yugoslavia da sauran ƙasashen Balkan a cikin waɗannan kwanaki masu duhu na barkewar yaƙin, har sai yanayi ya canza a watan Yuni na arba'in da takwas na shekara?
A cikin makonni shida na farkon yakin, mun dogara kacokan kan harsashi, bindigu da harsasai da Haganah ta samu saye daga Gabashin Turai - yayin da ita ma Amurka ta ayyana takunkumin hana shigo da makamai a Gabas ta Tsakiya...
Ko da yake Tarayyar Soviet daga baya ta juya mana da ƙarfi, amincewar Soviet ga Isra'ila yana da matuƙar mahimmanci a gare mu. Hakan na nufin cewa a karon farko tun bayan yakin duniya na biyu, manyan kasashen biyu sun cimma matsaya kan batun tallafa wa kasar Yahudawa, kuma ko da yake muna cikin hatsarin mutuwa, amma mun san cewa ba mu kadai ba ne.
Daga wannan sani – kuma daga larura mai tsanani – mun zana cewa, idan ba abin duniya ba, to karfin halin kirki wanda ya kai mu ga nasara”.
Makaman daga Czechoslovakia sun isa kan lokaci. A ranar 29 ga Maris, 1948, Yahudawan Falasdinawa suka kwashe kayansu tare da hada mayakan Messerschmitt Bf-109 na farko da aka kama guda hudu.
A wannan rana, wani rukunin sojojin Masar, da suka hada da tankokin yaki, yana da tazarar kilomita kadan daga Tel Aviv. Suka fara magana a kwashe garin. Idan aka rasa Tel Aviv, da an rasa lamarin. Ben-Gurion ba shi da sojojin da za su iya rufe birnin. Ya aika da duk abin da yake da shi - wadannan jirage guda hudu. Daya dawo daga yakin. Amma da suka ga Yahudawa suna da jirgin sama, sai Masarawa suka tsaya. Ba su kuskura su kwace birnin ba, wanda ya kasance babu tsaro.
Czechoslovakia ta baiwa Yahudawan Palasdinawa makamai da harsasai. Kuma halin sojojin Yahudawa ya yi yawa. Sun san za su iya yin nasara ko kuma su mutu. Basu da inda zasu ja da baya ko gudu.
Bayan sun sami makamai, tsarin sojan yahudawa sun fatattaki Larabawa. Dakarun 'yantar da Larabawa, wadanda aka kirkira ta hanyar kokarin babban Mufti, sun sha kashi a hannun rundunonin kare kai na yahudawa, sun mamaye manyan biranen Haifa da Jaffa.
Kasashen Yamma sun shirya wani daftarin bayani a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya kan yadda ake shigar da makamai ta ruwa da kasa cikin Falasdinu. Bayanin ya yi nuni ne ga Yahudawa da shige da ficen Yahudawa.
Wakilin Soviet Gromyko, wanda ya kasa tuntuɓar Moscow, nan da nan ya nuna rashin amincewa. An nemi izini bayan gaskiyar. Molotov ta wayar tarho cewa Ofishin Jakadancin ya amince da layinsa.
Amma a Moscow sun tabbatar da cewa an kiyaye kayan ado.
Bayan ƙirƙirar Isra'ila, a ranar 22 ga Mayu, 1948, Ministan Harkokin Waje Shertok ya yi wa wakilin Isra'ila na musamman a Amurka, Iliya Epstein ta wayar tarho cewa: tambayi Ma'aikatar Harkokin Wajen ko za su iya aika da jiragen yaki da bama-bamai cikin gaggawa zuwa jiragen yaki, jiragen yaki da tankokin yaki zuwa Isra'ila?
Amsar Amirka, ba shakka, ba ta da kyau.
Shertok ya umurci wakilinsa:
"Har ila yau, nan da nan tuntuɓi ofishin jakadancin Soviet tare da buƙatar tuntuɓar Moscow cikin gaggawa game da irin wannan taimako."
A Moscow, Ma'aikatar Harkokin Waje ta Gabas ta Tsakiya ta kasance karkashin jagorancin Ivan Nikolaevich Bakulin. Ya kasance wani jami'in diplomasiyya na Molotov. An kai shi Kwamitin Kula da Harkokin Waje na Jama'a a cikin '39; a lokacin yakin ya kasance shugaban sashen ma'aikata na NKID, sannan ya bar jakada a Afghanistan.
A ranar 5 ga Yuni, Bakulin, yana bin layin jam'iyyar, ya ba da rahoto ga mai kula da shi, Mataimakin Ministan Valerian Zorin:
"A dangane da saƙon Kwamared Gromyko game da buƙatun wakilan gwamnatin Isra'ila na ba da taimako ga gwamnatin Isra'ila, zan yi la'akari da yiwuwar:
1. Ka bayyana wa Czechs da Yugoslavs, cikin amincewa ta hannun jakadunmu a Prague da Belgrade, game da wajibcin taimaka wa wakilan gwamnatin Isra'ila a cikin sayan da aika manyan bindigogi da jiragen sama zuwa Falasdinu, la'akari da cewa. duk da matakin da komitin sulhu ya dauka na hana shigo da makamai zuwa kasashen larabawa, kasashen na da damar samun makaman da ake bukata daga rumbun adana kayayyakin tarihi da sansanonin Birtaniya a Transjordan, Iraki da Masar.
2. Hana ba da izini ga wakilan gwamnatin Isra'ila daga Czechoslovakia don tafiya zuwa USSR don manufar yin shawarwari game da sayen jirgin sama daga USSR, tun da irin wannan tattaunawar za a iya gudanar da shi ta hanyar aikin Isra'ila, wanda aka amince da kungiyar. da gwamnatin Soviet."
Zorin ya gyara ma'aikacin da ba shi da diplomasiyya:
“Ba za mu iya yin sakaci ba. Bayan haka, mun kada kuri'a don tsagaita bude wuta a Falasdinu. Mu guji daukar matakan da za a iya amfani da su a kanmu."
Ana ci gaba da samar da makamai, amma a asirce, ta hannun wasu bangarori na uku, ta yadda ba za a iya zargin Tarayyar Soviet da keta hukunce-hukuncen Majalisar Dinkin Duniya ba.
 
Sojojin Masar sun kai wa Isra'ila hari
Jami'an diflomasiyyar Amurka a birnin Kudus, inda ofishin jakadancin yake, sun ga cewa nan ba da dadewa ba za a barke yaki. Amurkawa sun sayi injinan lantarki tare da tara man fetur da ruwan sha.
A cikin watan Maris ne 'yan ta'addar Larabawa suka kwace motar wani jami'in diflomasiyyar Amurka. Amma wani mai fassara Balarabe da ke tare da jami’in diflomasiyyar ya shawo kan masu garkuwa da su su sake su. Balaraben direban motar karamin jakadan shi ma ya zama dan ta'adda. Ya cika wata mota da bama-bamai sannan ya shiga harabar hedkwatar hukumar Yahudawa dauke da tutar Amurka. Direban ya gudu, motar ta fashe, inda mutane da dama suka mutu.
Bayan 'yan kwanaki, wasu da ba a san ko su waye ba sun yi garkuwa da babban jami'in boye bayanan sirri na ofishin jakadancin Amurka, George Paro. An yi masa tambayoyi na kwanaki, yana neman ya gaya masa duk abin da ya sani game da shirye-shiryen fashewar. Sannan aka kai shi ofishin ‘yan sanda.
Wannan labarin bai inganta halayen Yahudawan Falasdinawa ba game da diflomasiyyar Amurka.
Shugaba Truman ya kosa da zagon kasa ga manufofinsa na Gabas ta Tsakiya. Ya tsige jami'in da ke kula da harkokin Falasdinu a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, sannan ya nada wani mai goyon bayan sahyoniyawan a madadinsa.
A ranar 12 ga watan Mayu, yayin da ya rage kwanaki biyu kacal a kawo karshen wa'adin mulkin Birtaniya a Falasdinu, Truman ya yi ganawarsa ta karshe a fadar White House.
Mai ba shi shawara, Clark Clifford, ya bayyana aniyar shugaban kasar na amincewa da kasar Yahudawa da zarar an shelanta kasar. Kamar yadda Clifford ke magana, Sakataren Gwamnatin Jihar Marshall fuskarsa ta zama shuɗi.
Da yake kallon shugaban, Marshall ya ce:
"Idan kuka yi haka, to a zaben Nuwamba zan kada ku."
Truman bai taba jin irin wannan abu a Fadar White House ba. Zai iya canza jami’ai a ma’aikatar harkokin wajen Amurka yadda ya ga dama, amma yin rigima a jajibirin zabe da daya daga cikin manyan mutane a kasar zai zama bala’i.
Truman ya ce zai yi tunani a kai kuma ya ce kowa ya bar shi shi kaɗai. A haƙiƙa, shugaban ya yanke shawara - ko da irin haɗarin da 'yan adawar Marshall ke da shi, ba zai ƙyale abokan hamayyarsa na jam'iyyar Republican a jajibirin zaben su nuna shi a matsayin ɗan iska mai hana Yahudawan Falasɗinawa kafa ƙasarsu ba.
Sakataren Gwamnati Marshall yayi duk abin da zai iya. Washegari, sha uku ga watan Mayu, ya gabatar wa shugaban kasa babban rahoto game da halin da Falasdinu ke ciki tare da kammalasa: “Yahudawa ba za su iya rayuwa ba har tsawon wani lokaci da kasashen Larabawa maƙiya suka kewaye su.”
Marshall yayi gargadi da kakkausar murya ga ministan harkokin wajen Isra'ila Shertok cewa idan sojojin Larabawa suka kai wa kasar yahudawa hari, to bai kamata Amurka ta dogara ga taimako ba. Ya shawarci yahudawan Palasdinawa da kada su yi gaggawar shelanta kasarsu, don kada su kai ga halaka.
Da ya koma Tel Aviv, Shertok ya isar wa Ben-Gurion kalaman sakataren harkokin wajen Amurka kuma cikin jinkirin ya lura cewa, watakila a irin wannan yanayi, ya kamata a jinkirta shelanta kasar Yahudawa.
Amma Ben-Gurion ya gaskata cewa Yahudawa sun yi shekaru dubu biyu suna jiran wannan lokacin—babu wanda zai iya zarge su don rashin haƙuri. Amma yanzu wauta ce don bata lokaci.
A ranar Juma'a, sha huɗu ga Mayu, 1948, da ƙarfe huɗu na yamma, an sanar da ƙasar Isra'ila a ginin gidan kayan tarihi da ke Rothschild Boulevard a Tel Aviv.
Ben-Gurion ya karanta sanarwar 'yancin kai, wanda ya ce:
“An kore su da karfi daga ƙasarsu, Yahudawan sun ci gaba da kasancewa da aminci a gare ta... Cike da sanin wannan alaƙar tarihi, Yahudawa daga tsara zuwa tsara sun yi ƙoƙarin sake kafa kansu a ƙasarsu ta dā. Shekarun baya-bayan nan an yi alama da komawa ƙasarsu ta asali. Wadannan mutane sun zama masu kare ta, tare da aikinsu sai hamada ta yi fure, suka farfado da harshen tsoho, suka gina birane da garuruwa, suka samar da al'umma masu tasowa mai karfi ... A kan haka, mu, wakilan jama'ar Yahudawa, a ranar warewa. na Dokar Biritaniya, bisa ga hakkinmu na dabi'a da na tarihi da kuma bisa kudurin Majalisar Dinkin Duniya, muna shelar kafa kasar Yahudawa - kasar Isra'ila..."
Nan take Ben-Gurion ya yi jawabi ga Larabawa Falasdinawa da kasashen Larabawa:
"Muna kira ga 'ya'yan Larabawa mazauna kasar Isra'ila da su wanzar da zaman lafiya da kuma shiga cikin ginin kasa bisa cikakken daidaiton jama'a ... Mika hannun zaman lafiya ga dukkan jihohin da ke makwabtaka da jama'arsu. muna kira gare su da su ba da hadin kai da Yahudawa...
Mambobin majalisar kasa sun rattaba hannu kan sanarwar 'yancin kai kuma suka rera taken kasa, HaTikvah:
Har wutar da ke cikin zuciya ta mutu
Na mu yahudawa mai tawaye,
Za mu ci gaba zuwa Gabas,
Yana kallon Sihiyona.
Kada mu manta da begenmu,
Abin da muke ɗauka a cikin kanmu tsawon shekaru dubu biyu.
Za mu sake zama mutane masu 'yanci
A kasar mu,
A ƙasar Sihiyona, Urushalima.
Dukkanin aikin ya ɗauki mintuna goma sha biyar.
Idan aka waiwaya baya, ba za a iya cewa, da tarihin Gabas ta Tsakiya ya canza ba, da a ce kasashen Larabawa da ke makwabtaka da juna ba su yi gaggawar yanke shawarar shake kasar Yahudawa ba. Yaƙe-yaƙe nawa ne da waɗanda abin ya shafa da za a iya gujewa idan sarakunan Larabawa sun nuna rashin son kai, cikin natsuwa suka gaishe da bayyanar Isra’ila, wadda ba ta yi musu barazana ta kowace hanya ba, kuma ta bar Falasɗinawan Larabawa su ƙirƙira ƙasarsu.
Amma a cikin karni na ashirin, sarakunan Larabawa sun amsa "a'a" ga duk shawarwari - kuma sun yi abin da zai cutar da su.
Idan da ba su yi adawa da sanarwar Lord Balfour ba a cikin 1919, da ƙananan Yahudawa na Falasdinu sun sami 'yancin kai kaɗan ne kawai. Dole ne Yahudawa su gamsu da kasancewa ƴan tsiraru a cikin ƙasar Larabawa, kamar Kiristocin Maronite a Lebanon.
Idan kafin yakin duniya na biyu, Larabawa sun amince da shawarar Birtaniya na samar da wata karamar kasar Yahudawa da kuma babbar Larabawa a Falasdinu, Isra'ila, da ta sami 'yan kilomita murabba'i, da ya kasance ba a ganuwa gaba daya.
A shekara ta 1947, Yahudawan Falasdinu sun zabi tsakanin hakikanin yiwuwar samar da kasa a kan karamin yanki da kuma ci gaba da gwagwarmayar rashin fata ga dukkanin Falasdinu. Tattaunawar ba ta daɗe ba, kuma Isra'ila ta bayyana a taswirar siyasa. Mutane masu hankali, waɗanda ba sa son tsatsauran ra'ayi, ba za su iya yin wani zaɓi ba.
Larabawan Falasdinu, sun zabi tsakanin damar da za su samar da kasarsu a kan yankin da Majalisar Dinkin Duniya ta ba su, da kuma gwagwarmayar mamaye Palastinu baki daya, suka zabi na karshen.
Abin da Falasdinawa suka yi na tsawon shekaru masu yawa, wanda suka lalata rayuka da dama - nasu da na wasu - ka iya bayyana kasar Falasdinu a watan Mayun 1948. Kuma ba Yahudawa ba ne suka hana su; sabuwar haihuwa Isra'ila ba ta da'awar karin fili ko murabba'in mita daya wuce abin da Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana. Sai dai kawai kasashen Larabawa ba su kyale larabawan Palasdinawa su kirkiro kasarsu ba. Ba a ma tattauna wannan ba, ba a yi wani abu da aka yi na shelanta kasar Larabawa ba. Ta haka ne bala'in Gabas ta Tsakiya ya fara.
Sa'o'i kadan bayan bayyanar Isra'ila, ministan harkokin wajen Masar ya sanar da shugaban kwamitin sulhu na MDD cewa sojojin Masar sun tsallaka kan iyakokin kasar Falasdinu domin dawo da zaman lafiya a can. A safiyar ranar Asabar ne jiragen saman Larabawa suka yi ruwan bama-bamai a tashar wutar lantarki da tashar jiragen sama na Tel Aviv. An kashe fararen hula arba'in da hudu.
Sojojin Larabawa, suna tsammanin samun nasara cikin sauki, sun shiga cikin turjiya mai tsanani. An yi wa sojojin Masar kawanya a gaban kudanci a yankin Falluja. Tsawon wata daya da rabi, Masarawa ba su iya tserewa kewaye da su ba. Nan da nan jami'an Masar suka fara neman masu laifin, kuma suka yanke shawarar cewa an ci amanar su: an tura su zuwa yaƙi da makaman da ba za a iya amfani da su ba kuma ba a ba su isassun harsasai ba.
Shugaban kasar mai jiran gado Gamal Abd-al Nasser ya yi yaki a matsayin wani bangare na sojojin Masar.
"Na tuna kwanakin da na yi a cikin ramuka," Nasser ya rubuta daga baya. "Na yi tunani sau da yawa: Anan muna zaune a cikin wannan rami na ƙasa, makiya sun kewaye mu." Yadda suka yaudare mu, suka ja mu cikin yakin da ba mu shirya ba! Yaya masu buri, masu kashe kuɗi da masu ban sha'awa suna wasa da makomarmu! Saboda su ne muke kwance a nan, ba mu da makami, a cikin wuta.
Mun yi yaƙi a Falasdinu, amma rayukanmu suna Masar. Abin da ke faruwa yanzu a Falasdinu ƙaramin kwafin abin da ke faruwa ne a Masar. Ƙasarmu ta haihuwa tana fuskantar irin wahalhalun da maƙiyanta suka lalace. Haka kuma an yaudare ta aka tilasta mata fada ba tare da wani shiri ba”.
Su wane ne wadannan makiya masu ban mamaki da suka tura sojojin Masar zuwa Palastinu ya zama abin asiri...
Yayin da sojojin yahudawa suka fatattaki ci gaban sojojin Masar, Shertok, ya nada ministan harkokin wajen Isra'ila, a madadin gwamnatin wucin gadi a ranar 15 ga Mayu ya aika da sakon wayar tarho ga ministan harkokin wajen Soviet Molotov:
“Ina da farin cikin sanar da ku, kuma ina rokon ku da ku sanar da gwamnatinku cewa Majalisar Dokokin Yahudu ta Yahudu, da ta kunshi wakilan zababbun wakilan kungiyoyin Yahudawa na Falasdinu, ta yi taro a jiya, 14 ga watan Mayu, bayan karshen mulkin Birtaniya. Wa'adin kuma bisa kudurin Majalisar Dinkin Duniya na ranar 29 ga Nuwamba, 1947, ya shelanta kafa kasar Yahudawa mai cin gashin kanta a Falasdinu, wadda za a kira kasar Isra'ila...
Majalisar kasa ta yi kira ga Larabawa mazauna kasar Isra'ila da su koma kan turbar zaman lafiya tare da taka rawa wajen ci gabanta ta hanyar samun cikakkiyar 'yan kasa da kuma wakilcin da ya dace a cikin hukumominta na wucin gadi da na dindindin. Majalisar ta kuma bayar da shawarar samar da zaman lafiya ga daukacin jihohin da ke makwabtaka da jama’arsu...
A madadin gwamnatin wucin gadi ta Isra'ila, ina neman amincewar kasar Isra'ila a hukumance da gwamnatinta na wucin gadi daga gwamnatin Tarayyar Soviet Socialist Republics ...
Ina amfani da wannan dama wajen bayyana jin dadin yahudawan Palastinu da kuma fahimtar al'ummar Palastinu, wadanda yahudawa a duk fadin duniya suke da ita, saboda irin gagarumin matsayin da tawagar USSR ta dauka a Majalisar Dinkin Duniya domin nuna goyon baya ga samar da 'yantacciyar kasa. Kasar Yahudawa a Falasdinu; domin ta ci gaba da inganta wannan ra'ayi, duk da matsalolin; don nuna juyayi na gaske game da wahalar Yahudawa a Turai a hannun masu azabtar da Nazi da kuma goyon bayanta ga ka'idar cewa Yahudawan Palastinu al'umma ce da ta cancanci 'yancin kai da 'yancin kai."
Stalin ne ya yanke shawarar amincewa da kasar Yahudawa. A ranar 18 ga Mayu, Molotov ya amsa wa Shertok da telegram:
"Ina sanar da ku cewa gwamnatin Tarayyar Soviet Socialist Jamhuriyar ta yanke shawarar amincewa da kasar Isra'ila da gwamnatin wucin gadi a hukumance ...."
Amurka ce ta fara amincewa da Isra'ila, kamar yadda shugaba Truman ya yanke shawara. Wannan ya faru a zahiri minti goma bayan ayyana daular Yahudawa. Da tsakar dare ne a Washington. Amma Amurkawa sun amince da Isra'ila "de facto," wanda ke nuna ƙarancin dangantakar diflomasiya. "De jure" Amurka ta amince da Isra'ila ne kawai a watan Janairu talatin da ɗaya na arba'in da tara. Amurkawa dai na jiran zaben ne saboda hukumar leken asiri ta CIA ta yi hasashen samun nasara ga bangaren hagu da kuma zuwan gwamnatin mai goyon bayan Tarayyar Soviet.
Amincewar kasar yahudawa cikin gaggawa ya yi tsada ga jami'an diflomasiyyar Amurka. Bayan 'yan kwanaki, wasu mahara da ba a san ko su wanene ba sun harbe wani mai gadin ofishin jakadancin da kuma wani ma'aikacin gidan rediyo a hafsan sojojin ruwa. A ranar 20 ga Mayu, wani maharbi ya harbi karamin jakada da mataimakinsa, amma bai samu ba. Mintuna goma kacal bayan haka, wani maharbi ya harbe babban jami'in ofishin jakadancin Thomas Wasson a titin bayan ginin ofishin jakadancin.
Wasson yana dawowa ne daga taron Hukumar Kula da Makamai ta Majalisar Dinkin Duniya. Yana sanye da rigar rigar harsashi, amma harsashin ya buge kafadarsa ya cire rigar harsashi a kirjinsa. An kai shi asibiti, inda ya rasu washegari.
Halin da hukumomin Amurka ke nunawa Yahudawan Falasdinu bai inganta ba.
"Bayyanawar Turawa a Falasdinu," Mukaddashin Sakataren Harkokin Wajen Amurka Robert Lovett ya rubuta wa Sakataren Tsaro Forrestal, "ya ba Tarayyar Soviet dama ta musamman don kutsawa cikin wannan yanki mai mahimmanci. Dole ne a umurci sojojin mu na soja a Isra'ila musamman don saka idanu ayyukan Soviet; dole ne su kuma san dabarun Soviet a kowane daki-daki. "
An yi wa sojojin Amurka kariya a Isra'ila. An gargadi ma’aikacin jirgin, Kanar Archibald, wanda ke da nasa jirgin, cewa idan jirgin ya kauce hanya, za a bude wuta. Isra’ilawa ba sa wasa: a cikin Maris 1949, an harba jirgin Archibald. Sai da ya sauka ya sauka.
Jami’an sojan Amurka, jami’an leken asiri a sana’a, sun koka ga ma’aikatarsu:
“Amurka ta samu bayanai kan yadda ake tafiyar da runduna ta kusan dukkan kasashe ban da Isra’ila, Tarayyar Soviet da kuma tauraron dan adam da dama.
Isra'ila ta ƙi mu ko da ƙaramin sabis ɗin kamar neman bayar da bayanai game da alamomin, alamomin tsarin sojojinta, ko cikakkun bayanai game da wuraren manyan rundunan sojan."
An bukaci jami'an diflomasiyyar Amurka da jami'an leken asiri su ba da bayanai game da kutsawar sojojin Soviet cikin Falasdinu. Nan da nan bayan shelanta Isra’ila, ma’aikatar harkokin wajen Amurka ta samu labarin cewa tsofaffin sojoji da hafsoshin sojojin Tarayyar Soviet dubu takwas ne suka isa don taimakawa Yahudawa.
Babban jami'in jakadancin Amurka a Kudus, Thomas Wasson, wanda aka dorawa alhakin tabbatar da adadin, ya ce wa Washington: "Waɗannan jita-jita ne, zance, maganganun banza."
Tarayyar Soviet ita ce ta farko da ta amince da ƙasar Yahudawa gaba ɗaya, "de jure," don haka an gaishe da jakadan Soviet a Isra'ila da girmamawa ta musamman.
Ofishin jakadancin Amurka ya aike da cikakken rahoto ga Washington na zuwan jami'an diflomasiyyar Tarayyar Soviet, tare da nuna takaicin cewa, duk da jinkirin sa'o'i, dimbin jama'a sun taru don gaishe da jakadan Tarayyar Soviet. Abin da kawai ya jajanta wa Amurkawa shi ne rashin gamsuwa da gajiyayyu da suka gaji a otal din, inda jami'an diflomasiyyar Soviet da karfe uku na safe suka bukaci a ci abinci mai tsawon sa'o'i biyar.
 
"Tsarin zumunci tsakanin USSR da Isra'ila ya daɗe!"
A ranar sha shida ga Mayu, matashin mawaƙi na gaba na Moscow David Samoilov ya rubuta a cikin littafinsa:
“Kasar Isra’ila ta tashi. Wannan yana da nasa girma, wanda sauran bil'adama ba zai iya tausaya musu ba. Muryar jini tana magana a cikina? Wani wuri ya ke yi da labbansa kawai...
Idan wannan jihar ta tsira, watakila za a kara mutunta mu, amma kuma a dauke mu baki a duk inda muka yi toho na dubban shekaru."
A ranar 20 ga Mayu wani sabon shigarwar diary ya bayyana:
"Isra'ila tana yaki sosai. To amma me kadan daga cikin mutane za su iya yi da halin ko in kula na duniya!
Babu wanda ya fahimci yadda duniyarmu za ta zama mai ban sha'awa idan ba tare da wannan kabila mai taurin kai ba."
A ranar 30 ga Mayu, Kwamitin Yaki da Fascist na Yahudawa ya aika da gaisuwa ga shugaban farko na Isra'ila, Weizmann (sun yi aiki a kan rubutun na dogon lokaci, a baya an karanta shi kuma kwamitin tsakiya ya amince da shi), wanda, musamman, ya ce. :
"A karon farko a cikin tarihin arziki da wahala, Yahudawa sun kasance masu kare hakkinsu da bukatunsu - Tarayyar Soviet, aboki da mai kare dukkan al'umma."
Yawancin Yahudawan Soviet sun ji haɗin kai da Isra'ila kuma a shirye suke su taimaki ƙasar matasa. Hafsoshin yahudawa da sojojin da suka cire kafadarsu a baya-bayan nan sun bayyana shirinsu na zuwa Falasdinu domin taimakawa Isra'ila.
Sau biyu Jarumi na jirgin ruwa na Tarayyar Soviet David Abramovich Dragunsky ya ba da shawarar kafa rabo da kuma tura shi zuwa Falasdinu. Matashin jarumin yaki bai yi tunanin cewa bayan lokaci za a nemi tsohon Kanar Janar Dragunsky ya jagoranci Kwamitin Anti-Zionist na Jama'ar Soviet tare da aikin "bayyana manufofin Isra'ila masu tsanani da laifuka na Sihiyoniyanci na kasa da kasa". .
Sojojin Yahudawa na gaba-gaba sun ji kwarin gwiwa. Dangane da adadin kayan ado na soja da aka bayar a tsakanin al'ummomin Tarayyar Soviet, Yahudawa sun kasance a matsayi na uku - bayan 'yan Rasha da Ukraine. Bugu da ƙari, Yahudawan Soviet sun yi imani da gaske cewa shugabancin Soviet na goyon bayan Isra'ila, don haka sun yi aiki daidai da manufofin gwamnatin Soviet.
Tun kafin shelar Isra'ila, a tsakiyar Afrilu 1948, lauya daga Vyborg E.G. Lemberg, wani injiniya-kaftin na Red Army a lokacin yakin, bayar da umarni, aika da wata wasika zuwa ga mataimakin ministan harkokin waje Vyshinsky mai taken: "A kan bukatar aika wani gagarumin cadre na USSR Yahudawa Yahudawa zuwa Palestine."
An adana wannan takarda a cikin ma'ajin ajiya na ma'aikatar.
Tsohon jami'in da ke ba da oda ya ba da shawarar tura Yahudawan Soviet dubu hamsin zuwa Falasdinu a cikin shekara guda, wadanda ya kamata su kasance "a shirye su kare Tarayyar Soviet a bangaren Falasdinawa na gaba."
Vyshinsky ya aika da rahoton ga mai ba da shawara na ma'aikatar harkokin waje Boris Efimovich Stein, Doctor of Historical Sciences, tsohon wakilin cikakken iko a Italiya. Bayan kwana uku, ya gabatar da mummunan ƙarshe ga sakatariyar Vyshinsky.
Gogaggen Stein ya rubuta cewa rashin kima na Falasdinawa yahudawa a yankin Gabas ta Tsakiya ba zai hana Ingila da Amurka mayar da kasashen Gabas ta Tsakiya tamkar wani katabus na yaki da Tarayyar Soviet ba. Bugu da kari, Stein ya yi imani, saboda yanayin aji, Sihiyoniyawan ba za su goyi bayan Tarayyar Soviet ba, amma Amurka.
Yahudawan Soviet, waɗanda ba su yi tunanin gwagwarmayar aji ba, sun sami wahayi ne ta hanyar ƙirƙirar Isra'ila kuma da gaske suna son taimaka mata. Sun yi magana kuma suka rubuta game da shi a gaskiya.
Kwararrun ma'aikata ne kawai suke zargin wani abu ba daidai ba ne. Ranar 18 ga Mayu, 1948, Mataimakin Babban Sakatare na Kwamitin Yaki da Fascist na Yahudawa Grigory Markovich Kheifets ya yi gaggawar bayar da rahoto ga kwamitin tsakiya na Jam'iyyar Kwaminisanci ta Bolsheviks:
"A dangane da abubuwan da suka faru a Falasdinu, ana tuntuɓar kwamitin Yahudawa na Anti-Fascist ta wayar tarho kuma a cikin mutum, ana karɓar aikace-aikacen da za a aika zuwa Falasdinu a matsayin masu aikin sa kai "don shiga cikin yaki da masu tayar da hankali da masu fasikanci" ...
Akwai bayanai daga ma'aikatan Ma'aikatar Makamai da kuma daga jami'an Sojan Soviet. Masu neman nasu sun kwadaitar da bukatunsu tare da neman taimakon yahudawa a yakin da ake yi da dan ta'addar Bature ... JAC kuma ta samu bayanai game da shirya taron tara kudade domin siyan makamai..."
Mataimakin Babban Sakatare ya yi asara kuma ya nemi umarni daga kwamitin tsakiya.
Kheifetz yayi aiki a hukumomin tsaro na jihar tun shekara ta ashirin da biyu. Ya yi aiki a tsawon yakin a ofishin leken asirin kasashen waje a San Francisco. A 1947, ya koma Moscow da kuma nada mataimakin babban sakataren kwamitin Yahudawa Anti-Fascist tare da umarnin don kai rahoton komai ga ma'aikatar Tsaro ta Jihar.
Ma'aikatan JAC nan da nan sun gane cewa ana sa ran su tabbatar da "kishin kasa na Soviet" da kuma adawa da ra'ayoyin ƙaura zuwa Falasdinu: An yi nufin Isra'ila ga Yahudawa daga wasu ƙasashe, don Yahudawa da aka hana su gida na gurguzu.
Kheifetz ya tattara jerin sunayen Yahudawan da suka zo kwamitin yaki da 'yan ta'addar Fascist kuma ya nemi a aika da su a matsayin masu aikin sa kai zuwa Falasdinu don yakar Isra'ila kan masu ra'ayin Larabawa. Ya mika jerin sunayen ga Ma'aikatar Tsaro ta Jiha don "daukan matakai."
Wannan taka-tsantsan bai ceci Heifetz kansa daga kama shi ba a 1951. Amma akalla an ceto rayuwar tsohon jami'in tsaron. Ba a harbe shi tare da wasu masu fafutuka na Kwamitin Yaki da Fascist na Yahudawa ba, amma an yanke masa hukuncin daurin shekaru ashirin da biyar a gidan yari...
A ranar 24 ga Mayu, 1948, an gudanar da wani maraice don tunawa da Solomon Mikhoels a Moscow.
Ba a san yanayin mutuwar daraktan zane-zane na gidan wasan kwaikwayo na Yahudawa da kuma shugaban Kwamitin Yaƙi da Fascist na Yahudawa ba a lokacin. Sai daga baya za ta bayyana cewa jami'an tsaro ne suka kashe shi bisa umarnin sirrin Stalin. Sun yi taho-mu-gama, suna cewa Mikhoels da abokinsa da ke Minsk, wata babbar mota ce ta rutsa da su. Amma tsarin ya kasance danyen, ba su yi imani da shi ba. Akwai jita-jita cewa an kashe Mikhoels. Amma babu umarni daga sama, sai aka binne shi da daraja.
Shahararren marubuci Ilya Grigorievich Erenburg yayi magana:
- A wannan maraice, sadaukar don tunawa da babban actor kuma babban mutum Solomon Mikhailovich Mikhoels, Ina so in sake tunatar da ku - ƙishirwa marar mutuwa: waɗannan su ne bushe lebe na mutanen da suka dade da mafarkin adalci, wanda, kulle. a cikin cunkoson ghettos, ya nemi gaskiya, ya yi wa wasu waka wasu kuma ya yi tawaye.
Yanzu, idan muka tuna da babban bala'i na Soviet Solomon Mikhoels, bama-bamai da harsashi suna fashewa a wani wuri mai nisa: Yahudawa na matasan jihar suna kare garuruwansu da ƙauyuka daga 'yan tawayen Ingila. Adalci ya sake cin karo da kwadayi. Ana zubar da jinin mutane saboda mai. Ban taba raba ra'ayoyin Sihiyoniya ba, amma yanzu muna magana ba game da ra'ayoyi ba, amma game da mutane masu rai.
Na tabbata cewa a cikin tsohuwar kwata na Urushalima, a cikin catacombs, inda ake fama da fadace-fadace a yanzu, hoton babban ɗan ƙasar Soviet, babban mai fasaha, babban mutum, yana ƙarfafa mutane zuwa ayyukan jaruntaka ...
Jaridun Soviet sun yi tir da masu ra'ayin Larabawa da ke kokarin shake kasar Yahudu.
Kamar yadda Ehrenburg ya yi jawabinsa, Minista Shertok ya tambayi abokin aikin Molotov ko ya amince da cewa Isra'ila "nan da nan ta kafa aikinta a Moscow, wanda ya hada da jakada ko mai kula da harkokin tsaro da karamin jakada, kuma a lokaci guda za a kafa shi a Tel Aviv Soviet manufa na Isra'ila. daraja iri daya."
Kashegari, bayan Stalin ya amince da nassin amsar, Molotov ya yi yarjejeniya ta telegraph zuwa Tel Aviv.
Pavel Ivanovich Ershov aka nada na farko jakadan Isra'ila. Ya sami gogewa a aiki a Gabas. Daga 1944 ya yi aiki a matsayin mai ba da shawara a ofishin jakadancin Soviet a Turkiyya.
Kuma a Majalisar Dinkin Duniya, jami'an diflomasiyyar Soviet sun ci gaba da yaki da kasashen Larabawa da Ingila, wadanda suka yi kokarin tauye 'yancin Isra'ila, kuma ta kowace hanya ta kare kasar Yahudawa.
A wani taron komitin sulhun, wakilin Tarayyar Soviet ya bukaci a gaggauta janyewa daga yankin Falasdinu na wasu makamai na ketare, wato sojojin larabawa da suke kokarin ruguza kasar yahudawa cikin toho.
Majalisar Dinkin Duniya ta aike da jami'an sa ido na soji dari uku zuwa Falasdinu, wadanda Larabawa ke ci gaba da keta yarjejeniyar tsagaita bude wuta a birnin Kudus.
Aboki ɗaya da ya ba da taimako na zahiri ga Isra'ila ita ce Tarayyar Soviet. Shugabannin Isra'ila sun juya gare shi a cikin wani mawuyacin hali.
A ranar 9 ga Yuni, 1948, Minista Shertok ya aika wa wakilinsa Epstein ta wayar tarho a Amurka:
"Don Allah a tuntuɓi wakilan USSR, bisa ga ra'ayinku, a New York ko Washington tare da buƙatar yiwuwar wata manufa ta musamman da za ta ziyarci Moscow don tattauna batun siyan makamai da abinci. Namir, Ben-Aron, Pearlson.
Manufar ta musamman tana jiran yanke shawara kan tashi. Idan an karɓa, waɗanda aka ambata a sama za su nemi takardar izinin shiga Prague ko Warsaw.
Al'amarin yana da matukar gaggawa. Kisan tarho, sanar da Golda Meyerson."
A ranar 16 ga Yuni, Shertok ya aika da Epstein ta wayar tarho mai raɗaɗi:
“Saboda mawuyacin halin da ake ciki na man fetur, muna aika da jakada na musamman zuwa Romania don yin shawarwari game da sayen mai. Dole ne jirgin dakon mai ya iso yayin tsagaita bude wuta. Dangane da wannan, nemi goyon bayan Soviet don rokonmu ga gwamnatin Romania. "
A ranar 23 ga watan Yuni, Ministan Harkokin Waje Shertok ya nemi Epstein ta hanyar wayar tarho don ganawa da Gromyko kuma su tattauna "yadda za a sayar da jiragen sama da sauran manyan makamai tare da isar da su na gaba bayan karshen sulhu (idan hakan ya faru). Nuna cewa sharuddan tsagaita wutar ba su haramta mallakar makamai a kasashen waje ba.
A halin yanzu, Gromyko yana kammala aikinsa a Amurka kuma yana shirin komawa gida.
Ya yi aiki a kasashen waje na tsawon shekaru tara. Yanzu Molotov ya so ya sami shi kusa, a Moscow, kuma ya nada shi wani mataimakin ministan farko. Molotov ya ba da goyon baya ga Gromyko, kuma Vyshinsky kamar yadda ba ya son abokin hamayyarsa mai saurin girma, wanda kuma ya kasance matashi na kwata na karni.
Andrei Andreevich ya kasance ba ya nan daga Moscow na dogon lokaci, bai sami kwarewa a cikin hadaddun bureaucratic intrigues, denunciations da snooping. Sunansa Vyshinsky ji kamar kifi a cikin ruwa a cikin wannan duniya.
Yakov Aleksandrovich Malik ya maye gurbin Gromyko a matsayin wakilin dindindin na Majalisar Dinkin Duniya.
An kuma karawa Malik mukamin mataimakin ministan harkokin waje. Malik yana da shekara arba'in kacal, bai kai wani jami'in diflomasiyya mai irin wannan matsayi ba. Ya kashe duka yakin a Japan. Shi kadai ne jakadan kasashen kawance da ya ga yadda Tokyo ya kone sakamakon harin bam da Amurka ta kai a cikin bazara na '45. Ya tsira daga harin atomic na Hiroshima da Nagasaki.
A ranar 23 ga Yuli, 1948, wakilin Isra'ila a Majalisar Dinkin Duniya, Abba Eban, ya yi wa Ministan Harkokin Waje Shertok ta wayar tarho:
“A yau na yi doguwar tattaunawa ta farko da Malik. Ya tantance nasarorin da muka samu na soja tare da tattauna illar gazawa ga gwamnatocin Larabawa. Ya amince da aikace-aikacenmu na zama memba na Majalisar Dinkin Duniya, amma ya ba mu shawara da mu yi shiri a hankali, kuma ya yi imanin cewa komai ya dogara da matakin tallafin Amurka. Fatan nan ba da jimawa ba za a kafa Ofishin Jakadancin Golda Meyerson."
An dauki shan kashi na sojojin Larabawa a Moscow a matsayin cin nasara ga Ingila kuma sun yi farin ciki da shi; ya yi imanin cewa matsayin Ingila ya yi rauni a duk Gabas ta Tsakiya.
An haifi Eban a Afirka ta Kudu kuma ya yi karatu a Landan. Karimci baiwa da harshe damar iya yin komai, ya koyi ba kawai na gargajiya harsuna - d ¯ a Girkanci da Latin, amma kuma da yawa Gabas ta Tsakiya harsuna - Larabci, Farsi, Ibrananci da Aramaic. A ashirin da uku an sanya shi don koyar da harsunan gabas a Cambridge.
A lokacin yakin duniya na biyu ya shiga aikin sojan Birtaniya. Ya yi aiki a Alkahira, inda ya hadu da matarsa ta gaba. Kuma 'yar uwarta ta auri babban hafsan hafsoshin sojojin Isra'ila na gaba, Chaim Herzog.
A shekara ta 1942, umurnin ya aika Manjo Eban zuwa Urushalima don ya zaɓi Yahudawa masu sa kai ga sojoji na musamman. A cikin 1947, ayyukansa na diflomasiyya ya fara; A cikin watan Mayu 48, ya yi jawabinsa na farko a Majalisar Dinkin Duniya - a kan Amurka. Ya yi watsi da hujjojin wakilan Amurka da suka nuna adawa da raba Palastinu.
An san shi a Majalisar Dinkin Duniya a matsayin ƙwararren mai magana ba kawai saboda kyakkyawan ilimin Ingilishi ba. Ya san yadda zai zama mai gamsarwa. Bayan tattaunawa a kwamitin sulhu na daukar fansa kan 'yan ta'adda, wanda ya kawo karshen Allah wadai da Isra'ila, Eban ya tashi zuwa birnin Kudus. Ya fusata da matakin da sojojin Isra’ila suka dauka, da kyar ya kame kansa, ya tambayi Ben-Gurion dalilin da ya sa aka kai wannan farmakin.
"Na kuma yi shakku game da wannan," in ji Firayim Minista mai wayo, "amma lokacin da na karanta jawabinka a Kwamitin Tsaro, na tabbata cewa ya zama dole."
A ranar 12 ga Agusta, Eban ya aika da wasiƙa zuwa Shertok, yana ba da rahoton wata sabuwar tattaunawa da Malik:
“Ya bayyana matukar jin dadinsa ga kokarin sojojin Isra’ila...Babu wanda ya yi tsammanin irin wannan shan kashi.
Malam Malik ya shaida min cewa a yanzu akwai ra'ayi daya a tsakanin dukkan tawagogi cewa samar da kasar Isra'ila lamari ne da ba za a iya dawo da shi ba...
Ya bayyana a gare ni cewa bangaren Soviet ya yi imanin cewa ya yi nazari mai kyau kuma ya yanke shawara mai kyau, bayan haka yana sa ran samun rabo. Ya ba da shawarar cewa za mu tantance gaskiyar yadda ake samun taimako daga kasashen Gabashin Turai da Balkan sakamakon yadda kasar Rasha ta yi na’am da...
Bangaren Soviet na kallon matakin da ya dauka na goyon bayan kasar yahudawa a matsayin wanda ya dace da nasara a fagen manufofin da ta gindaya wa kanta a yankin gabas ta tsakiya...”
A ranar 14 ga watan Agusta, sakatare na biyu na tawagar USSR a Isra'ila, kwamishinan kungiyar Al'adu na Al'adu tare da kasashen waje, Mitrofan Petrovich Fedorin, ya halarci wani taro na League of Friendly Relations tare da Isra'ila, wanda aka shirya a kan lokaci na bikin. isowar aikin Soviet.
Fedorin ya sauke karatu daga Cibiyar Harsunan Waje a cikin '41 kuma ya yi aiki a matsayin diflomasiyya a ofishin jakadancin Soviet a Iran. A cikin 1943 an aika shi a matsayin mai horarwa zuwa aikin Soviet a Masar. A shekara ta 1948 aka tura mu Isra’ila.
Kimanin mutane dubu biyu ne suka taru a ginin daya daga cikin manyan gidajen sinima na Tel Aviv mai suna "Ester," da kuma wasu karin mutane dubu daya da suka taru a kan titi domin sauraren yada dukkan wasannin. A saman teburin presidium sun rataye babban hoton Stalin da taken "Ranar abokantaka tsakanin kasar Isra'ila da USSR!"
Lokacin da aka ambaci Tarayyar Soviet da wakilan Soviet, musamman Gromyko, zauren ya fashe da tafi.
Mawakan matasa masu aiki sun rera wakar Yahudawa, sai kuma wakar Tarayyar Soviet. Gaba dayan zauren an riga an rera wakar "Internationale". Sa'an nan ƙungiyar mawaƙa ta yi wasu waƙoƙin Soviet - "Maris na Artillerymen", "Song of Budyonny".
 
Comrade Stalin ya umurci Ehrenburg...
A ranar 7 ga Satumba, Molotov ya karbi bakuncin wakilin farko na Isra'ila a Tarayyar Soviet, Golda Meyerson. An haife ta kafin juyin juya hali a Kyiv, ta kakan yi aiki a cikin tsarist sojojin na tsawon shekaru talatin, mahaifinta kafinta ne. Iyalin sun zama mabarata, biyar daga cikin ’ya’yan takwas sun rasu suna kanana.
Tunani mara dadi ya raka ta duk rayuwarta:
"Na tuna a fili tattaunawa game da pogrom da ke shirin fado mana. Tabbas a lokacin ban san mene ne magarya ba, amma na riga na san hakan yana da alaka da kasancewar mu Yahudawa ne, da kuma yadda jama’a suka taru da wukake da sanduna suna yawo cikin gari. suna ihu: "An gicciye Kristi!"
An kai ta Amurka tun tana yarinya, don haka ba ta jin Rashanci. Mijinta Maurice Meyerson, shi ma ɗan gudun hijira ne daga Rasha. A ra'ayinsa na siyasa shi dan gurguzu ne kuma mai adawa da sahyoniyanci. Amma saboda matarsa, ya amince ya koma Falasdinu. Maurice ta yi aiki a matsayin mai kuɗi, kuma halin Golda, kuzari da jajircewarta ya kai ta cikin siyasa.
Bata ji dadin tuna cewa ita mace ce ba. Wani dan jarida ya tambaye ta:
— Yaya mace ta zama firayim minista?
Ta mayar da martani:
- Ban sani ba, ban taba zama Firayim Minista namiji ba.
Siffarta ta yi kama da Isra'ila. Ko da yaushe tana sanye da tufafi masu launin duhu - riga ko jaket, fil mai ɗanɗano, ƙaramin agogo, yatsu da aka lalata da nicotine (ta sha taba sigari mai ƙarfi ba tare da tacewa ba), ƙwan namiji da kamanni mai mahimmanci, wani lokacin murmushi ta yi laushi.
Kafin ta amince da zuwan ta a Moscow, Vyshinsky ya aika da bukatar zuwa ga Ministan Tsaro na kasa, Kanar Janar Viktor Semenovich Abakumov: "Shin akwai wasu cikas ga shigarta cikin Tarayyar Soviet." Jami’an tsaron dai ba su nuna adawa ba.
Duk shugabannin Isra'ila sun canza sunan sunansu zuwa Ibrananci, suna ɗaukar sabbin sunaye waɗanda suka ƙunshi kalmomi guda biyu tare da jaddada na ƙarshe. Aiki ne na alama, komawa ga sunayen Littafi Mai Tsarki. Sahayoniyawan sun so su manta da rayuwarsu ta gudun hijira. Nan da nan Golda Meyerson ya zama Golda Meir, kuma Minista Moshe Shertok ya zama Sharett. Firayim Minista na gaba kuma wanda ya lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel Shimon Persky ya koma Peres.
Vyacheslav Mihaylovich ya tambayi jakadan game da halin da ake ciki a Falasdinu. Golda Meir ya ce, a cikin wasu abubuwa: "Sakamakon yakin, gwamnatin kasar Isra'ila ta cimma matsayar cewa, mai yiwuwa ne ta gabatar da batun kan iyakokin kasar domin samun damar kare su cikin nasara fiye da yadda aka yi a baya. iyakokin da aka tanada a cikin ƙuduri na Nuwamba ashirin da tara."
A takaice dai, ta ce iyakokin da Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana sun zama marasa gaskiya, Isra'ila na bukatar kara yawan yankunanta domin tsaro. Wadannan kalmomi ba su haifar da wani ƙin yarda daga Molotov ba. Mataimakinsa kuma mai fassara Oleg Troyanovsky (ɗan jakadan na farko a Amurka) ya rubuta kalaman da ba su dace ba na ministan harkokin wajen Tarayyar Soviet: “Gwamnatin Isra’ila za ta yi tunani game da wannan batu. Duk da haka, shi Molotov yana ganin cewa kasar Isra'ila ta fara aiki mai kyau kuma tana da tushen samar da kasa mai karfi."
Golda Meir mace ce mai tsananin dogaro da kai. Amincewar da take yi ba ta bar ta ba. Kuma tana da ikon sanya wannan amincewa ga wasu. Watakila ita ce jami'ar diflomasiyya mafi inganci a Isra'ila.
A ranar 13 ga watan Satumba, hadimin soji a tawagar Isra'ila, Kanar Johann Ratner, ya ziyarci ma'aikatar sojojin kasar kuma yayi magana a sashen hulda da kasashen waje da Manjo Janar na Artillery I.M. Saraev da mataimakinsa.
Ratner, haifaffen Odessa, gudanar da aiki a cikin tsarist sojojin - a matsayin mai zaman kansa a cikin 3rd Samara Grenadier Regiment na Moscow Division. Bayan juyin juya hali ya yi yaki a cikin sahu na Red Army. A shekara ta ashirin da uku ya tafi Falasdinu, ya koyar da gine-gine. Ya kasance daya daga cikin wadanda suka kafa Haganah, kuma a jajibirin yakin 'yancin kai ya jagoranci sashen tsare-tsare na babban hafsan sojojin Isra'ila na gaba.
Kanar Ratner ya yi tambayoyi da yawa ga wakilan ma'aikatar. Da fari dai, a Isra'ila suna son karɓar wallafe-wallafen Soviet don cibiyoyin ilimin soja. Na biyu, Isra'ilawa suna son tura jami'ansu karatu a cibiyoyin ilimi na Soviet.
Janar Saraev ya amsa cewa ba ma'aikatar ta yanke irin waɗannan batutuwa ba, amma ta gwamnati. Don haka ko dai wakili Golda Meyerson ya gabatar da su gaban Ma'aikatar Harkokin Waje, ko kuma gwamnatin Isra'ila na iya tuntubar kungiyar Tarayyar Soviet a Tel Aviv.
A ranar 14 ga Satumba, Golda Meir ta kai ziyararta ta farko ga babban abokin aikinta, mataimakin ministan harkokin wajen kasar Zorin, wanda ke kula da yankin gabas ta tsakiya.
Nan take ta fara magana kan wani batu da zai zama mai matukar muhimmanci a alakar kasashen biyu.
"Meyerson," Zorin ya rubuta bayan tattaunawar, "ya ce za a iya magance matsalar Yahudawa da gaske ta hanyar shige da fice na Yahudawa zuwa kasar Isra'ila.
Na lura game da wannan, bakin haure kadai ba zai iya ba, a ganina, zai iya magance wannan matsala, tun da yawancin Yahudawa ba za su je Falasdinu ba, amma za su ci gaba da zama a wasu ƙasashe. Na kara da cewa a cikin USSR, a cikin tsarin gurguzu, zalunci na kasa da kuma rashin daidaito na Yahudawa ya ƙare har abada ...
Meyerson ya dena yin karin bayani kan wannan batu."
Kuma a Isra'ila a ranar 17 ga Agusta, wakilin Tarayyar Soviet Pavel Ivanovich Ershov ya gabatar da takardun shaidarsa ga firaministan Isra'ila Ben-Gurion. A otal ɗin da Ershov ya sauka, akwai mutane a kan tituna waɗanda suka gai da wakilin Tarayyar Soviet da gaske.
Jami'an tsaron da ya kunshi sojoji arba'in ne aka yi jeru a gidan Firayim Minista. Mawakan sun yi rera taken ƙasar Tarayyar Soviet da HaTikvah.
Bayan ya ba da takaddun shaida, Ben-Gurion ya gaya wa Ershov: “Mutanen Isra’ila suna godiya ga Tarayyar Soviet don goyon bayan ɗabi’a a Majalisar Dinkin Duniya. Kasar Isra'ila a yanzu ta kara karfi, al'ummarta da musamman matasanta sun san cewa suna yaki ne domin kasarsu da ra'ayinsu, kuma, in ce, sun san yadda ake yaki, wanda aka tabbatar a cikin yake-yake. Sojojin sun sami manyan makamai daga Czechoslovakia da Yugoslavia, ciki har da manyan bindigogi, wadanda ba a nan gaba daya a farkon yakin.”
Rayuwa a Isra’ila, inda yaƙin ya ƙare ba shi da sauƙi. Jami'an diflomasiyyar Soviet ma sun ji haka, duk da matsayinsu na gata.
A watan Satumba, Ershov ya zo wurin Darakta Janar na Ma'aikatar Harkokin Wajen Isra'ila, Walter Eitan, kuma ya koka da cewa ginin manufa da wuraren zama na ma'aikata ba su shirya ba. Akwai matsaloli da abinci. Ba a bai wa jami'an diflomasiyyar katin abinci ba. A sakamakon haka, da safe a otel din an hana wakilin Soviet kofi na biyu na kofi.
Tarayyar Sobiyet ta yi kokarin sassauta halin da Isra'ila ke ciki inda ta bukaci a kori sojojin Larabawa daga Falasdinu.
A ranar 26 ga watan Agusta, mataimakin ministan harkokin wajen kasar Gromyko ya rattaba hannu kan daftarin umarni ga tawagar Tarayyar Soviet a babban taron MDD. Lokacin da aka tattauna batun Falasdinu, Gromyko ya ba da umarnin cewa, ya kamata a ba da shawara mai zuwa: “Majalisar ta amince da buƙatar janyewa cikin gaggawa daga yankin Yahudawa da na Larabawa a Falasdinu, wanda aka samar da shi ta hanyar samar da shi daga yankin Falasdinu. shawarar da Majalisar Dinkin Duniya ta yanke a ranar 29 ga Nuwamba, 1947, na dukkan sojojin kasashen waje da ma'aikatan soja na kasashen waje da kuma neman kwamitin sulhun ya dauki matakan da suka dace don hana sake barkewar rikici a Falasdinu."
Maganar dai ita ce ficewar kasar Falasdinu daga kafuwar larabawa da ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen rusa kasar yahudawa.
A ranar 17 ga Satumba, ofishin siyasa na kwamitin tsakiya na Jam'iyyar Kwaminisanci ta Bolsheviks ya amince da umarnin. Tarayyar Soviet ta ci gaba da baiwa Isra'ila cikakken goyon baya.
Golda Mair, ba shakka, ba zai iya sanin abin da Ofishin Siyasa ya yanke shawara ba. A wannan rana, Satumba 17th, ta ziyarci wani mataimakin ministan harkokin waje, F. Gusev. Ta bayyana fatan cewa a taron Majalisar Dinkin Duniya mai zuwa tawagar Tarayyar Soviet, kamar yadda aka saba, za ta dauki matsayi mai kyau ga Isra'ila.
"Matsayin Tarayyar Soviet game da kasar Isra'ila," Gusev ya amsa, "sannu ne a Majalisar Dinkin Duniya. Kasarmu ta fahimci irin wahalhalun da matasan kasar Isra'ila suke fuskanta, kuma za mu iya yin imani cewa za ta iya shawo kan wadannan matsaloli."
Kuma a cikin ita kanta Falasdinu, a wannan rana, sha bakwai ga Satumba, an kashe mai shiga tsakani na Majalisar Dinkin Duniya a Falasdinu, Count Folke Bernadotte. An harbe shi ne lokacin da shi, tare da shugaban kungiyar masu sa ido ta Majalisar Dinkin Duniya, Kanar Faransa, A. Serot, suka ketara kan iyakar yankin da ke tsaka mai wuya a birnin Kudus. An tilasta wa motar Bernadotte tsayawa a gaban toshewar hanyar. Ba a gano wadanda suka kashe ba. An zargi masu tsattsauran ra'ayin Isra'ila.
Mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Robert Lovett ya kafa wata kungiya mai aiki don duba lamarin yunkurin kisan gillar da aka yi wa Bernadotte. Jami’an diflomasiyyar Amurka sun ruwaito daga birnin Kudus cewa, a ranar da aka yi kisan, ofishin jakadancin Czech a Kudus da Haifa a bude suke har tsakar dare suna sarrafa biza talatin ga mayakan Isra’ila da ke da hannu a lamarin. Kashegari mayakan sun tashi zuwa Prague. Jirgin saman Amurka da ke Czechoslovakia ya karɓi umarni daga Washington don duba jerin fasinja na duk jirage daga Isra'ila. Amurkawa sun ɗauka cewa jami'an leken asirin Soviet da Czechoslovak ne suka shirya kisan.
Kwanaki biyu bayan mutuwar Bernadotte, hafsan sojojin Amurka, Manjo Nicholas Andronovich, yana zaune a wani kulob din wasanni na Kudus. A teburin na gaba, gungun 'yan Isra'ila suna tattaunawa game da yunkurin kisan gilla na baya-bayan nan. Kuma manyan ya ji:
- Na gaba a layin shine karamin ofishin jakadancin Amurka. Zai samu nasa da wuri.
Babban Jami'in Jakadancin James MacDonald ya dauki wannan barazana da muhimmanci kuma ya kai rahoton tattaunawar da aka ji a Washington. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da shawarar cewa ma'aikatar tsaron ta kara yawan sojojin ruwa a karamin ofishin jakadancin na Kudus daga goma sha uku zuwa ashirin da bakwai. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta ki amincewa da sojojin ruwa dauke da bindigogi a kan titi, ko da a lokacin da suke raka jami'an ofishin jakadancin.
Wani labarin ya bayyana a cikin mujallar Moscow "Novoe Vremya" wanda ya zargi Birtaniya da kisan Bernadotte.
Count Folke Bernadotte yana da mummunan suna. A lokacin yakin shekarun ya jagoranci kungiyar Red Cross ta Sweden. An zarge shi da yin aiki tare da Nazis. Jami'an leken asirin Jamus sun yi amfani da Red Cross sosai, kuma bayan yaƙin, 'yan Nazi da yawa da ke da takardun Red Cross sun zamewa daga Reich da aka ci nasara.
Bernadotte ya dauki kudurin Majalisar Dinkin Duniya kan raba Palastinu a matsayin gazawa. Yana da nasa ra'ayin - don ƙirƙirar ƙasa ɗaya ta Transjordan da Palestine. Bernadotte ya yi imanin cewa ya fi dacewa a haɗa ƙasar Larabawa ta Transjordan (ciki har da yankin Larabawa na Falasdinu) da ƙasar Yahudawa ta Isra'ila. Aiwatar da ra'ayinsa yana nufin cewa Isra'ila, da zarar ta bayyana, za ta ɓace daga taswirar siyasar duniya.
Yahudawan Falasdinawa da Stalin sun yi adawa da hakan.
Molotov ya ba da rahoto ga Stalin da daftarin umarnin tawagar Tarayyar Soviet game da tattaunawar shawarwarin Bernadotte a cikin Kwamitin Farko na Babban Taron.
Molotov da Vyshinsky sun ba da shawarar kin amincewa da ra'ayin Bernadotte na rushe sojoji a Falasdinu da shawarwarinsa na sake rarraba yankuna, wanda zai dauki kashi hudu cikin biyar na yankin daga Isra'ila kuma ya canza shi zuwa Transjordan.
Stalin ya amince.
Bayan samun umarni daga Moscow, wakilin Ukraine a kwamitin sulhu ya yi watsi da shirin Bernadotte, yana mai cewa manufar shirin ita ce rusa Isra'ila.
Jami'an diflomasiyyar Soviet sun bukaci a aiwatar da kudurin Majalisar na Nuwamba ashirin da tara, 1947. Sun kuma nuna rashin amincewa da sake fasalin iyakokin kasar Falasdinu da kuma mika wasu yankuna ga Larabawa. Dangane da matsalar 'yan gudun hijirar Larabawa, diflomasiyyar Soviet gabaɗaya ba ta da sha'awar hakan.
Ma'aikatar harkokin wajen Tarayyar Soviet ta ba da shawarar cewa "a warware wannan batu ta hanyar yin shawarwari kai tsaye tsakanin bangarorin da abin ya shafa, wato tsakanin gwamnatin Isra'ila da gwamnatin kasar Larabawa a Falasdinu." Don haka, diflomasiyyar Soviet ta dauki matsayi mai kyau ga Isra'ila, wacce ko kadan ba ta son dawowar Larabawan Falasdinu, tana mai dauke su makiyan gwamnatin yahudawa da fargabar cewa za su zama shafi na biyar.
A cikin kaka na 1948, wakilin Tarayyar Soviet Ukraine a cikin Kwamitin Tsaro, Dmitry Zakharovich Manuilsky, ya bayyana wani ra'ayi: don sake tsugunar da Larabawa da suka tsere daga Falasdinu zuwa Soviet tsakiyar Asiya ...
Shugabannin Soviet ba su ga wani abu mai ban tsoro a cikin abin da ya faru ba. Yahudawa daga kasashen Larabawa (kimanin mutane dubu dari tara!) an tilasta musu barin gidajensu da dukiyoyinsu suka gudu daga gidajensu. Rabin miliyan sun zauna a Isra'ila, inda suka fara sabuwar rayuwa. Jami'an diflomasiyyar Soviet sun yi imanin cewa Larabawan da ba sa son zama a Isra'ila ya kamata su zauna a kasashen Larabawa makwabta. Irin wannan musayar yawan jama'a bai zama sabon abu ba ga shugabannin Soviet.
A karshen yakin duniya na biyu, a watan Satumba 1944, Stalin ya amince da sabuwar gwamnati a Warsaw cewa Poles za su bar Volhynia da Galicia, kuma Ukrainians za su bar Bieszczady da Chelm yankin. A wasu kalmomi, duk Poles za su zauna a Poland, kuma dukan Ukrainians za su zauna a Ukraine.
Kwamitin 'Yancin Kasar Poland ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya kan "mado da al'ummar Ukrainian daga sabbin yankuna na Poland, da kuma yawan mutanen Poland daga yankin SSR na Ukrainian."
'Yan kasar Poland wadanda suka amince su koma kasarsu ta asali da radin kansu, an yi musu alkawarin gafarar basussuka a Poland da kuma raba filaye a Ukraine. Amma a farkon Maris 1945, mutane kasa da dubu ɗari sun amfana da wannan tayin. Mutane sun sha wahala barin gidajensu. Sannan suka yi amfani da karfi. Jami'an 'yan sanda da na sojojin Poland sun yi wa kauyukan kawanya, an baiwa manoman sa'o'i da dama don su shirya, sannan aka kai su titin jirgin kasa aka loda su cikin motoci. An yi wa waɗanda ba sa son biyayya.
A ganin Stalin, wannan aiki ne mai ma'ana. Kuma bai fahimci dalilin da ya sa ba za a iya yin irin wannan abu a Gabas ta Tsakiya ba? Amma Stalin ba ya son sahihiyar sha'awar Yahudawan Soviet a Isra'ila, a shirye suke su taimaka wa gwamnatin Yahudawa.
Yana da ban dariya cewa a lokaci guda, Daraktan Ofishin Bincike na Tarayya Edgar Hoover ya aika da sako na musamman ga Shugaba Truman:
"Wata majiya mai tushe ta shaida mana cewa Rashawa na shirin tura Yahudawa masu ra'ayin gurguzu kusan dubu dari biyu zuwa Falasdinu."
Hoover ya ɗauki dukan Sihiyonawan a matsayin 'yan gurguzu. Stalin dai na da ra'ayi na daban kuma ya ba da umarnin a bayyana manufofin jam'iyyar ga Yahudawan Soviet.
A ranar 18 ga Satumba, lokacin da Stalin ke hutu a kudu, ya sami wata sanarwa daga sakataren kwamitin tsakiya, Malenkov, wanda, a cikin rashi na shugaban, ya kasance a cikin Politburo a matsayin babba:
"Ga Comrade Stalin.
Kafin ka tafi, ka ba da umarnin shirya wani labarin game da Isra'ila. An dan jinkirta lamarin saboda rashin Ehrenburg a Moscow. Kwanan nan Ehrenburg ya isa. Kaganovich, Pospelov da Ilyichev kuma na yi magana da shi. Ehrenburg ta amince ta rubuta labarin kuma ta yi magana game da labarin da ake bugawa da sa hannun da yawa.
Ina aiko muku da labarin I. Ehrenburg “Game da wasiƙa ɗaya.” Sai dai idan akwai wasu umarni daga gare ku, za mu so mu buga wannan labarin a ranar Talata, 21 ga Satumba, a cikin jaridar Pravda.
Stalin yana da bakon hali ga Ehrenburg.
Wata rana Stalin ya kira shugaban kungiyar marubuta Alexander Alexandrovich Fadeev:
- Ji, Comrade Fadeev, dole ne ka taimake mu. Ba wani abin da kuke yi don taimaki jihar da gaske a yakin da take da makiyanta. Mun ba ku babban matsayi na "Sakataren Janar na Ƙungiyar Marubuta ta USSR," amma ba ku san cewa manyan 'yan leƙen asiri na duniya sun kewaye ku ba.
-Su wane ne wadannan 'yan leken asirin?
Stalin ya yi murmushi ɗaya daga cikin murmushin da ke sa wasu su suma, wanda kuma kamar yadda Fadeev ya sani, bai yi kyau ba.
- Me ya sa zan gaya muku sunayen waɗannan 'yan leƙen asirin alhalin ya zama dole ku san su? Amma idan kai mutum ne mai rauni, Comrade Fadeev, to, zan gaya maka a wace hanya za ka duba da abin da ya kamata ka taimake mu da. Kun san sosai cewa Ilya Erenburg ɗan leƙen asirin ƙasa ne. Me yasa, ina tambayar ku, kun yi shiru game da wannan? Me ya sa ba ku ba mu sigina ɗaya ba?..
A farkon shekara ta 1949, Ministan Tsaro na Ƙasa Abakumov ya gabatar wa Stalin jerin sunayen mutanen da ya kamata a kama a cikin shari'ar kwamitin Yahudawa na Anti-Fascist. An kuma jera Ehrenburg a can.
"Bisa bayanan leken asiri," in ji bayanin daga Ma'aikatar Tsaro ta Jiha, "yayin da yake Spain a 1938, Ehrenburg, a cikin tattaunawa da marubucin Faransa, Trotskyist Andre Malraux, ya kai hari ga Comrade Stalin ... A lokacin 1940- 1947. Sakamakon matakan tsaro da aka yi, an rubuta kalaman Ehrenburg na adawa da manufofin CPSU (b) da kuma tarayyar Soviet.”
Duba cikin jerin, Stalin ya sanya kaska kusa da sunayen halaka da haruffa biyu "Ar", wato, "kama". Kusa da sunan Ehrenburg, Stalin ya sanya wani abu kamar alamar tambaya. Poskrebyshev na kusa ya rubuta: "An aika zuwa ga Comrade Abakumov." Wannan yana nufin cewa ba za a iya taɓa Ehrenburg ba.
Watakila Stalin ya daraja Ilya Grigorievich a matsayin babban mashahurin mai talla. Kuma lokacin da shugaban ya buƙaci mutumin da zai iya yin magana mai iko ga ƙasar da kuma duniya game da Isra'ila, Ehrenburg ya zama irin wannan mutumin. Ilya Grigorievich ya san yadda za a tsara abin da Stalin yake so ya ji.
A kan takardar Malenkov akwai wani rubutu da daya daga cikin sakatarorin shugaban ya yi: "Comrade Stalin ya yarda."
An buga labarin a Pravda. An karanta shi a hankali ba kawai ta mutanen Soviet ba, har ma da jami'an diflomasiyya na kasashen waje, da sanin cewa Ehrenburg bai yi magana kwatsam ba.
To, me Stalin yake so ya faɗa ta bakinsa?
Tambaya ta daya: yaya za a yi da Isra'ila?
"Wannan tambaya," in ji Ehrenburg, "ana iya amsawa a takaice: gwamnatin Soviet ita ce ta farko da ta fara amincewa da sabuwar kasar, ta nuna rashin amincewa da masu cin zarafi, kuma lokacin da sojojin Isra'ila suka kare ƙasarsu daga sojojin Larabawa da jami'an Birtaniya suka ba da umarni, duk da haka. tausayin mutanen Soviet sun kasance a gefe, kuma ba a gefen masu laifi ba."
Tambaya ta biyu: shin fitowar Isra'ila ya warware tambayar Yahudawa?
"Dole ne in amsa tambaya ta biyu a cikin mummunan ...
Na yaba da jaruntakar mayakan Isra'ila lokacin da suka fatattaki hare-haren sojojin haya na Birtaniya, amma na san cewa warwarewar "tambayar Yahudawa" ba ta dogara ga nasarar soja a Falasdinu ba, amma ga nasarar gurguzu a kan tsarin jari-hujja ...
Dan al'ummar gurguzu yana kallon al'ummar kowace kasa ta Burgeoi, ciki har da mutanen kasar Isra'ila, a matsayin matafiya da ba su kubuta daga dajin dajin ba tukuna... Makomar ma'aikatan Yahudawa na dukkan kasashe ba ta da alaka da hakan. makomar kasar Isra'ila, amma tare da makomar ci gaba, tare da makomar gurguzu ...
Yahudawan Soviet ba sa kallon Gabas ta Tsakiya, suna sa ido ga gaba. Kuma ina ganin cewa, jama'ar kasar Isra'ila masu aiki, wadanda suke nesa da sufancin yahudawan sahyoniya, masu neman adalci, a yanzu suna kallon arewa - zuwa ga Tarayyar Soviet, wadda ke gaba da bil'adama zuwa ga kyakkyawar makoma."
Jami'an diflomasiyyar Isra'ila sun fahimci labarin daidai.
A ranar 24 ga Satumba, Golda Meir ya aika da sakon waya ga Ministan Harkokin Wajen Shertok:
"Labarin Ehrenburg na Isra'ila ne kuma yana adawa da Sihiyoniya: ya ki amincewa da ra'ayin komawa gida daga USSR ..."
A wani liyafar da aka yi a ofishin jakadancin Czechoslovak, yana tattaunawa da mai ba da shawara na ofishin jakadancin Isra'ila, Mordechai Namir, Ehrenburg ya yi ƙoƙarin bayyana masa abin da jami'an diflomasiyyar Isra'ila gaba ɗaya ba su fahimta ba: Kada Isra'ila ta rinjayi Yahudawan Soviet don yin hijira, saboda wannan zai haifar da adawa mai tsanani daga hukumomi kuma zai zama mummunan ga kowa.
Jami'an diflomasiyyar Isra'ila ba su fahimci Ehrenburg ba, saboda hukumomi sun kula da su da kuma jihar da suke wakilta a Moscow sosai. Abin da kawai ba a yarda ba shi ne kulla dangantaka ta musamman da Yahudawan Soviet.
Molotov ya ba da umarnin takaita sadarwa tsakanin ma'aikatan ofishin jakadancin Isra'ila da majami'ar Choral na Moscow da kuma masu ziyararta bayan da Ma'aikatar Harkokin Wajen ta samu wasika daga majalisar kula da harkokin addini karkashin majalisar ministocin. Chekists sun yi aiki a wannan sashin sun nuna rashin gamsuwa da Lubyanka game da tuntuɓar 'yan Isra'ila da 'yan Soviet.
A ranar 6 ga Oktoba, hadimin soja Kanar Ratner ya aika da sakon waya ga Firayim Minista da Ministan Tsaro Ben-Gurion:
"A yau na yi magana na tsawon sa'a daya da rabi da Janar Antonov, wanda a halin yanzu ya maye gurbin Vasilevsky.
Irin wannan zance ba a saba gani ba ga matakin soja; Saboda haka, cikakken sirri ya zama dole.
Mun yi magana kan yadda fadan ya gudana, game da sojojin kawancen kasashen Larabawa, musamman Iraki, game da kananan kabilu a yankin Gabas ta Tsakiya, game da yanayin sojojinmu, da kwamandojinsu da makamansu, game da yiwuwar sake tayar da fada, game da muhimmancinsa. na Negeb da Urushalima. Tambayar ta taso game da taimakon da suka yi mana.
An tattauna batutuwa masu zuwa: a) horar da ma'aikatan umarni (darussan gajeren lokaci da na dogon lokaci), b) samar da makamai daga kofuna na Jamus, c) hanyoyin aika - ta iska ko ta ruwa.
Bisa ga yarjejeniya, yanzu dole ne mu gabatar da waɗannan batutuwa don tattaunawa ga Ma'aikatar Harkokin Wajen Soviet, wanda zai yanke shawara. Don ganin haka, kuna buƙatar sanar da mu a cikin kwanaki masu zuwa irin nau'ikan makamai da kuma adadin da muke buƙata daga wannan tushe."
Janar Alexei Innokenievich Antonov ya yi aiki a matsayin mataimakin babban hafsan hafsoshin soja na farko kuma a lokacin babban yakin basasa ya sami iko na musamman daga Stalin. Tattaunawar da ya yi da hadimin sojan kasashen waje wani lamari ne mai ban mamaki. Ya nuna cewa Stalin ya ci gaba da bin layinsa a Gabas ta Tsakiya. Yahudawan Soviet ba za su je Isra'ila ba, amma kasar yahudawa za ta sami taimakon soji a matsayin mataimaka a yaki da 'yan mulkin mallaka na yammacin Turai.
A ranar 8 ga watan Nuwamba, Ben-Gurion ya aika da jami'in sojan Isra'ila a birnin Moscow jerin jerin jerin makamai da zai so a karbo daga Tarayyar Soviet: Tankunan T-34, manyan bindigogi da harsasai, mayaka da masu tayar da bama-bamai da kayayyakin gyara, mai da harsasai.
Ya juya ya zama ba zai yiwu ba don aika jerin zuwa Janar Antonov ga Janar Janar. Alexei Innokentievich ba zato ba tsammani aka nada farko mataimakin kwamandan na Transcaucasian soja District.
Ministan harkokin wajen Isra'ila Shertok ya dawo daga birnin Paris daga babban taron Majalisar Dinkin Duniya:
"Ƙungiyar Gabas ta tsaya tsayin daka a bayanmu ... Tarayyar Soviet na tsaye a bayanmu. Duk jita-jita da ake yadawa a kasar cewa matsayinsu ya canza ba shi da tushe ... Vyshinsky da Malik sun halarci taronmu na farko daga bangaren Rasha ... Na bayyana dalilin da ya sa Negev ke da muhimmanci a gare mu. Vyshinsky ya juya ga Malik ya ce: "Sun yi gaskiya."
Maganar da aka yi wa Malik siffa ce – bai yi magana da ni ba, amma ga Malik ne, daga nan na yanke cewa sun yi jayayya a kan wannan batu. Tabbas Malik ya tsaya tsayin daka kan kudurin ranar 29 ga Nuwamba.
Sa'an nan Vyshinsky ya ce: "Sun yi daidai a cikin komai..."
A mafi yawan batutuwa muna da kyakkyawar dangantaka da USSR. Rashawa suna so su yi tunanin matsayinmu a kowane daki-daki ...
A cikin Kwamitin Sulhu, Rashawa suna aiki ba kawai a matsayin abokanmu ba, amma a matsayin jakadun mu. Suna daukar kowane aiki ... Rasha da kawayenta suna da kuri'u shida. A priori wannan ƴan tsiraru ne. Malik ya nemi afuwa saboda kasa cire wani abu mara dadi (shaidar Bernadotte) daga kudurin. Na gaya masa cewa wannan ba abu ne mai mahimmanci ba, cewa ya taimaka mana da gaske kuma ba duk abin da za a iya cikawa ba ... "
A ranar 9 ga Nuwamba, Golda Meir ya ba da rahoton rahoton manufa game da tattaunawar da Molotov ga Darakta Janar na Ma'aikatar Harkokin Waje, Walter Eitan:
"Golda, Namir, Ratner da iyalansu sun halarci faretin, wanda ya kasance wani gagarumin baje kolin karfin tuwo, kuma da yamma sun ji dadi na musamman a gidan Molotov. Golda kuma ya kasance a maraice a taron bikin na Majalisar Moscow, wanda Molotov yayi magana.
Daga wannan gaba - ba don bugawa ba.
Molotov ya ba Golda gilashin vodka. Ta yaba faretin ta ce:
"Idan da muna da wasu makaman da ke cikin faretin."
Molotov ya ce:
- Za ku sami su. Ko mun fara karama.
Dogon tattaunawa mai daɗi a Yiddish da matar Molotov, wadda ta yaba da ziyarar da muka yi a majami’a. Bisa roƙonta, an gabatar da Sarah, 'yar Golda Meir, da Jael, 'yar Namir. Tayi musu magana kamar uwa da uba sannan ta karasa da cewa:
"Bari komai ya daidaita a gare ku, sa'an nan kuma zai zama mai kyau ga dukan Yahudawa."
Tattaunawa tare da Popova, shugaban kwamitin mata na anti-fascist, tare da mawaki Mikhalkov, marubucin rubutun waƙar Soviet, da sauransu. Na sadu da Ehrenburg sau biyu, amma ya guji yin magana. A faretin, Ratner ne kawai hadimin soja wanda Slavin, mataimakin Antonov, yayi magana da shi."
An tabbatar da matakin dangantakar ta hanyar neman sayar da makamai. Wa'adin Molotov, wanda bai taɓa yin wata kalma ɗaya ba, yana da daraja mai yawa.
A ranar 24 ga Nuwamba, shugaban sashen na kasashe na Kusa da Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Waje, Ivan Nikolaevich Bakulin, ya ba da rahoto ga mai kula da shi Valerian Zorin:
“Nuwamba 11. A wata zantawa da muka yi da ni, wakilin gwamnatin Isra’ila a birnin Moscow, Golda Meyerson, da kuma jami’in soji na tawagar, Ratner, sun kai rahoton bukatar gwamnatin Isra’ila ga gwamnatin Tarayyar Soviet ta taimaka wa kasar Isra’ila. da manyan makamai da sauran kayan aikin da ake bukata ga sojojin Isra'ila.
Mai magana da yawun rundunar Kanar Ratner ya bayyana cewa, babban abin da sojojin Isra'ila suke bukata su ne, manyan bindigogi, tankunan yaki da jiragen sama, kuma bukatar da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta gabatar na neman makaman ta fayyace nau'ikan manyan makamai da sauran kayan aiki.
Na amsa cewa zan kawo bukatar gwamnatin Isra’ila ga shugabannin ma’aikatar.”
Bakulin ya ba da shawarar amsa kamar haka:
"Gwamnatin Soviet, wacce ke mai da hankali kan makomar kasar Isra'ila kuma tana kare hakkinta na samun 'yancin kai da zaman kanta, duk da haka ba ta son yin rikici da shawarar kwamitin sulhu na kawo karshen tashin hankali a Falasdinu da kuma haramtawa mambobin Majalisar Dinkin Duniya wadata. makamai ga sojojin kasashen da ke yaki a Falasdinu."
Kudiri mai lamba 50 na kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya na ranar 29 ga watan Mayun 1948 ya sanya takunkumin hana shigo da makamai a kan dukkan kasashen da ke da ruwa da tsaki a rikicin Falasdinu.
Zorin, bayan karanta shi, ya rubuta: “t. Bakulin. Ka ba ni rubutu ga Comrade Molotov. "
Stalin ba ya son ba da makamai kai tsaye, don haka a cewar jami'in, layin ma'aikatar harkokin wajen, an ki amincewa da wakilan Isra'ila. Makaman sun zo ta hannun wasu mutane na uku.
A ranar 2 ga Disamba, Mataimakin Ministan Harkokin Waje Vyshinsky ya kasance a birnin Paris. Firayim Ministan Lebanon, Riad Bey Solh, ya nemi ganinsa. Dan kasar Labanon cikin karfin hali ya ce a cikin wata tattaunawa:
- Kasar Yahudawa mai cin gashin kanta ba za ta iya wanzuwa a Falasdinu ba.
Vyshinsky ya ce, "Kasar Isra'ila ta riga ta wanzu, kuma tana da 'yancin kare muradunta."
 
An rufe kwamitin Anti-Fascist
A ranar 20 ga Nuwamba, 1948, Stalin ya rattaba hannu kan shawarar da Ofishin Majalisar Ministoci suka yi a asirce: “Ya kamata a rushe kwamitin Yahudawa na Anti-Fascist, a rufe sassan ‘yan jarida na wannan kwamiti, a kwashe al’amuran kwamitin. kuma babu wanda ya isa a kama shi a yanzu.”
Washegari, ma’aikatan Ma’aikatar Tsaro ta Jihar sun binciki harabar kwamitin, suka kwashe duk takardun, suka rufe ginin.
A ranar 10 ga Disamba, jami'in kula da harkokin Isra'ila a Tarayyar Soviet, Mordechai Namir, ya aika wa daraktan ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta Gabashin Turai, Sh.
“An cire alamar Kwamitin Yaƙi da Fascist na Yahudawa. Mun yi imanin cewa an rufe kungiyar."
Duk da haka, ko da bayan wannan, Ministan Harkokin Wajen Shertok ya sami damar yin doguwar tattaunawa da Vyshinsky da Tsarapkin tare da tabbatar musu da mahimmancin hijirar Yahudawa zuwa Isra'ila.
Vyshinsky, ba shakka, bai yarda da wannan ra'ayi ba, amma yana da abokantaka sosai, ya shiga cikin matsalolin dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu, ya yi alkawarin tattaunawa da warware su. Ya yi magana kan yadda Tarayyar Soviet da Isra'ila suka yi nasarar cimma burinsu tare a Majalisar Dinkin Duniya...
Jami’an diflomasiyyar Isra’ila dai ba su san makomar mambobin kwamitin Yahudawa masu adawa da Fascist ba, domin babu abin da aka rubuta game da kama ko shari’ar da aka yi.
An dade ana shirya rusa kwamitin.
A ranar ashirin da shida ga Maris 1948, Ministan Tsaro na Jiha Viktor Abakumov ya mika wata sanarwa ga kwamitin tsakiya:
"Sakamakon matakan tsaro da ake ci gaba da yi, Ma'aikatar Tsaro ta USSR ta tabbatar da cewa shugabannin Kwamitin Yaki da Fascist na Yahudawa, masu kishin kasa da kuma mai da hankali kan Amurkawa, da gaske suna aiwatar da aikin kishin kasa na Soviet. Tasirin goyon bayan Amurka a cikin ayyukan kwamitin Yahudawa na yaki da 'yan ta'adda ya fara fitowa fili ne musamman bayan tafiyar da shugabannin kwamitin Mikhoels da Fefer suka yi a Amurka, inda suka kulla alaka da fitattun Yahudawa, wadanda wasunsu alaka da leken asirin Amurka...
Daga cikin ’yan kishin kasa Yahudawa da aka kama kwanan nan na Ma’aikatar Tsaro ta USSR, an fallasa wasu ’yan leƙen asirin Amurka da na Biritaniya waɗanda, da suke adawa da tsarin Soviet, suka yi aikin zagon ƙasa.”
Hukuncin da aka yi a kan kwamitin Yahudawa na Anti-Fascist, wanda aka ƙirƙira a 1941 don yaƙar Nazi, ya kamata ya nuna cewa duk Yahudawa 'yan leƙen asirin Amurka ne kuma suna aiki ga iyayengiji na ketare. Amma dole ne a rufe shari'ar saboda wadanda ake tuhuma ba su yarda cewa su 'yan leken asiri ba ne.
An yi wa wadanda aka kama duka duka har lahira. Wasu sun mutu daidai a gidan yari. Binciken yana buƙatar wani abu mai mahimmanci - shirye-shiryen yunƙurin kisan gillar Stalin, leƙen asiri, zagon ƙasa, amma waɗannan mutane, ko da an doke su, ba su iya fito da wani abu makamancin haka ba. Sun yi wasan kwaikwayo a gidan wasan kwaikwayo, suna rubuta waƙa, suna jinyar marasa lafiya.
Duk waɗanda ake tuhumar Yahudawa ne: ɗan wasan kwaikwayo Veniamin Zuskin, masanin ilimi Lina Stern, marubuta Perets Markish, Lev Kvitko, Semyon Galkin, David Gofshtein, babban likitan asibitin Botkin Boris Shimeliovich, tsohon memba na kwamitin tsakiya na Jam'iyyar Kwaminisanci ta All-Union Bolsheviks da Mataimakin Ministan Harkokin Waje Solomon Lozovsky ... Shari'ar kabilanci ce. An yi musu shari'a ba don laifin ba, amma don asalinsu. Duk da azabtarwa da cin zarafi, waɗannan ba matasa kuma ba su da lafiya sosai sun nuna misali na ƙarfin hali da ƙarfin hali.
Shahararrun 'yan wasan kwaikwayo, marubuta, da likitocin da suka zauna a cikin tashar jirgin ruwa, ba su shiga cikin shirye-shiryen ayyukan ta'addanci ga Comrade Stalin ba, ba su shiga cikin leƙen asiri da cin amana ba, har ma ba su gudanar da farfagandar adawa da Soviet ba.
Laftanar Janar na Justice Cheptsov, wanda ya jagoranci shari'ar, ya yanke wa wadanda ake tuhuma laifin sha'awar rubutawa a cikin harshensu na asali, buga littattafai a cikin Yiddish, suna da nasu wasan kwaikwayo da wasan kwaikwayo na Yahudawa a ciki, da kuma kula da makarantun koyar da harshen Ibrananci.
Janar Cheptsov ya zargi daya daga cikin wadanda ake tuhuma:
- Me ya sa dan kwaminisanci, marubuci, Marxist, haziƙan Bayahude masu ci gaba zai tuntuɓi firistoci, malamai, masu rugujewa, ya ba su shawara game da wa'azi, game da matzah, game da littattafan addu'a, game da naman kosher?
Hukumomin kasar sun bukaci yahudawa da su hada kai gaba daya, kamar yadda a yanzu suka bukaci Rashawa a wasu jamhuriyar tsohuwar Tarayyar Soviet. Wani mai binciken da bai iya karatu ba, ganin cewa marubuci Abram Kogan yana gyara kurakurai a cikin rubutun nasa tambayoyin, ya buge shi: ya sani, ɗan iska, harshen Rashanci, amma ya rubuta cikin Ibrananci! An san damuwa da al'adun ƙasa a matsayin cutarwa da rashin kishin ƙasa.
Amma Janar din da masu tantance sa ba su so a harbe su saboda wannan. Da yake jefa katin zama memba na jam'iyyarsa, aikinsa, da watakila ma rayuwarsa, Janar Cheptsov ya nemi izinin kwamitin tsakiya don dawo da shari'ar don ƙarin bincike.
Amma Malenkov, wanda janar ya juya zuwa ga, bai yarda da haka a yi:
"Kuna so ku durkusar da mu a gaban wadannan masu laifi." Jama’a sun amince da hukuncin da aka yanke a kan wannan shari’a; Ku bi shawarar da ofishin 'yan siyasa ya yanke.
Kuma daidai. An fara shari'ar kwamitin Yahudawa na Anti-Fascist a Lefortovo a ranar 8 ga Mayu, 1952. Kuma wata guda kafin ranar 3 ga Afrilu, sabon Ministan Tsaro Semyon Denisovich Ignatiev, a cikin wata sanarwa ga Stalin, ya ba da shawarar cewa a harbe duk wadanda ake tuhuma a cikin kwamitin yaki da gwamnatin Yahudawa. Shugaban ya amince. Ya ba da sassaucin ra'ayi ne kawai ga masanin ilimin kimiyya Lina Stern, sanannen masanin ilimin halitta wanda ya zo daga Switzerland don gina zamantakewa. An ba ta shekaru goma. Sauran an harbe su...
Amma hakan zai zo daga baya. A halin yanzu, a ranar 11 ga Janairu, 1949, darektan Sashen Gabashin Turai na Ma'aikatar Harkokin Wajen Isra'ila, Sh. Mukhin. Ershov ya kama sanyi ya zauna a gida.
"Mukhin," jami'in diflomasiyyar Isra'ila ya rubuta a cikin rahoton, "ya yi magana da ban sha'awa game da iyawar aiki da muka nuna a lokacin aikin soja na karshe, ya yi tambaya game da yanayin da muke ciki da kuma ko muna da niyyar tsayawa tsayin daka a cikin rikici na yanzu da Birtaniya. .”
Turawan Ingila sun kara yawan dakarunsu da aka girke a kasar Masar. A ranar 7 ga watan Janairu, Isra’ilawa sun bindige wasu mayaka ‘yan Birtaniya 5 a kan wuraren da kasar Masar take da su, wadanda suka yi imani da cewa ‘yan kasar Masar ne.
Amurkawa sun gargadi Isra'ilawa cewa Ingila za ta iya yin yaki da Isra'ila a kan yarjejeniyar Anglo-Egypt na 1936. Moscow ta yi farin ciki, amma Isra'ilawa ba su yi dariya ba. Sun yi la'akari da goyon bayan Tarayyar Soviet, amma an riga an gama hutun amarci a dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu. Isra'ilawa ba su fahimci hakan ba kuma sun ci gaba da tayar da wata tambaya mara dadi ga jami'an Soviet na korar 'yan uwan wadanda suka rigaya zuwa Falasdinu zuwa Isra'ila.
A ranar 21 ga Janairu, shugaban sashen na kasashen Gabas ta Tsakiya da na Gabas ta Tsakiya, Bakulin, ya rubuta wa wakilin Isra'ila Ershov cewa:
"Kamar yadda kuka sani, kwanan nan labarai da saƙonni masu adawa da USSR sun ƙara fitowa a cikin jaridun Isra'ila, wanda sau da yawa ya kasance ba tare da wani daidaitawa daga bangarenmu ba ...
Sashen ya yi imanin cewa buga wata sanarwa a madadin aikinmu a Tel Aviv zai zama babban mataki ga farfagandar adawa da Tarayyar Soviet kuma zai sanar da jama'ar kasar game da ainihin halin da ake ciki a cikin Tarayyar Soviet da kuma ra'ayoyin Jama'ar Soviet kan batutuwan rayuwar duniya. "
Farfagandar adawa da Isra'ila kuma ta zama sananne a cikin jaridun Soviet.
A ranar 1 ga Fabrairu, darektan Ma'aikatar Harkokin Wajen Isra'ila ta Gabashin Turai, Sh. . Dukansu an rubuta su a cikin hanyar da ba ta dace ba.
Ershov, wanda ya kasance mai son zaman lafiya, ya ba da shawarar kada a kula da su, tare da lura da cewa labaran da ba su da alaka da Tarayyar Soviet ma sun bayyana a cikin jaridun Isra'ila.
Friedman ya amsa cewa wadannan jaridu ne masu zaman kansu, gwamnatin Isra'ila ba ta gudanar da su, kuma yanayin ya sha bamban a Tarayyar Soviet. Ba a yarda da waɗannan bayanan ba a Moscow. Ba su yarda cewa jaridu za su iya bayyana ra'ayinsu ba.
A ranar 7 ga Fabrairu, Mataimakin Ministan Harkokin Waje V. Zorin ya kira Golda Meir da karfe bakwai na yamma kuma "ya yi wata sanarwa ta baki game da ayyukan haramtacciyar manufa ta Isra'ila, yana ƙarfafa 'yan Soviet su yi watsi da zama 'yan kasa na Soviet, da kuma game da rarrabawa. wasiƙar wasiƙar manufa ga ƙungiyoyin jama'a da kowane ɗan ƙasa na Soviet "
Wannan shi ne tsawatarwa ta farko da irin wannan, wanda ya bambanta sosai da dangantakar abokantaka a baya. Alamar dai ta fito ne daga jami’an tsaro na majalisar kula da harkokin addini a karkashin majalisar ministocin kasar, inda suka ja hankali kan abubuwan da ke kunshe cikin sanarwar ofishin jakadancin: tana dauke da sakonnin da yahudawa ke kaura zuwa Isra’ila daga ko’ina a duniya.
“Ma’aikatar Harkokin Waje,” Zorin ya karanta daga cikin takardarsa, “tana ɗaukar wannan aikin a matsayin daukar ma’aikata ba bisa ƙa’ida ba na ’yan ƙasar Tarayyar Soviet da kuma sa su daina zama ɗan ƙasa na Soviet. Bisa la'akari da haka, an ba da shawarar cewa manufa da wakilanta su dakatar da waɗannan ayyuka, wanda ya saba wa halin su na aminci ga Tarayyar Soviet.
Golda Meir, "Zorin ya rubuta a cikin rahoton, "ya ji kunya a fili ... Ta gaggauta amsa cewa akwai kuma ba zai iya zama wata niyya a cikin aikin ba don yin wani abu da ya saba wa dokokin USSR. Mai yiyuwa ne cewa an yi kuskure a cikin aikin, wanda ba za a iya bayyana shi ba sai da rashin gogewar aikin a harkokin diflomasiyya."
Golda Meir ya shaida wa Zorin cewa mutanen da suke so su tashi sun tuntubi tawagar Isra'ila, amma an gaya musu cewa dole ne su sami izini daga hukumomin Tarayyar Soviet, ko kuma tawagar ta aika wasiku ga mutanen da danginsu ke zaune a Isra'ila.
Zorin ya bayyana cewa "aikin yana yin abin da bai dace ba, tun da ba zai iya aika wasiku kai tsaye ga 'yan Soviet ba, ta ketare ma'aikatar harkokin waje."
Golda Meir ya yi alkawarin cewa hakan ba zai sake faruwa ba. Ta tambaya, cikin ruɗani, wa zai iya aiko da wasiƙar da ƙungiyar ta fitar? Da farko an aika zuwa ƙungiyoyin jama'a, jaridu, dakunan karatu, ƙungiyoyin addinai da kuma gonakin gama gari guda uku na Yahudawa.
Zorin ya amsa da cewa a cikin Moscow ana aika taswirar ofishin jakadancin zuwa ga jami'an diflomasiyya.
- Shin yana yiwuwa a aika wasiƙar labarai zuwa ɗakunan karatu da ofisoshin editan jarida? - Golda Meir ya fayyace.
Zorin ya amsa mara kyau.
A ranar 9 ga Fabrairu, Golda Meir ta yi wa Ministan Harkokin Wajen Shertok ta wayar tarho:
“Sautin tattaunawar ya kasance cikin ladabi da sanyi, abin da ke cikin takardar ya yi tsauri sosai. A zahiri mun rasa damarmu ta ƙarshe. Wannan yana nufin cewa an haramta gaba ɗaya amsa wasiƙu daga Yahudawa na gida.
Mun nemi a ba mu rubutun takardar, amma Zorin ya amsa da cewa ba rubutu ba ne, amma magana ce ta baki, don haka ba za a tura rubutun ba.
Ranar 13 ga Fabrairu, Jakadan Tarayyar Soviet a Amurka, Alexander Semyonovich Panyushkin, ya gayyaci Jakadan Isra'ila Elyahu Elat zuwa abincin dare (Epstein kuma ya canza sunansa na ƙarshe kuma ya zama Elat).
Isra'ilawa sun yi wuya su san cewa Panyushkin ya yi aiki a NKVD tun 1938. Bayan ƙirƙirar na'urar leken asiri guda ɗaya - Kwamitin Watsa Labarai a ƙarƙashin Majalisar Ministocin Tarayyar Soviet - Panyushkin ya zama babban sakataren kwamitin, kuma a cikin Nuwamba 1947 ya bar jakada a Amurka. A cewar matsayin Panyushkin, shi ma mazaunin ofishin leken asirin kasashen waje ne a Washington.
Ministan Harkokin Wajen Isra'ila Shertok ya shaidawa Golda Meir cewa Panyushkin ya yi "tattaunawa ta yau da kullun da Elat game da bayanan da suka bayyana a cikin jaridun Amurka game da yiwuwar Isra'ila ta shiga cikin Shirin Marshall. Ya ce Rasha ba za su nemi mu shiga ƙungiyarsu ba domin sun san cewa yawancin ’yan Isra’ila ba ’yan gurguzu ba ne, kuma suna son mu kasance da ’yancin kai gaba ɗaya daga wani tasiri da mamaya daga ƙasashen waje.
Elat ya musanta bayanai game da shirin Marshall kuma ya bayyana cewa mun yanke shawarar bin hanyar samun 'yancin kai kuma da gaske muna fatan ci gaba da dangantakar abokantaka da Tarayyar Soviet ... "
A zaben farko, a ranar ashirin da biyar ga Janairu, 1949, an ci hagu a Isra'ila. Jam'iyyar Kwaminisanci ta sami wa'adi hudu ne kawai. Don haka, ba a dauki 'yan gurguzu da muhimmanci ba. Ba a tabbatar da hasashen da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi cewa 'yan gurguzu za su kwace mulki a Isra'ila ba.
Amma jami'an diflomasiyya da jami'an leken asiri na Amurka da ke aiki a Isra'ila sun ci gaba da ba da rahoton "ƙarin haɗari mai haɗari." Babban jami'in hulda da jama'a Richard Ford ya aika da wata sanarwa mai shafi sha hudu zuwa Washington, "Communism in Israel."
Babban abin burgewa shi ne labarin ziyarar wani jami’in diflomasiyyar Amurka a wani kauye da ke kusa da iyakar Transjordanian, inda ya gana da wasu ‘yan Isra’ila uku da suka zo daga Tarayyar Soviet.
"Dukkanin ukun suna da wuyan wuyan wuya, kafadu gorilla da shuwagabanni masu rataye na manoman Rasha waɗanda, watakila, jiya ne kawai suka fito daga tsaunin.
Ba tare da faɗin cewa za mu yi ƙoƙarin yin jaruntaka don dakatar da kutsen gurguzu mai ci gaba ba..."
A zaben, Mapam, jam'iyyar United Workers' Party, da aka kirkira a 1948 kuma ta sami taimako daga Tarayyar Soviet, ta sami kujeru goma sha tara a majalisar Knesset. Jam'iyyar ta hada kan mutane masu ra'ayin gurguzu na hagu. An zabi tsohon shugaban ma'aikatan Haganah, Moshe Sneh (Kleinbaum), wanda aka haifa a Rasha, a matsayin shugaban Mapam. Ya kuma zama Babban Sakatare Janar na Ƙungiyar Abokan Hulɗa da Tarayyar Soviet.
Kungiyar ta sami taimakon kudi daga Moscow. Moshe Sneh wani lokaci ana kiransa wakilin Soviet. Likitan Magunguna, an sanya shi cikin sojojin Poland a cikin 1939. Bayan da sojojin Red Army suka shiga yakin da Poland, Soviets suka kama shi. Wasu masu bincike sun yi imanin cewa don ya ceci rayuwarsa, ya yarda ya yi aiki don basirar Soviet.
Amma talatin da tara ne! Masu binciken NKVD da suka yi masa tambayoyi ba su san komai game da Falasdinu ba kuma ba sa so su sani. Me yasa suke buƙatar ɗaukar Yahudawan Poland? Idan har jami’an tsaron jihar suka kai kara, sai suka kare a gidan yari. Alal misali, Firayim Ministan Isra'ila Menachem Begin, mutumin da ya wuce gona da iri, shi ma ya shiga bautar Soviet. A matsayinsa na yahudawan sahyoniya, an zarge shi da aikata ayyukan adawa da Soviet kuma an tura shi wani sansani.
Jami'an diflomasiyyar Soviet da jami'an leken asirin da suka bayyana a Isra'ila sun ɗauki hanya mai sauƙi;
Moshe Sneh, a matsayinsa na shugaban jam'iyyar, hakika sau da yawa yakan gana da jami'an diflomasiyya da jami'an leken asiri na Tarayyar Soviet tare da ba da kyauta ga bayanan da ya sani. Amma an hana shi sanin sirrin. Ben-Gurion baya son 'yan gurguzu masu tsattsauran ra'ayi kuma ya ba da hankali don sa ido a kansu.
Moshe Sneh ya kasance, a cikin harshen jami'an leken asirin Soviet, "wakilin tasiri." A cikin 53 ya shiga jam'iyyar gurguzu ta Isra'ila. Ɗansa, Ifraimu, ya zama fitaccen likitan soja, mataimakin ministan tsaro, kuma ministan lafiya. Da a ce mahaifinsa ana zarginsa da leken asiri, da da kyar ya iya zama janar ya yi siyasa.
Tabbas, a cikin matasan yahudawan sahyoniya akwai mutane da yawa masu ra'ayin gurguzu. Sun yaba da Tarayyar Soviet.
A tsakiyar shekarun 30s, shahararren mawakin Rasha Alexander Nikolaevich Vertinsky ya ziyarci Falasdinu.
“Tel Aviv,” ya rubuta, “ƙaramin birni ne, mai ƙanƙan da kai, mai tsabta a lardi, da hannun majagaba da suka zo nan daga ko’ina cikin duniya suka gina. Yawancin su mutane ne masu fasaha masu fasaha - likitoci, lauyoyi, masu gine-gine, dalibai. Mamaki da ra'ayin samun nasu uban kasar, suka isa a cikin kasar da kuma okin shirya aiki. Suna aiki ba tare da gajiyawa ba, sun gina tituna, gidaje, noma ƙasa, sun halicci komai da kansu, ba su raina wani aiki na ƙazafi.
A Falasdinu suna magana ko dai Ibrananci ko Rashanci. Yaren Ibrananci yana da kyau sosai. Idan ka ji, za ka ji duk zazzafan ra’ayi, duk zarafi na wannan tseren na shekara dubu.”
A Urushalima, ɗaya daga cikin masu sha'awar Vertinsky ya nuna wuraren ibada na Kirista, sannan ya gayyace shi gida.
"Mene ne abin mamaki na," in ji Vertinsky, "lokacin da na shiga, na ga bangon ofishinsa ... wani babban hoton Stalin! Bayan duk yanayin da ke yawo a cikin kogo da bagadai ya haifar, bayan duhun duhu na sihiri, ƙanshin turare, kyandirori da fitilun fitilu - kwatsam hoto na Stalin.
"To anan ne tasirin wannan mutumin ya shiga!" - Na yi tunani. "Zuwa shimfiɗar jariri na tsohuwar duniya!"
Hakan ya bani mamaki har na dade a tsaye da bakina a bude ina kallon hoton."
Bayan yakin, yawancin yahudawan sahyoniya sun ji godiya ta dabi'a ga Red Army, wadanda suka murkushe 'yan Nazi. Sun yi shelar gaisuwarsu ga Stalin kuma na dogon lokaci ba sa so su yi tunanin abin da ya faru a Tarayyar Soviet a lokacin shekarun Stalin.
Shugabannin jam'iyyar Mapam sun rasa soyayyar su ga Stalin ne bayan sun sanya dan jam'iyyar Mordechai Oren a cikin tashar jirgin ruwa a Czechoslovakia a matsayin "Sihiyoniya da leken asiri." Ko da yake sadaukarwa ga Tarayyar Soviet a tsakanin 'yan jam'iyya ya kasance mai girma. Daya daga cikin shugabannin MAPAM Yakov-Arie Khazan, wanda aka haife shi a Brest-Litovsk, ya ce a 1951:
"Zionism ya sami damar cimma burinsa kawai saboda juyin juya hali."
Ko a lokacin shirin Likitoci, wanda ya girgiza Isra’ila, mamban Knesset Khazan ya ci gaba da cewa: “Ba mu da sha’awar wannan gwaji. Ba zai iya canza matsayinmu ga kasashen gurguzu ba."
Shekara guda bayan mutuwar Stalin, shugabannin jam’iyyar sun ce: “Ba ma dogara ga Tarayyar Soviet ba.”
Sai dai babban sakataren jam'iyyar Meir Yaari ya yi kokarin hada yahudawan sahyoniya da Leninism. A cikin kuruciyarsa ya kasance mai sha'awar Leo Tolstoy da Haruna David Gordon, wanda ya ɗauki aikin jiki da komawa ga yanayi ya zama larura masu mahimmanci don sake haifuwar Yahudawa a Palastinu. Yaari ya yi aiki a cikin sojojin Austro-Hungary a yakin duniya na farko, ya yi hijira zuwa Palastinu a cikin ashirin da ashirin kuma ya yi aikin kibbutz, yana wa'azin gurguzanci na littafi mai tsarki.
Halin da ake yi wa Tarayyar Soviet a matsayin kasa ta biyu ta ci gaba har zuwa yakin kwanaki shida, lokacin da shugabannin jam'iyyar suka fahimci cewa Masar tana da nufin lalata kasar Yahudawa da makaman Soviet ...
A cikin Janairu 1949, Truman a karshe yanke shawarar kawar da Sakataren Tsaro Forrestal, wanda aka m. Shugaban ya ba da shawarar cewa ya yi aiki na wasu watanni biyu kuma ya rubuta murabus, amma kowa ya sani: an kori James matalauci. A ranar 28 ga Maris, ministan mai murabus ya zo fadar White House a karo na karshe. Truman ya ba shi lambar yabo kuma ya gode masa saboda hidimar da ya yi.
Forrestal ya fara gaya wa duk wanda ya sani cewa yahudawan sahyoniya sun kore shi daga ma'aikatar tsaro. Truman da ya yi mamaki ya nemi ya gano abin da ke faruwa da ministan a hankali. An sanar da shugaban cewa Forrestal yana fama da tabin hankali kuma yana da saurin kashe kansa.
A ranarsa ta ƙarshe a wurin aiki, Forrestal ya zauna a teburinsa na sa'o'i da yawa har sai da mataimaki ya kai shi gida ya kira ɗaya daga cikin abokan tsohon ministan. Ya iso da sauri. Ministan ya fara korafin cewa ‘yan gurguzu, yahudawa da jama’ar fadar White House sun hada kai suka yi aiki tare domin kawar da shi. Nan da nan suka ba da umarnin jirgi kuma suka aika Forrestal zuwa Florida, suna fatan cewa yanayi mai laushi zai yi tasiri a kansa, amma babu wani ci gaba.
Da yake tafiya a bakin teku, ba zato ba tsammani ya ce da damuwa ga abokan da ke tare da shi, yana nuni ga laima da masu hutu ke fakewa daga rana: “Kada mu yi magana a nan. Waɗannan na'urorin saurare ne. Sun san duk abin da za mu ce.
Ya bayyana a fili cewa yana rashin lafiya mai tsanani.
A cikin Afrilu '49 an kwantar da shi a asibitin sojojin ruwa a Bethesda, inda ake kula da manyan jami'ai. Ya yi ihu yana cewa Yahudawa da 'yan gurguzu ne suke tsananta masa. Da sanyin safiyar ranar 22 ga Mayu, ya kashe kansa. Saboda sa ido aka bar shi shi kadai, ya yi tsalle daga hawa na sha shida.
Idan gwamnatin Amurka tana da wanda ya rage mayaƙa da yahudawan sahyoniya, to a cikin Tarayyar Soviet an ƙara ƙungiyarsu.
 
Labarin Molotov da matarsa
Maris 4, 1949 Vyacheslav Mihaylovich Molotov rasa matsayinsa na ministan harkokin waje. Wannan tabbatacciyar alamar kunya ce, duk da cewa ya ci gaba da zama mamba a ofishin siyasa da mataimakin shugaban kasa.
Stalin methodically murkushe ikon Molotov, wanda aka dauke shi a matsayin mutum na biyu a kasar. Jagoran ya zaɓi matar Molotov a matsayin abin kunya.
Polina Semyonovna Zhemchuzhina (Karpovskaya) ya kasance shekaru bakwai ƙarami fiye da Molotov. An haife ta a Yekaterinoslav kuma daga shekaru goma sha huɗu ta yi aiki a matsayin mai shaƙewa a masana'antar taba. A watan Mayu na 17 ta kamu da rashin lafiya da tarin fuka. Ba zan iya aiki ba, an yi min magani kuma na zauna tare da 'yar uwata.
Bayan juyin juya halin ta shiga cikin Red Army. A shekara ta 1818 ta shiga jam'iyyar, kuma a shekara ta gaba an dauke ta a matsayin mai koyarwa na kwamitin tsakiya na Jam'iyyar Kwaminisanci ta Ukraine a kan aiki tsakanin mata.
Sun sadu da Molotov a wani taro a Petrograd. A cikin ashirin da daya, ta bi Vyacheslav Mihaylovich zuwa Moscow kuma ya zama malami a kwamitin gundumar Rogozhsko-Simonovsky. A wannan shekarar, ta da Molotov sun yi aure.
Bayan bikin aure, Zhemchuzhina tafi karatu. A cikin shekara ta ashirin da biyar ta sauke karatu daga aiki baiwa mai suna M.N a Moscow. Pokrovsky, a 1927 - Marxism darussa a Kwalejin Kwaminisanci.
A lokacin rani na ashirin da bakwai, Zhemchuzhina ya zama sakataren jam'iyyar cell a Novaya Zarya turare factory. Ta yi aiki na shekara guda a matsayin malami na kwamitin gundumar Zamoskvoretsky.
A watan Satumba 1930, ta aka nada darektan na Novaya Zarya turare factory. Kuna hukunta da memoirs Anastas Mikoyan, a farkon thirties, Stalin da gaske ya saurari ra'ayin Polina Semyonovna. Ta yi wahayi zuwa ga shugaban cewa wajibi ne don bunkasa turare, saboda matan Soviet suna buƙatar ba kawai sabulu ba, amma kuma turare da kayan shafawa.
Zhemchuzhina ya fara jagorantar amintacciyar masana'antar sabulu da turare, kuma a lokacin rani na 1936, babban sashin sabulu, turare da kayan kwalliya na Hukumar Kula da Abinci ta Jama'a. Shekara guda ta riga ta zama mataimakiyar kwamishina na masana'antar abinci.
A cikin Janairu 1939 Stalin ya nada ta Jama'a Commissar na Kamun Kifi Industry kuma ya ba da umarnin a zabe ta a matsayin dan takarar memba na kwamitin tsakiya da kuma mataimakiyar koli na Tarayyar Soviet na Tarayyar Soviet. An ba ta lambar yabo ta Lenin, Red Banner of Labour, Red Star, da Badge of Honor. Amma a wannan shekarar, halin Stalin zuwa Molotov ya canza sosai.
Daga yanzu Vyacheslav Mihaylovich aka sanya rawar da ba abokin tarayya ba, amma, kamar kowa, mataimakin shugaban. Stalin ya ci gaba da tattauna batutuwa mafi mahimmanci tare da Molotov, amma ya yanke shawarar sanya shi a wurinsa kuma ya kawo karshen dangantakar abokantaka ta baya.
A 1937, Politburo ya kori da yawa daga cikin mataimakan Molotov, kuma ya kasa kare su. Sa'an nan Stalin sami Vyacheslav Mikhailovich ta rauni batu - matarsa ...
A 1939, shugaban gwamnati, Molotov, samu wani m alƙawari - ya kuma zama jama'ar Commissar harkokin waje. An yi imanin cewa ta wannan hanya Stalin ya so ya karfafa alkiblar manufofin ketare. A gaskiya ma, nadin Molotov zuwa ga jama'ar Commissariat na harkokin waje alama ce ta fara kunya: Vyacheslav Mihaylovich da gaske an cire daga sauran al'amura. A wannan shekarar, matarsa ta shiga cikin matsala mai tsanani.
An bude wata kara a hukumar kula da harkokin cikin gida ta jama'a - bisa zargin alaka da "makiya mutane da 'yan leken asiri." Ko da yake Stalin da kansa ya kamata a yi masa shari'a a kan wannan tuhume-tuhume da farko - shi ne ya nada manyan mukamai wadanda daga baya shi da kansa ya bayyana a matsayin makiya.
A ranar 10 ga Agusta, 1939, Ofishin Siyasa ya amince da wani ƙuduri wanda aka rarraba a ƙarƙashin mafi girman rarrabuwa na sirri - "fayil na musamman." Ya ce, matar Molotov (sunan Vyacheslav Mihaylovich ba a ambaci) "ya nuna rashin tausayi da rashin tausayi dangane da haɗin kai, sakamakon haka, kewaye da abokin tarayya. Lu'u-lu'u ya zama yana da ƴan abubuwan leƙen asiri masu ƙiyayya, waɗanda ba da gangan ba suka sa aikin leƙen asirin su ya fi sauƙi. "
Ofishin Politburo ya umurci NKVD da ta “yi cikakken bincike kan duk wani abu da ya shafi Comrade Zhemchuzhina.” ƙwararrun ƙwararrun jami’an tsaron jihar nan da nan suka tattara shaida game da hannunta a “ayyukan zagon ƙasa da leƙen asiri” kuma suka gabatar da su ga kwamitin tsakiya.
Amma Stalin ya gafarta mata a yanzu - ya isa ya lalata sunan Molotov. Oktoba 24, da Politburo sake nazarin hali na Polina Semyonovna. An dauki manyan zarge-zargen da ake yi mata a matsayin "rashin mutunci", amma an rubuta tuhume-tuhumen na "rashin hankali da rashin sanin ya kamata" a cikin hukuncin.
An cire ta daga mukamin kwamishinar Jama'a na masana'antar kamun kifi, kuma, tare da babban girma, ta koma jam'iyyar Republican People's Commissariat of Local Industry a matsayin shugabar masana'antar masaku. A watan Fabrairun 1941, a taron XVIII na Jam'iyyar Kwaminisanci ta Bolsheviks, Zhemchuzhina ta rasa matsayinta na jam'iyyar - dan takarar memba na kwamitin tsakiya.
Bayan yakin, da alama Stalin ya gafarta mata zunubanta na da. A watan Oktoba na shekarar 1946, Zhemchuzhina ya samu mukamin shugaban babban sashen masana'antar yadi da haberdashery na ma'aikatar hasken lantarki ta Tarayyar Soviet.
Amma Stalin, shi dai itace, bai daina ra'ayin kawar da Molotov. A watan Oktoba 1948, Zhemchuzhina aka hana ta aiki da kuma canjawa wuri zuwa wurin ajiyar ma'aikatar haske masana'antu. Ma'aikatar Tsaro ta Kasa ta bude wata sabuwar kara a kanta.
A ranar 29 ga Disamba, 1948, Ministan Tsaro na Jiha Viktor Abakumov da Mataimakin Shugaban Hukumar Kula da Jam'iyyar a karkashin Kwamitin Tsakiyar Jam'iyyar Kwaminisanci ta Bolsheviks Matvey Shkiryatov ya ba da rahoto ga ofishin siyasa game da ci gaban shari'ar.
Ofishin Siyasa ya yanke shawarar:
"1. Binciken da Hukumar Kula da Jam’iyyar ta gudanar ya tabbatar da cewa P.S. Zhemchuzhina na dogon lokaci yana ci gaba da tuntuɓar juna da kuma dangantaka ta kud da kud da Yahudawa masu kishin ƙasa waɗanda ba su cancanci a amince da siyasa ba kuma ana zarginsu da leƙen asiri; ta halarci jana'izar shugaban Yahudawa masu kishin kasa Mikhoels kuma, ta hanyar tattaunawar da ta yi game da yanayin mutuwarsa tare da Zuskin mai kishin kasa yahudawa [3], ta haifar da mutane masu adawa don yada jita-jita masu tayar da hankali game da mutuwar Mikhoels; ya halarci wani bikin addini a cikin majami'ar Moscow.
2. Duk da abin da P.S. An gargadi Zhemchuzhina a cikin 1939 daga kwamitin tsakiya na Jam'iyyar Kwaminisanci ta All-Union (Bolsheviks) game da lalatarta a cikin dangantakarta da mutanen da ba su cancanci amincewa da siyasa ba;
Dangane da abin da ke sama, cire P.S. daga membobin Jam'iyyar Kwaminisanci ta All-Union (Bolsheviks)."
Duk wannan da aka ce a gaban Molotov. Bai kuskura ya ce uffan ba domin kare ta, amma a lokacin kada kuri'ar ya kyale kansa ya ki kada kuri'a. Wannan aiki na jajircewa na halitta, amma a wancan lokacin (wasu shugabannin jam’iyyar, cike da tsoro, suka nemi a ba su dama da hannayensu su halakar da ‘yan uwansu, da bayyana makiyan jama’a), daga baya ma za a dora masa laifi.
Stalin ya gaya wa Molotov:
- Kana bukatar ka rabu da matarka.
Molotov sadaukar da son Polina Semyonovna duk rayuwarsa. Idan yaje wani wuri sai ya dauki hoton matarsa da diyarsa. Vyacheslav Mihaylovich koma gida, kuma ya ba da labarin tattaunawarsa da Stalin ga matarsa. Polina Semyonovna ya ce da tabbaci:
- Tunda wannan ya zama dole ga jam'iyya, to za mu rabu.
Ita ma tana da hali da yawa.
Ta tattara kayanta kuma ta koma tare da dangi - kamar saki daga Molotov.
Janairu 20, 1949 Vyacheslav Mihaylovich, ƙoƙarin tserewa, ya rubuta wasiƙar tuba ga Stalin:
“Lokacin da aka kada kuri’a a kwamitin tsakiya na shawarar korar P.S daga jam’iyyar. Na kaurace wa Lu'u-lu'u, wanda na gane a matsayin kuskuren siyasa.
Ina shelanta cewa, tun da na yi tunani a kan wannan batu, na zabi wannan kuduri na kwamitin tsakiya, wanda ya dace da muradun jam’iyya da jiha, kuma ya koyar da fahimtar jam’iyyar gurguzu.
Ƙari ga haka, na yarda da babban laifin da ban hana Zhemchuzhina, mutum na kusa da ni ba, daga yin matakai na ƙarya da haɗin kai da Yahudawa masu kishin Tarayyar Soviet kamar Mikhoels.”
Harafin Molotov shine iyakacin wulakancin ɗan adam wanda tsarin ya kawo mutum. An ɗauki ra’ayi mafi sauƙi na ɗan adam, kamar ƙaunar matar mutum da kuma sha’awar kāre ta, a matsayin babban laifi na siyasa.
Bayan mako guda, a ranar ashirin da shida ga Janairu, an kama Zhemchuzhina. An aika da mambobin kwamitin tsakiya da kayan aiki daga shari'arta. Akwai cikakkun bayanai marasa kyau, waɗanda masu binciken suka ƙirƙira tare da sha'awar gabatar da Molotov a cikin haske mara kyau, don nuna shi ga ba'a. Kayayyakin Ma'aikatar Tsaron Jiha sun bayyana cewa Zhemchuzhina ta yi rashin aminci ga mijinta, har ma ta ambaci sunayen masoyanta.
Lokacin da aka yi shari'ar Beria da abokansa a 1953, masu bincike sun gano mutanen da suka fito da shaidar Polina Zhemchuzhina. Mutum daya da aka kama, tsohon darekta na wata cibiyar bincike, an azabtar da shi kawai. Wannan ya kasance karkashin jagorancin Beria na lokacin mataimakin farko, Kwamishinan Tsaro na Jiha na matsayi na 3, Vsevolod Merkulov. Wannan kama mutumin ya tsira kuma a 1953 ya gaya abin da Merkulov da masu bincike suka yi masa:
“Daga ranar farko da aka kama ni, ana dukana ba tare da tausayi ba sau uku ko hudu a rana har ma a karshen mako. Suka buge ni da bututun roba, suka buge ni a al'aurar. Ina ta rasa hayyacinta. Sun kona ni da sigari masu kona, suka shayar da ni da ruwa, suka dawo da ni cikin hayyacina, suka sake lakada min duka. Sannan suka daure shi a asibitin waje, suka jefa shi cikin dakin azabtarwa, washegari kuma suka sake dukansa...
Sun bukaci in furta cewa ina tare da ɗan ƙasar Zhemchuzhina kuma ni ɗan leƙen asiri ne. Ba zan iya yi wa mace kazafi ba, domin karya ce, ban da haka, tun daga haihuwata na yi rashin ƙarfi. Ban taba shiga ayyukan leken asiri ba. Sai suka ce da ni kawai in rubuta wata ‘yar karamar sanarwa ga Kwamishinan Jama’a, cewa na amince da wannan laifin, kuma su da kansu za su gaya mani gaskiyar lamarin...”
Babban sakataren kwamitin tsakiya na jam'iyyar gurguzu ta Isra'ila, Samuel Mikunis, ya gana da Molotov a babban asibitin asibiti a 1955 kuma ya yi tambaya cikin fushi:
- Ta yaya kai dan siyasa ka bari a kama matarka?
Babu wata tsoka da ta motsa a fuskar Molotov:
- Domin ni dan siyasa ne kuma dole ne in bi tsarin jam'iyya. Na yi biyayya
Ladabi babu ruwansa da shi. Kamun da aka yi wa matarsa ya kasance babban bala'i a gare shi, amma Molotov bai kuskura ya ki Stalin ba, in ba haka ba, da ya bi ta nan da nan.
Bisa shirin Ma'aikatar Tsaro ta Jiha, matar Molotov, Zhemchuzhina, Bayahude, ya kamata a sanya ta cikin wadanda ake tuhuma a cikin shari'ar kwamitin Yahudawa na Anti-Fascist.
Vyacheslav Mikhailovich an zarge shi da alaka ta hanyar matarsa tare da Kwamitin Yahudawa Anti-Fascist da kuma kusan goyon bayan ra'ayin mayar da Yahudawa daga Ukraine da Belarus, wanda aka bar gida saboda yaki zuwa Crimea, daga inda Crimean Tatars aka kori. Wanda ya fito da "ra'ayin Crimean" mara kyau har yanzu ba a san shi ba. Mikhoels da wasu jiga-jigan Kwamitin Yaki da Falasdinawa na Yahudawa ba su yi la'akari da yiwuwar zama a gidajen 'yan Tatar na Crimea da aka kora daga can ba.
Amma da yawa cikakken lokaci ma'aikata na kwamitin, nada da kwamitin tsakiya na'urorin (kuma, kamar yadda ya bayyana a baya, wadannan su ne sirrin ma'aikatan ma'aikatar tsaro) tura wannan ra'ayi da kuma cimma burinsu - sun kusantar da Molotov. tattaunawarsa.
A hangen Stalin, Yahudawa sun so su kwace Crimea domin su yi abin da Janar Wrangel farar fata ya kasa yi a cikin na ashirin: kira ga Amurkawa da kuma yaga tsibirin daga Tarayyar Soviet.
Molotov dai ya fahimci cewa, ba shi ne ya rasa amanar Stalin ba saboda matarsa, amma an daure ta saboda shi: “Suna neman hanyar zuwa gare ni, kuma suna yi mata tambayoyi, cewa, ita ma wasu ce. irin mai shiga cikin makircin, tana bukatar ta raina shi, don yin magana, jika ni. Sai suka kira ta suka tambaye ta, suna tambayarta cewa ni ba mai goyon bayan jam’iyyar gaba daya ba ce.”
An yi wa Polina Semyonovna tambayoyi a Lubyanka. A kowace rana Molotov ya wuce ginin ma'aikatar tsaro a cikin wata baƙar fata mai lamba limousine tare da masu gadi. Amma ya kasa yi wa matarsa komai. Bai kuskura ya tambayi makomarta ba. Duk da haka, ta tsira daga dukan tsiya - bayan haka, har yanzu ba a yanke shawarar makomarsa ba.
A ranar 29 ga Disamba, 1949, wani taro na musamman a Ma’aikatar Tsaro ta Jiha ya yanke mata hukuncin zaman gudun hijira na shekara biyar. An aika ta zuwa yankin Kostanay na Kazakhstan.
Beria wani lokaci ya rada wa Molotov kunne: "Polina na da rai."
Kamar dai abin izgili, Molotov aka fara nada shi a matsayin shugaban ofishin Majalisar Ministocin Metallurgy da Geology, sa'an nan kuma Ofishin Sufuri da Sadarwa.
Kowace rana yakan zo Kremlin ya zauna a cikin katon ofishinsa duk yini, yana karanta jaridu da rahotannin labarai na Tass, ya tafi gida don cin abincin rana, ya koma ofishinsa. Ba shi da kasuwanci. Stalin bai kira shi ba ko gayyatarsa zuwa wurinsa.
Ɗaya daga cikin mataimakan Molotov ya gaya mani: "A kwanakin nan abin tausayi ne in kalle shi..."
Masana tarihi suna ƙoƙarin fahimtar dalilin da yasa Stalin ya buƙaci wannan duka? Menene wannan - matsananci kalaman ƙiyayya ga Yahudawa? Paranoia? Sakamakon rashin lafiyar kwakwalwa?
Duk wannan ya taka rawar da ya taka. Amma babban abin ya bambanta. Yana shirin sabon yaki.
Manufar "Yakin Cold" ya rasa ma'anarsa mai ban tsoro a tsawon lokaci. Amma wannan lokaci ne da bangarorin biyu suka riga sun shiga cikin yakin basasa "zafi". Kuma Stalin yana buƙatar shirya mutane don yaƙi, gano maƙiyi na waje kuma ya haɗa shi da abokan gaba na ciki.
Ainihin dalilin da ya sa ake tsananta wa Yahudawan Soviet, ba zato ba tsammani ga ƙasar da ta ci Jamus ta Nazi, kisan daraktan zane-zane na gidan wasan kwaikwayo na Yahudawa Solomon Mikhoels, shari'ar membobin Kwamitin Yaƙi da Fascist na Yahudawa, kama " killer likitoci” shine Stalin ya yanke shawarar ayyana Yahudawa ‘yan leƙen asirin Amurka.
A cikin Maris 1949, Sakatariyar Kwamitin Tsakiya ta amince da "Shirin Ayyuka don Ƙarfafa farfagandar Anti-Amurka a nan gaba." Ainihin, tattaunawar ta kasance game da buga littattafan adawa da Amurkawa, ƙirƙirar wasan kwaikwayo da fina-finai tare da abubuwan da ke adawa da Amurka, da ba da laccoci masu dacewa.
A taron ma'aikatan siyasa na soja, an bayyana kai tsaye cewa yakin na gaba zai kasance da Amurka. Kuma a Amurka, Yahudawa sun kafa sautin, wanda ke nufin cewa Yahudawan Soviet su ne shafi na biyar, masu cin amana a nan gaba. Sun riga sun yi wa Amurkawa leken asiri ko yin aikin zagon kasa. Ya kamata a fara shirye-shiryen yaƙi mai girma tare da halakar maƙiyan cikin gida. Hakan zai hada kan jama'a.
Ilya Ehrenburg, yana taƙaita rayuwarsa, ya rubuta:
“Daga baya na hargitsa kwakwalwata, ina kokarin fahimtar dalilin da ya sa Stalin ya kai wa Yahudawa hari. Yakov Zakharovich Surits ya taɓa gaya mini cewa a shekara ta 1935, sa’ad da yake jakadanmu a Jamus, ya ba wa Stalin rahoto game da manufofin ’yan Nazi da kuma wasu abubuwa, ya yi magana game da ƙin jinin Yahudawa.
Stalin ya tambaye shi ba zato ba tsammani: “Faɗa mini, shin da gaske Yahudawan Jamus sun ƙi jinin ƙasa?”
Da alama a gare ni Stalin ya yi imani da alhakin juna na mutanen asali guda; Hakika, sa’ad da yake sha’ani da “maƙiyan mutane,” bai kāre danginsu ba. Me za mu iya cewa game da iyalai; lokacin da bisa umarninsa aka kori mutane gaba daya daga gidajensu, sun kwashe kowa da kowa, ciki har da shugabannin jam'iyya, 'yan gwamnati, da Jaruman Tarayyar Soviet. Anti-Semitism yana da nasa al'adu, amma ban taba jin anti-Ingushism ko Kalmykphobia ba.
Suna cewa Stalin ya kasance yana jagorantar ta ta hanyar sadaukarwa ga ra'ayi; To, a wannan yanayin, dole ne mu ɗauka cewa ya kai hari ga Yahudawa, yana la'akari da su masu haɗari - dukan Yahudawa suna da dangantaka ta asali guda, kuma miliyoyin da yawa daga cikinsu suna zaune a Amurka. Waɗannan, ba shakka, zato ne, kuma ba zan iya fito da wani abu ba - ban sani ba kuma ban fahimta ba. ”
A lokaci guda kuma, a cikin jama'a, Stalin ya zaɓi kalmominsa a hankali kuma bai ƙyale kansa maganganun adawa da Yahudawa ba - ba ya so ya zama kamar mai adawa da Yahudawa. Na yi kokarin jaddada wannan.
Stalin ko da yaushe ya mai da hankali ga wane ne ɗan ƙasar. Khrushchev ya bayyana yadda kafin yakin an shirya wani taro a Moscow tare da manoma gama gari daga Jojiya. Beria har yanzu ita ce sakatariyar Kwamitin Tsakiyar Jojiya.
Khrushchev ya tuna cewa: "A cikin waɗannan mutane akwai wani manomi ɗaya da ya shahara wajen tattara shayi. - Beria ya ce: "Wannan mace ce mai ban mamaki - mafi kyawun shayi, Jojiyanci."
Stalin ya dubeta ya ce:
- Ita yar Armenia ce.
Beria ta ki:
- A'a, 'yar Georgia ce.
Sai Stalin ya ce:
- Tambaye ta.
Matar ta koma Armeniya. Ba da daɗewa ba aka cire ta kuma ta bar dandalin.”
A cewar Khrushchev, Stalin ya kasance mai rahusa ga anti-Semitism:
“Duk da haka, a bainar jama’a, Stalin cikin kishi ya kiyaye tsabtar tufafinsa kuma ya yi taka-tsan-tsan kar ya haifar da zarge-zargen kyamar Yahudawa. Duk mutumin da ya fadi irin wannan magana game da Stalin, idan yana cikin tazara, nan take za a halaka shi.
A gaskiya ma, Stalin ya kasance mai adawa da Yahudawa. Ya kuma ba ni umurni kai tsaye in yi hulɗa da Yahudawa a ƙungiyar Moscow bayan yaƙin, sa’ad da na dawo daga Ukraine. Wannan tattaunawar ba ta kasance daya-daya ba, amma, kamar kullum, a teburin Stalin.
Ya fara da gaskiyar cewa a masana'antar jirgin sama na Moscow, matasa sun nuna rashin jin daɗi, kuma an danganta masu tayar da hankali ga Yahudawa. Anan Stalin ya ce da ni:
"Muna buƙatar shirya yaƙin baya." Ka ɗora wa matasan Rasha sanduna, a bar su su nuna wa Yahudawan nan a bakin kofa idan an gama aiki.
Beria da Malenkov sa'an nan suka zarge su:
"To, kin karɓi umarninki?"
Konstantin Simonov ya tuna da yadda a cikin bazara na 1952, a lokacin tattaunawa na wallafe-wallafen ayyukan da aka zaba ga Stalin Prize Stalin ya ba da dukan monologue, kamar dai fushi da cewa bayan wallafe-wallafen pseudonym da suka fara nuna ainihin sunan marubucin:
“Me yasa ake yin haka? Idan mutum ya zabi sunan karya na adabi, hakkinsa ne. Amma, a fili, wani yana jin daɗin jaddada cewa wannan mutumin yana da suna biyu, don jaddada cewa shi Bayahude ne. Me yasa ake yada kyamar Yahudawa? Wanene yake buƙatar wannan?
Stalin ya fadi haka, da sanin cewa maganarsa za ta yadu a birnin Moscow a wannan rana.
Kuma kawai a cikin da'irar kunkuntar, a cikin nasa, ya yi magana da gaske.
Vyacheslav Aleksandrovich Malyshev, Mataimakin Shugaban Majalisar Ministoci, a hankali ya rubuta duk kalmomin jagora a cikin littafin tarihin aikinsa. Da yake la’akari da littafin tarihinsa, a taron da aka yi na Shugabancin Kwamitin Tsakiyar a ranar 1 ga Disamba, 1952, Stalin ya ce: “Kowane Bayahude mai kishin kasa ne, wakilin leken asirin Amurka. Masu kishin kasa yahudawa sun yi imanin cewa Amurka ta ceci al'ummarsu. Suna ɗaukar kansu wajibi ne ga Amurkawa. Akwai Yahudawa masu kishin kasa da yawa a cikin likitoci. "
A bisa umarnin Stalin, jami'an tsaron jihar na shirya wani sabon kamfen na danniya. An yi komai kamar yadda yake a cikin '37, bisa ga ingantaccen samfuri. Sai dai a wannan karon an shirya manyan wadanda abin ya shafa su zama Yahudawa.
 
Vyshinsky a matsayin minista
Andrei Yanuaryevich Vyshinsky aka nada sabon ministan harkokin waje.
Vyshinsky ya zama ba kawai minista ba, har ma da jami'in leken asiri na lamba daya - ya jagoranci kwamitin watsa labarai, wanda ya haɗu da dukkanin bayanan Soviet - wato, babban ma'aikatar leken asiri na Janar Staff da babban ma'aikatar Tsaro ta farko.
Jami'an diflomasiyyar kasashen waje ba su amince da Vyshinsky ba; Bai yi ƙoƙarin shawo kan abokan aikinsa ba game da buƙatar yarda da shawarwarin Soviet.
Yakin Cold ya kasance a tsayinsa. Wataƙila jagoran ya ɗauka cewa lokacin tattaunawa mai tsanani ya ƙare. Ba za a iya cimma komai a teburin tattaunawa ba. Abin da ya rage shi ne nuna ƙarfi da fifiko. Vyshinsky ya dace da wannan rawar.
Shi ne, watakila, na farko a cikin ƙwararrun lauyoyin da suka nuna cewa za ku iya yin ba tare da shaida ba kwata-kwata, kawai ku rantse: “ƙyama, gawa mai wari, taki, tulin datti, ƙazantattun karnuka, damfara mai rarrafe.”
Sakataren Harkokin Wajen Amurka Dean Acheson, kuma lauya, ko da yake yana da ra'ayoyi daban-daban game da doka da shari'a, ya yi magana game da abokin aikinsa kuma abokin tarayya Vyshinsky kamar haka: "Wanda aka haifa, ko da yake yana da nishadi."
Duk da haka, idan ya so, Andrei Yanuaryevich zai iya zama mai ladabi da kuma amintacce da kuma jin daɗin magana da.
A karkashin Vyshinsky, raunin kwayoyin halitta na diflomasiyyar Soviet ya karu - rashin dabi'ar bayyana ra'ayi. Molotov har yanzu yana da ƙarfin hali don yin hakan wani lokaci. Vyshinsky ba zai iya samun wannan ba. Kuma babu mutane a ƙananan benaye waɗanda suke so su zama kamikazes. Babu wanda ya kuskura ya wuce abin da aka riga aka karba, aka amince da shi, wanda hukuma ta amince da shi. Wannan ya shafi ba kawai matakan manufofin kasashen waje ba, har ma da kalmomi. Wata sabuwar kalma ta ji tsoro kamar wuta. A saman bene aka ba hukuma irin taunar cingam.
Jami'an diflomasiyyar Soviet, jagorancin Vyshinsky, sun kasa fahimtar abin da matakai ke faruwa a duniya. Har yanzu Moscow ta yi la'akari da karuwar sabani tsakanin ikon mulkin mallaka. An dauki Faransa da Italiya a matsayin mai rauni, domin bayan yakin akwai jam'iyyun gurguzu masu karfi a can. Vyshinsky ya ba da rahoto ga Stalin akai-akai game da nasarorin diflomasiyyar Soviet, wanda ya yi ƙoƙari ya haifar da rashin jituwa tsakanin Yammacin Turai da Amurka.
A ranar 8 ga Maris, 1949, Ben-Gurion ya gabatar da sabuwar gwamnatin Isra’ila.
A ranar 15 ga Maris, shugaban sashen Kusa da Gabas ta Tsakiya na ma'aikatar harkokin wajen kasar Bakulin, ya rattaba hannu kan takardar shedar sabon tsarin gwamnatin Isra'ila.
Ya lura cewa Charette an haife shi a Kherson, cewa Ministan Sufuri David Remez ya zo Moscow a 1925 don baje kolin aikin gona a matsayin wani ɓangare na wakilai na biyu na ma'aikatan Yahudawa na Falasdinu, kuma a cikin Mayu na 1943, a madadin Yahudawan Falasdinu. , sun ba da gudummawar motoci da magunguna ga sojojin Soviet.
Golda Meir ya zama Ministan Kwadago da Inshorar Jama'a. Wannan yana nufin cewa ta kusa barin Moscow.
Bakulin ya lura a cikin takardar shaidar wani abu da bai bayyana a baya ba a cikin kayan da suka shafi Isra'ila:
"Bayan nada Golda Meirson a matsayin wakilin Isra'ila a cikin Tarayyar Soviet, Comrade Zarubin ya sanar da mu cewa da'irar ci gaba na Yahudawan London sun bayyana Meyerson a matsayin jami'in leken asirin Amurka."
Janar Vasily Mikhailovich Zarubin kafin yakin ya shiga cikin halakar fursunonin yakin Poland a lokacin yakin ya kasance mazaunin ofishin leken asirin kasashen waje a Washington. Bayan ya koma Moscow, tare da matarsa, Elizaveta Yulievna Gorskaya, tsohon abokin Yakov Blumkin, ya yi aiki a tsakiyar ofishin. Lokacin da jami'an tsaron gwamnati suka fara wanke Yahudawa, an kuma kori matar Zarubin, duk da irin cancantar da ta samu a baya.
A ranar 18 ga Maris, 1949, ta hanyar telegram daga Moscow, mai kula da harkokin Isra'ila a cikin USSR, Mordechai Namir, ya sanar da darektan sashen gabashin ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila, Sh a Moscow:
"Wakilan kasashen yammacin duniya sun yi hasashen fara wani kwas na kyamar Yahudawa a hukumance, kuma a nan gaba za a samu tabarbarewar alakar Rasha da Isra'ila, ganin alamun hakan a hare-haren da ake kai wa Yahudawan Sahayoniya. Ba ni da sha'awar bin wannan ra'ayi...."
A ranar 14 ga Afrilu, Golda Meir ya kai ziyarar bankwana ga ministan harkokin wajen kasar Vyshinsky.
Ta tabbatar da cewa ba za a samar da sansanonin soji na kasashen waje a yankin Isra’ila ba, kuma kasar Yahudawa ba za ta shiga duk wani kawance da aka kulla da kasashe uku ba, “musamman a kan Tarayyar Soviet, tun da abota da Tarayyar Soviet na daya daga cikin tushen manufofin kasar. na Isra'ila."
Ta sake tabo batun siyan makaman Soviet da kuma karbar gungun jami’an Isra’ila don samun horo. Ta tuna cewa hadimin soja, Kanar Ratner, ya tattauna da Janar Antonov game da wannan.
A cikin rikodin tattaunawar, Vyshinsky ya lura cewa ya amsa wannan hanyar: wannan shine "tambaya mai ƙaya da rikitarwa wanda zai iya haifar da matsaloli masu yawa."
A cikin cikakken rikodin na Isra'ila yana sauti kamar haka.
"A wani lokaci," in ji Golda Meir, "mu, ta hannun jami'in sojanmu, mun koma ga Janar Antonov na soja tare da neman samar da wasu nau'o'in makamai da dama don inganta ƙwararrun ƙwararrun jami'anmu. An aika da kayan aikin matsalar samar da makamai a lokaci guda ga Mista Bakulin. Ina so in ja hankalin ku kan wannan batu.
"Game da kayan soja," in ji ministan Soviet, "Ni kawai ban san abubuwan da ke faruwa ba, domin na shafe lokaci mai yawa yana yawo a Turai." A bayyane yake, cibiyoyin tsaron mu suna yin hakan. Zan yi kokarin gano. Amma ya kamata a bayyana a gare ku cewa wannan matsala ce mai cike da matsaloli da haɗari masu yawa.
Waziri yana cikin walwala ya yi dariya:
"Da zaran mun ba ku bindiga guda daya, za su ce sun sayar muku da bam din atomic." Bugu da ƙari, za a fara sharhi game da "bangare na musamman" na wannan yarjejeniya: sun ce an shirya ƙirƙirar ƙawance tsakanin Tarayyar Soviet da Isra'ila, tun da Karl Marx mai ra'ayin gurguzu da Bayahude ya haɗu da waɗannan ƙasashe. ƙawancen ƙawancen ya taso don manufar halaka... Komawa kan matsalolin soja, zan yi ƙoƙarin gano cikakkun bayanai...
A ranar 11 ga Mayu, Isra'ila, godiya ga kokarin Tarayyar Soviet, ta shiga Majalisar Dinkin Duniya. Wakilin Poland, yana maraba da sabon memba na al’ummar duniya, ya ce da gaske: “Lokacin sha’awa ga makomar Isra’ila ya ƙare. An fara wani lokaci na haɗin gwiwa bisa muradun bai ɗaya. Al'ummar Yahudawa, suna bin tafarkin zaman lafiya da ci gaba, za su iya dogara ga Poland, Tarayyar Soviet da dimokuradiyyar jama'ar Turai. Babu shakka Isra'ila za ta tuna cewa waɗannan ƙasashe abokanta ne na gaske a lokacin rikicin da aka kafa ta ... "
Isra'ila ta yi nasara a yakin farko.
"Game da tambaya marasa adadi, daga inda babu, magana game da wani 'makamin sirri na Isra'ila," Charles Knox Jr., mai ba da shawara a Ofishin Jakadancin Amirka a Tel Aviv, ya rubuta wa Ma'aikatar Harkokin Wajen, "Ina so in bayyana. zurfin yakinin cewa wannan makamin ya kunshi abubuwa guda uku, wato: 1) azama, 2) jaruntaka, 3) larura. Nasarar da sojojin Isra'ila suka samu, wanda ya kunshi fararen hula mafi yawansu, a kan ingantattun makamai da sojojin Larabawa masu yawan gaske, na wakiltar nasarar da ba za a iya bayyana ta a kodayaushe ta fuskar fasaha ko dabaru ba."
Amma nasarar farko ko kadan ba ta nufin farkon zaman lafiya ba.
"Ana tsammanin," Daraktan CIA Admiral Hillenkoiter ya rubuta wa Shugaba Truman a cikin Yuli 1948, " Larabawa za su fara ba da tallafi mara iyaka ga ayyukan 'yan tawaye. Hare-haren 'yan tawayen Larabawa, rashin amincewa da siyasa da kuma takunkumin tattalin arziki sun mayar da Isra'ila saniyar ware daga sauran yankin Gabas ta Tsakiya.
A karkashin wadannan sharudda, za a rika fuskantar barazana ga tsaronta, da tabarbarewar tattalin arzikinta, don haka, makomarta za ta dogara ne kan kyakkyawar fata na wasu jihohin da ke wajen yankin.”
A ranar 13 ga Janairu, 1949, tare da taimakon mai shiga tsakani na Majalisar Dinkin Duniya Ralph Bunche, wanda Majalisar Dinkin Duniya ta nada, an fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin Masar da Isra'ila a tsibirin Rhodes.
Tsarin tattaunawar da kansa ya nuna cewa kasashen Larabawa ba su amince da bullar kasar Yahudawa ba. Wakilan Masar da Isra'ila sun taru a daki guda, amma Masarawan ba su lura da abokan aikinsu ba kuma sun yi magana da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya kawai.
A Rhodes, an fara tattaunawa da Transjordan. Isra’ilawa sun yi shawarwari da Lebanon a wani kauye mai iyaka da Syria a ranar 4 ga Afrilu a yankin tsaka mai wuya tsakanin jihohin biyu.
A ranar 24 ga Fabrairu, Isra'ila ta rattaba hannu kan yarjejeniyar sulhu da Masar; bayan wata guda, a ranar ashirin da uku ga Maris, tare da Lebanon.
Watanni biyu gabanin fara shawarwarin a hukumance, a ranar ashirin da hudu ga watan Janairu, wakilin Tarayyar Soviet a Lebanon da Syria, Daniil Solod, ya tarbi tsohon ministan gwamnatin Lebanon, Joseph Salem, Kirista a addinance. A asirce ya gaya wa jami'in diflomasiyyar Soviet:
“Yana da matukar fa’ida ga kasar Labanon idan akwai kasar yahudawa a kasar Falasdinu, domin irin wannan kasa ta zama abokiyar kawancen kiristoci ta Lebanon a kan kasashen musulmi da ke kewaye, wanda idan suka rama wa yahudawa, to babu makawa za su fara zaluntar kiristoci na Lebanon. .
Dangane da halin da ake ciki yanzu a dangantaka tsakanin Labanon da Isra'ila, Salem ya ruwaito a asirce cewa dan uwansa, babban hafsan hafsoshin kasar Labanon, Kanar Tawfik Salem, ya rigaya ya gana da rundunar yahudawa har sau biyu a kan iyakar Falasdinu tare da samun wasu sharudda da Isra'ila ta amince da su. kulla yarjejeniyar dindindin da Lebanon."
A ranar 3 ga Afrilu, Isra'ila ta fara tattaunawa kan sasantawa da Transjordan, kuma a ranar 30 ga Yuni, da Syria.
Yarjejeniyoyin sun ayyana layin da aka shata kuma sun nuna cewa ba a la'akari da wannan layin "iyakar siyasa ko yanki." Amma Amurka, Ingila da Faransa sun dauki nauyin masu ba da tabbacin yarjejeniyar makamai da kuma, musamman, iyakokin yankin na jihohin da suka sanya hannu a cikin iyakokin da suka dace da layin armistice.
An fara tattaunawar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Transjordan. Jami'an diflomasiyyar Larabawa a cikin faduwar shekara ta 1950 sun koka kan yadda suke nuna bakin ciki da yanayin sada zumuncin da Sarki Abdullah ke kokarin haifarwa a birnin Kudus tsakanin Yahudawa da 'yan kasar Jordan. Jami'an diflomasiyya na Larabawa sun ji daɗi lokacin da aka kashe sarkin kuma Majalisar Ƙungiyar Larabawa ta hana tattaunawa da Isra'ila.
Kwamitin Sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya yi nuni da cewa, yarjejeniyar da aka kulla na yaki da makamai ya dage takunkumin da aka kakabawa duk kasashen da ke da hannu a rikicin.
Isra'ila ta so ta ci gaba da sanya takunkumin kuma tana tsoron cewa sayan makamai zai jefa kasashen Larabawa cikin wani sabon yaki. Kasashen yamma ba su goya masa baya ba. Tarayyar Soviet ta ki kada kuri'a cikin aminci.
Isra'ilawa sun yi zanga-zangar a banza. A ranar 25 ga Mayu, 1950, Ingila, Faransa da Amurka sun sanar a karon farko cewa a shirye suke su yi la'akari da aikace-aikacen kasashen Larabawa da Isra'ila na samar da makamai. Wannan magana tana da ma'ana mai girma. Kasashen Larabawa sun sayi makamai a baya. Yanzu kasashen yamma sun amince su sayar wa Isra'ila makamai.
Ministan harkokin wajen Isra'ila Sharett, wanda ke magana a majalisar Knesset, ya ce matakin da Majalisar Dinkin Duniya ta dauka kan raba Palastinu ya zama mara inganci, sakamakon harin da kasashen Larabawa suka kai wa Isra'ila. Charette na nufin idan kasashen Larabawa ba su amince da iyakokin da kasashen duniya suka kafa ba, to kuwa gwamnatin yahudawan ba ta yi niyyar yin hakan ba.
Moscow ta mayar da martani cikin natsuwa kan wannan kalami na ministan Isra'ila. Stalin ya yi imanin cewa wanda ya yi nasara a yakin yana da hakkin ya mallaki yankuna kuma a cikin 1945 shi da kansa ya fadada iyakokin Tarayyar Soviet.
Ranar 29 ga Yuni, 1949, Vyshinsky ya karbi sabon wakilin Isra'ila Mordechai Namir, wanda ya ba shi kwafin takardun shaidarsa.
Vyshinsky ya gaya wa sabon wakilin cewa: "Kuna da tawali'u cikin rashin gaskiya wajen tantance nasarorin da kuka samu," matsayin ku yana da ƙarfi sosai, kuma babu dalilin damuwa."
Namir ya lura cewa yana da umarni daga gwamnatinsa na gayyatar wakilin Tarayyar Soviet a hukumance domin ya kai ziyarar sada zumunci a kasar Isra'ila.
"Kada ku ɗauki wannan a matsayin tsoma baki a cikin harkokin ku," Namir ya ƙara da dariya, "amma jama'armu da gwamnatinmu za su yi farin ciki musamman idan sun karɓi baƙo Andrei Andreevich Gromyko, wanda kowane ɗan makaranta a Isra'ila ya san sunansa."
Namir, ba shakka, bai san cewa Vyshinsky da Gromyko ba za su iya jure wa juna ba kuma sun kasance da rashin jituwa.
Molotov, yayin da yake minista, ya fito fili ya ba da goyon baya ga Gromyko, da Vyshinsky kamar yadda ba ya son abokin hamayyarsa na sauri. Lokacin da aka cire Molotov kuma Vyshinsky ya zama minista, lokaci mai wuya ya zo ga Gromyko.
Tabbas, Stalin ya san Andrei Andreevich, kuma babu abin da za a iya yi tare da shi ba tare da takunkumin shugaban ba. Sai dai ministan ya kai wa Gromyko hari, inda ya yi kokarin kama shi daga cikin wani abu, sannan ya koka da ‘yan kungiyar ta Politburo kan rashin balaga a siyasance na mataimakinsa. Don haka, kalmomi masu zafi game da Gromyko na iya kawai fushi Vyshinsky.
Kuma a cikin Isra'ila sun ji godiya ga Andrei Andreevich. Ƙungiyar abokantaka ta abokantaka tare da USSR har ma sun ba da shawarar sanya wa daya daga cikin titunan Tel Aviv sunan Andrei Gromyko.
Ministan ya kasa kin amincewa da gayyatar da jakadan Isra'ila yayi a hukumance. Bayan makonni biyu, a ranar 14 ga Yuli, Vyshinsky ya aika da rubutu zuwa Stalin game da gayyatar Gromyko zuwa Isra'ila.
Ministan ya ba da shawarar kin amincewa da gayyatar, tun da "gwamnatin Isra'ila na da niyyar yin amfani da irin wannan ziyarar don karfafa matsayinta na ci gaba da yin mu'amala da Amurka da Ingila domin samun sabon lamuni da raunana matsin lambar Anglo-Saxon kan batun kan iyaka, Larabawa 'yan gudun hijira da Kudus...
Bugu da kari, ziyarar da wakilin Tarayyar Soviet zuwa Isra'ila zai haifar da jita-jita iri-iri a kasashen waje, wanda babu shakka Amurka da Ingila za su yi kokarin amfani da su wajen karfafa tasirinsu a kasashen Larabawa da kuma kara murkushe dangantakarmu da su."
Shugaban ya goyi bayan Vyshinsky. Gromyko ya rasa damar ziyartar kasar, wanda haihuwarsa ya ba da gudummawa sosai.
Sabon manzon Isra'ila, Mordechai Namir (Nemirovsky), an haife shi ne a yankin Kherson a cikin ɗari takwas da casa'in da bakwai, ya kammala karatunsa a Faculty of Economics na Jami'ar Odessa, kuma ya buga wasan violin. A cikin ashirin da hudu ya tafi Falasdinu. Mahaifiyarsa da 'yar'uwarsa sun kasance a Kherson.
Jami’an diflomasiyya kamar yadda suka saba, sun tambayi ma’aikatar tsaron jihar game da Namir. Takaddun shaida da aka tsara don Vyshinsky ya ce:
"Bisa bayanan da aka samu, shugabancin jam'iyyar Mapam, lokacin da Namir ya tafi USSR, ya ba shi umarni don kulla hulɗa da Yahudawa masu kishin kasa a cikin Tarayyar Soviet, wanda ta hanyarsa zai tada tsakanin Yahudawa a cikin USSR da sha'awar yin hijira zuwa jihar. na Isra'ila.
A cewar MGB, ya zuwa yanzu babu wani bayani game da ayyukan da Namir ya yi na kin jinin Soviet a lokacin zamansa a cikin USSR. "
MAPAM gajarta ce ga Mifleget Poalei Eretz Yisrael - Jam'iyyar Ma'aikata ta Isra'ila.
A ranar 8 ga Yuli, Namir ya gabatar da takardun shaidarsa ga Shugaban Majalisar Koli na Tarayyar Soviet Nikolai Mikhailovich Shvernik. Mataimakin ministan harkokin waje Gromyko ya halarta. Namir ya shaidawa ministar harkokin wajen kasar Charette cewa "yanayin tattaunawar yana da kyau sosai." Shvernik ya yi wa wakilin tambayoyi da yawa, Gromyko ya yi magana sosai game da nasarorin da Isra'ila ta samu.
Diflomasiyyar Soviet ta ci gaba da tallafawa Isra'ila ba tare da wata shakka ba a fagen duniya.
A ranar 31 ga watan Agusta, shugaban sashen Kusa da Gabas ta Tsakiya Ivan Bakulin, ya shirya jawabai don jawabin tawagar Tarayyar Soviet a zaman taro na hudu na Majalisar Dinkin Duniya kan batun ba da taimako ga 'yan gudun hijirar Falasdinu. Babu wata kalma ta la'anci Isra'ila a cikin waɗannan abubuwan.
"Matsalar 'yan gudun hijirar Falasdinu," in ji takardar ta Ma'aikatar Harkokin Wajen, "ta samo asali ne sakamakon manufofin wasu masu ra'ayin mazan jiya a Ingila da Amurka, wanda ya kawo cikas ga warware matsalar Falasdinu cikin lumana tare da samar da yanayin daukar matakin soji. Falasdinu, wacce ta jawo wa al'ummar Yahudawa da Larabawa wahalhalu...
Tawagar Tarayyar Soviet ta yi imanin cewa, mafita mai tsauri ga matsalar 'yan gudun hijira ita ce cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kasashen Larabawa, a daya bangaren, da kasar Isra'ila, da kuma gaggauta aiwatar da shawarar da babban taron MDD ya dauka. na 29 ga Nuwamba, 1947 a kan samar da 'yantacciyar kasar Larabawa a kan yankin Larabawa na Falasdinu. "
Shugabannin Larabawa sun shawo kan Larabawan Falasdinu da su fice daga yankin Isra'ila, tare da yin alkawarin halaka Yahudawa cikin gaggawa - sannan kowa zai iya komawa kasashen da aka 'yantar. A baya a cikin 1950, shugabannin kwamitin Larabawa na Haifa sun yi alfahari cewa su ne suka kori dukan Larabawa mazauna birnin.
A birnin Moscow, ma'aikatar harkokin wajen kasar, ta san dalilin da ya sa kasashen Larabawa ke tabo batun komawar 'yan gudun hijirar, amma ba su yi wani abu da zai taimaka musu ba.
Tawagar Tarayyar Soviet a Lebanon a ranar 14 ga Afrilu, 1949 ta ba da rahoto ga mai kula da ita, Mataimakin Ministan Harkokin Waje Zorin cewa: “Ƙasashen Larabawa sun dage kan mayar da dukan ’yan gudun hijirar Larabawa ba domin babu inda za a sanya su a sauran ƙasashen Larabawa ko kuma a cikin ƙasashen Larabawa. Bangaren Larabawa na Falasdinu, amma saboda suna son samun wani nau'i na kashi na biyar a kan yankin haramtacciyar kasar Isra'ila, wanda idan aka sake barkewar yakin a nan gaba, za su iya ba da goyon baya sosai ga hare-haren Larabawa. .”
A ranar 3 ga Satumba, 1949, Ma'aikatar Kusa da Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Waje ta shirya wani gagarumin rahoto - "Tambayar Falasdinu".
Musamman ma, tabbas ta bayyana sunan wanda ya haddasa yakin farko na Larabawa da Isra'ila. Kuma ba Isra'ila ba:
“An san cewa turawan ingila ne suka tunzura kasashen larabawa a kasar Falasdinu, inda suka yi amfani da karfin kishin kasa na larabawa suka tura su yaki da yahudawan...
Duk da kokarin da turawan Ingila da Amurka suka yi, sun kasa hana bullowa da karfafa kasar Isra'ila, lamarin da ya zama gaskiya..."
Layin da ke goyon bayan Isra'ila a manufofin ketare ya kasance tare da karuwar kyamar Yahudawa a cikin kasar.
Ma'aikatan kwamitin tsakiya, suna magana da wakilan jam'iyyun gurguzu na 'yan'uwa, sun fito fili suna fahariya: "Kuma Comrade Zhdanov ya kawar da dukan Yahudawa daga na'urorin kwamitin tsakiya!"
Anti-Semitism na Stalin ya kasance na halitta ne ko kuma, daidai, ilimin dabbobi. Har yanzu akwai Yahudawa da yawa da suka rage a manyan mukamai; sun ba da gudummawa sosai ga kimiyya, likitanci, da fasaha. Da farko dai an gwabza da su ne a matsayin masu fafatawa.
Taso da Stalin zuwa saman jam'iyyar nomenklatura, jahilai da mugayen punks ji ƙiyayya ga duk wanda ya bambanta. Saboda haka, duka rukuni na "cosmopolitans marasa tushe" da kungiyar "kwarorin likitoci" sun hada da mutanen Rasha. Ba wai kawai don a ɓoye yanayin yaƙin neman zaɓe na Yahudawa ba, har ma don kawar da su cikin nutsuwa.
A ƙarƙashin mulkin Nazi, ana kiran wannan yaƙin da “fararen Yahudawa,” wato, da Yahudawa ba ta jini ba, amma ta ruhu. A cikin yaƙin da “cosmopolitans,” ƙungiyar ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun masu ba da labari sun fito, yawanci mutane marasa basira waɗanda ke fatan yin sana’a ta hanyar lalata abokan aikinsu.
“Kiyayyar Yahudawa,” in ji wani fitaccen masanin falsafa na Rasha Nikolai Aleksandrovich Berdyaev, “sau da yawa neman ƙwazo ne. Lokacin da mutane suka ji rashin jin daɗi kuma suka haɗa bala'o'in su na sirri da bala'in tarihi, suna neman mai laifi wanda za su iya zargi duk bala'in. Wannan ba ya girmama dabi’ar mutum, amma mutum yana jin kwanciyar hankali da gamsuwa idan aka samu mai laifin kuma ana iya kiyayya da shi a dauki fansa a kansa.”
An gudanar da wanke-wanke a duk fadin kasar. An kori Yahudawa daga kimiyya, likitanci, manyan makarantu, hukumomin gwamnati, da sojoji.
A ranar 5 ga Oktoba, 1949, wakilin Isra'ila Namir ya buga wa ministar harkokin waje Charette ta wayar tarho:
“Majami’ar ta cika makil, dubban mutane, har da matasa da yawa, sun tsaya a kan titi. Amma sabanin shekarar da ta gabata, babu wanda ya kuskura ya tuntube mu. Dubban idanuwa ne kawai suka zuba mana yayin da muka wuce can muka dawo; da yawa sun yi maraba, amma a hankali...
A wannan shekarar, kiyayyar Yahudawa ta tsananta. Jami’an gwamnati a matakin kasa na kwatanta Yahudawa a matsayin marasa aminci da ake zargi da yin leken asiri. Ana yin kiran buɗaɗɗiyar a kamfanoni da cibiyoyi:
- Je zuwa ƙasarku, Isra'ila...
Mutane da yawa suna fargabar cewa nan ba da jimawa ba za a fara korar mutanen daga Moscow, wadda ta zama mafaka ga waɗanda suka tsira daga halakar da ‘yan Nazi.
Bayan kwanaki goma, Charette ta aika wa Namira ta wayar tarho a Moscow:
"Dole ne mu fara yaƙin neman zaɓe a cikin jaridun Yahudawa na duniya, musamman a Amurka, da kuma a cikin jaridun da ba na Yahudawa ba game da batun Yahudawan Soviet, da barin duk wani ingantaccen bayani ga manema labarai ...."
Hakika, Isra’ilawa ba su san abin da za su yi ba. Yin shiru game da yaƙin neman zaɓe a cikin Tarayyar Soviet abin kunya ne. Yin magana yana nufin, na farko, rasa goyon bayan Tarayyar Soviet, na biyu kuma, ya tsananta halin Yahudawan Soviet. Wani yanayi ne na rashin bege.
Jami'an diflomasiyyar Isra'ila da ke aiki a Moscow sun yi imanin cewa yin magana game da kyamar Yahudawa na hukumomin Soviet abu ne mai haɗari da rashin ma'ana.
Mai ba da shawara kan manufa ta Isra'ila Arie Levavi ya bayyana ra'ayinsa ga Charett:
"Yanzu fiye da kowane lokaci, dangantakarmu ta rayuwa da Yahudawan Soviet za su kasance da Soviets za su gane a matsayin wani rauni ga ginshikin manufofinsu na akida, a matsayin mai matukar hadari ga bangon warewar da suka gina ... hadarin leken asiri da bullowar “shafi na biyar”...
Jawabin jama'a ba zai inganta yanayin Yahudawan Soviet ba, amma za su iya dagula dangantakar Isra'ila da Tarayyar Soviet."
An haifi Arie Levavi a Vilna, don haka ya yi magana da Rashanci. Ya yi karatu a Jamus a Jami'ar Heidelberg, amma saboda Nazis ya tafi Palestine. A lokacin yakin duniya na biyu ya yi yaki a cikin sojojin Birtaniya. A shekarar 1948, ya zo Moscow a matsayin consul.
Sai dai jami'an diflomasiyyar Isra'ila sun yi kira da a yi shiru kan gwamnatinsu. Ba za su iya yin tasiri ga jama'a da 'yan jarida ba. Nan take Isra’ila ta fito a matsayin kasa ta dimokradiyya. ’Yancin jaridu da gidajen rediyo masu zaman kansu an iyakance su ne kawai ta hanyar sa ido na soja - kan batutuwan da ba su da yawa. Duk wani abu - manufofin kasar na cikin gida da na waje, da halayen 'yan siyasa, ciki har da shugaban gwamnati - za a iya tattaunawa, suka da kuma ba'a.
’Yan siyasar Isra’ila da ’yan jarida ba su yi shiru ba sa’ad da suke jin abin da ke faruwa a Tarayyar Soviet.
Lokacin karanta waɗannan jawabai, jami'an diflomasiyyar Soviet da shugabannin Soviet sun fusata. Sun ƙi su fahimci cewa 'yancin kafofin watsa labaru yana yiwuwa.
Ranar 7 ga Disamba, 1949, wakilin Soviet zuwa Isra'ila Ershov ya aika mataimakin ministan harkokin waje Anatoly Iosifovich Lavrentyev takardar shaidar "Farfagandar Anti-Soviet a cikin Isra'ila jarida":
"Takardar ta nuna manyan hanyoyin da kwatance farfagandar anti-Soviet a cikin jaridar Isra'ila kuma tana tattara abubuwa masu yawa daga Mayu zuwa Nuwamba na wannan shekara, wanda ke nuna cewa 'yan jaridun Isra'ila suna gudanar da farfagandar adawa da Soviet.
Saboda har yanzu ba a sami wani martani mai kyau ba daga bangarenmu ko dai ta hanyar diflomasiyya ko ta hanyar jaridunmu, farfagandar kyamar Soviet a cikin jaridun Isra'ila na karuwa cikin sauri kuma ta wuce iyakokin da aka lura da kasancewar dangantakar diflomasiya ta al'ada. ”
Rashin gamsuwa da Isra'ila ya taso don wasu dalilai kuma.
A ranar 5 ga Disamba, 1949, Ministan Harkokin Wajen Isra’ila Charette ya ce: “Manufar harkokin wajen Isra’ila siyasa ce ta rashin jituwa. Isra'ila ba za ta hada kai da duk wani bangare da ke da hannu a yakin cacar-baka ba..."
A hakikanin gaskiya, Isra'ila ta ƙara samun kanta a cikin sansani guda tare da ƙasashen yammacin duniya, maimakon masu ra'ayin gurguzu. A Moscow wannan ya haifar da fushi: mun halicce ku, amma ba ku goyan bayan mu!
Majalisar Dinkin Duniya ta bai wa jami'an diflomasiyya daga kasashe daban-daban dama ta musamman don cimma yarjejeniya da cimma matsaya, ba tare da la'akari da jama'a ba, ta hanyar dogon tattaunawa da tattaunawa. Amma a wancan lokacin ba su dogara ga sulhu ba. Jami'an diflomasiyya na Soviet sun juya Majalisar Dinkin Duniya ta zama dandalin rikici, rikici da cin zarafi: ba lallai ba ne a yarda, amma don cin zarafi.
A ranar 13 ga Disamba, mashawarcin tawagar dindindin ta Isra'ila a Majalisar Dinkin Duniya, Gideon Raphael, ya ba da rahoto ga ministan harkokin wajen Moshe Sharett game da ganawar da Semyon Tsarapkin, wanda aka nada mataimakin wakilin dindindin na Tarayyar Soviet a Majalisar Dinkin Duniya.
Tsarapkin ya yi da'awar gaske a kan Isra'ila: "Maganun da kuka yi a taron Majalisar Dinkin Duniya sun tabbatar da cewa kuna karkata ne ga bangaren Amurka. Ba ku yi adawa da Amurkawa ba a kan kowane batu, kuma a kan batutuwa da yawa masu mahimmanci ga Tarayyar Soviet, kun jefa kuri'a a kan matsayin Soviet."
Semyon Tsarapkin ya tuno da kuri'ar da aka kada kan daftarin kudurin da ya yi Allah wadai da shirye-shiryen da Ingila da Amurka suka yi na sabon yakin duniya. Ya jaddada cewa, daga ra'ayin Tarayyar Soviet, wannan shawara ita ce mafi mahimmanci a kan ajandar zaman. Tawagar Isra'ila ba kawai ta kada kuri'ar kin amincewa ba, har ma ta shiga daftarin kudurin Anglo-Saxon...
Halaye game da Isra'ila suna ta tabarbarewa cikin sauri.
A ranar 22 ga Maris, 1950, Mataimakin Ministan Harkokin Waje V. Zorin ya aika da sanarwa zuwa ga sakataren kwamitin tsakiya na CPSU M.A. Suslov:
“Bugu da takardar shedar sahyoniyanci, wanda aka harhada bisa ga kayan da kwamitin yada labarai ya aiko muku a ranar 21 ga Maris, ina aika kwafi biyu na takardar shaida kan wannan batu, wanda Ma’aikatar Kusa da Gabas ta Tsakiya ta tattara. Ma'aikatar Harkokin Waje na USSR, wanda ya ƙunshi jawabai na shugabannin Sihiyoniya, suna nuna halin su ga USSR da dimokiradiyyar mutane.
Har ila yau, wannan takardar shaidar ta ƙunshi bayanan ayyukan ƙiyayya ga Tarayyar Soviet da kuma ƙasashen dimokuradiyyar jama'a, musamman na wakilan ƙasar Isra'ila a cikin 'yan kwanakin nan..."
A cikin bazara na '46 Stalin ya canja wurin matasa da kuma girma jam'iyyar ma'aikacin Suslov zuwa Moscow. An sanya shi cikin ofishin kungiya na kwamitin tsakiya kuma an amince da shi a matsayin shugaban sashen manufofin kasashen waje. Sunan sashen bai dace da ainihin ayyukansa ba. Ayyukan Mikhail Andreevich shine kula da ayyukan jam'iyyun kwaminisanci na kasashen waje;
An kuma naɗa Suslov ya kula da ayyukan Kwamitin Yaƙi da Fascist na Yahudawa, wanda a fili bai sa shi farin ciki ba. Mikhail Andreevich ji: kwamitin da aka halitta a lokacin yakin yaki da Nazism ba kawai ba da ake bukata ba, amma kuma ya fusata Stalin. Nan da nan Suslov ya ba da shawarar rufe kwamitin. Amma ba a karɓi wannan shawara ba a lokacin. Mikhail Andreevich ya gaggauce abubuwa.
Suslov ya yi aiki daga kamfen akidar akidar bayan yakin da ke da hannu cikin kyamar Yahudawa. Suslov ya rubuta bayanin kula game da "lalacewar" cibiyoyi daban-daban da Yahudawa suka yi, kuma ya ba da rahoto ga Stalin da Zhdanov cewa a yawancin cibiyoyin al'adu da kimiyya "lalata da hidima ga ƙasashen waje da baƙi sun sami tushe, a hankali da kuma fahimtar kishin Soviet sun ɓace. .”
Lokacin da Molotov, Vyshinsky da Gromyko, a jagorancin jagora, suna zabar muhawarar da ke goyon bayan kafa kasar Yahudawa, a watan Mayu 1947, Suslov ya gabatar da memba na Politburo Zhdanov, wanda ke kula da akida, tare da bayanin kula game da " toshe" Ƙungiyar Ƙungiyar Ƙungiyoyin Ƙungiyoyin Al'adu tare da Ƙasashen Waje (VOKS) ta Yahudawa. A lokaci guda, ya bayyana "manyan kurakuran siyasa" a cikin aikin VOKS.
Suslov da ma'aikatansa daga Agitprop sun shirya wani daftarin asirce na Politburo wanda aka rubuta ranar 21 ga Yuni, 1950, "A kan matakan kawar da ƙarancin zaɓi da horar da ma'aikata dangane da manyan kurakurai da aka gano a cikin aiki tare da ma'aikata a cikin Ma'aikatar Mota Masana'antar tarakta."
Dukkan sassan Soviet an umurce su da su gabatar da rahotanni a kowace shekara game da aikin ma'aikatan su ga na'urorin kwamitin tsakiya tare da alamar wajibi na kasa na ma'aikatan da ke da alhakin. Ko da waɗanda ke da nisa daga siyasa da sauri sun bayyana a fili cewa Kwamitin Tsakiyar yana sha'awar adadin Yahudawa ne kawai kuma rahoto mai kyau shi ne wanda ya ba da shaida cewa an kawar da ma'aikatan Yahudawa a kowane matsayi.
Na'urorin kwamitin tsakiya sun fara tattara jadawali na musamman ga shugabanni, wanda ke nuna yadda adadin yahudawa ke raguwa cikin sauri a cikin jiga-jigan jagororin kungiyar da na jamhuriya.
Ya zuwa shekara ta hamsin da biyu babu Bayahude ko daya da ya rage - sakataren farko na kwamitin yankin, komitin yanki ko sakataren kwamitin tsakiya na jamhuriyar kasa. Ba da da ewa ba dukan na'urorin jam'iyyar sun kasance gaba ɗaya daga Yahudawa (don ƙarin bayani, duba littafin G.V. Kostyrchenko "Siyasa Sirrin Stalin").
Agitprop na'ura a karkashin jagorancin Suslov ya fara kawar da kafofin watsa labarai na Yahudawa, ta hanyar duba ofishin edita daya bayan daya. Babban editan, wanda aka zarge shi da goyon bayan Yahudawa, shi ma ya rasa mukaminsa. Bayan haka, an shirya tsarkake ƙungiyoyin ƙirƙira, cibiyoyin al'adu, cibiyoyin ilimi da na kimiyya.
Shugaban sashen kimiyya na kwamitin tsakiya Yuri Andreevich Zhdanov (dan memba na Politburo), ya gabatar da Suslov da bayanin kula game da "rufe" na ma'aikata a cikin manyan cibiyoyin kimiyya:
"A yawancin cibiyoyi na Kwalejin Kimiyya, akwai zaɓi na ma'aikata na son rai dangane da ɗan ƙasa ...
Daga cikin masana kimiyyar lissafi da masana kimiyyar jiki, an kafa ƙungiyar da ta keɓe - L.D. Landau, M.A. Leontovich, A.N. Frumkin, Ya.I. Frenkel, V.L. Ginzburg, E.M. Livshits, G.A. Grinberg, I.M. Frank, A.S. Kompaneets, N.S. Meiman da sauransu.
Jerin Zhdanov Jr. ya hada da fitattun masana kimiyya, wadanda suka lashe kyautar Nobel a nan gaba. Bar ba tare da su ba, kimiyyar Soviet ta zama matalauta. Jami'an ba su damu ba. Nan da nan kwamitin tsakiya ya shirya tebur na Yahudawa - masana ilimi, membobin da suka dace, likitoci da ’yan takarar kimiyya - kuma suka yanke shawarar rage adadinsu.
Shugaban aikin atomic, Farfesa Igor Vasilyevich Kurchatov, ya shiga tsakani. Ya bayyana wa Beria karara cewa idan ba wadannan mutane ba za a iya haifar da bam din nukiliya. Lavrenty Pavlovich ya juya zuwa Stalin, kuma masana kimiyya sun bar shi kadai. Amma masana kimiyya kawai.
Ofishin Jakadancin Isra'ila ya sanar da gwamnatinsa game da yakin kin jinin Yahudawa a cikin Tarayyar Soviet, ko kuma game da abin da ke faruwa a sama.
A ranar 8 ga Maris, 1950, Ministan Harkokin Waje Charette ya rubuta wa Manzo Namir a Moscow cewa:
“Ba mu da iko a fuskantar wannan bala’i.
Bugu da ƙari, a cikin waɗannan kwanaki an ba mu kyauta mai girma ga wata al'ummar Yahudawa, wanda kuma ya zama kamar an yanke masa hukunci don halakarwa da kuma rawar jiki a cikin mulkin danniya: Ina nufin, a zahiri, shawarar da hukumomin Iraki suka yanke na ba da izinin Yahudawa. tafi zuwa Isra'ila.
An samu nasarar faruwar wannan lamari na bazata saboda kokarin da muka yi.
A Iraki, ƙasa mai tsattsauran ra'ayi na jahilci da zalunci, mun sami damar ƙirƙirar wuraren tasiri, kula da sadarwar kai tsaye, aiki da tasiri. A cikin USSR za mu iya kawai lura da rikodin abubuwan da suka faru, har ma da haka kawai ta hanyar da ba ta cika ba ... "
Kuma aikin Soviet a Isra'ila ya ba da rahoto ga Moscow:
"Manufar harkokin wajen Isra'ila da ta koma wani makami na kungiyar Anglo-Amurka, ita ce ke jagorantar kasar Isra'ila ga rasa 'yancinta, wanda aka samu shekara guda da rabi kacal da ta wuce tare da goyon bayan Tarayyar Soviet...
Manufar gwamnatin Isra'ila ta yanzu game da USSR da dimokuradiyyar jama'a siyasa ce ta rashin gaskiya, kaucewa kuma rashin abokantaka. "
Ranar 25 ga Maris, 1950, wata kasida ta wani matashi ma'aikaci na sashen waje, Oleg Prudkov, ya bayyana a cikin Littattafan Littattafai tare da zarge-zargen kai tsaye ga Firayim Ministan Isra'ila Sharett, wanda ake kira "mai zagi" a cikin labarin.
Charette ya gayyaci wakilin Ershov zuwa wurinsa kuma ya nuna fushinsa a labarin. Ershov, ya katse ministan, “ya lura cewa ba ya nufin ya shiga tattaunawa game da wannan talifin, tun da Literaturnaya Gazeta ba sashen gwamnatin Soviet ba ce.” Ershov, ba shakka, ya fahimci cewa saboda haka ne aka zaɓi Literaturnaya Gazeta don irin wannan ɗaba'ar.
Jami'an diflomasiyyar Soviet a Tel Aviv sun kara daukar matakin kyamar Isra'ila. A ranar 30 ga Afrilu, 51, wakilin Isra'ila Ershov ya aika ta wayar tarho zuwa Moscow:
"Ina ganin bai dace ba a aika sakon gaisuwar gaisuwa a madadin Comrade Shvernik a wannan shekara a ranar samun 'yancin kai. Kasar Isra’ila da ta samu ‘yancin kai shekaru uku da suka gabata, ta yi hasarar ta ne ta hanyar shiga sansanin ‘yan mulkin mallaka na Amurka da Ingila...
Hali ga USSR ya zama maƙiya. Ana aiwatar da farfagandar Anti-Soviet a cikin tsari kuma tana ɗaukar mafi girman sikelin. "
Jami'an diflomasiyyar Soviet a wasu sassan duniya har yanzu sun kasance abokantaka da kasar Yahudawa.
A ranar 9 ga Yuni, 1950, wakilin Tarayyar Soviet a Majalisar Dinkin Duniya, Yakov Aleksandrovich Malik, ya karbi abokin aikinsa na Isra'ila Abba Eban, wanda kuma ya zama jakada a Amurka. Mai ba da shawara ga tawagar Isra'ila Gideon Rafael shi ma ya halarta.
"Tattaunawar ta dauki fiye da awa daya," Abba Eban ya rubuta, "amma ko bayan tsawon lokaci haka bai yi mana sauki ba mu shawo kan Malam Malik cewa lokacin rabuwa ya yi. Tun da wakilan Tarayyar Soviet suka kauracewa hukumomin Majalisar Dinkin Duniya, suna da 'yanci daga nauyin aiki na ci gaba a cikin kwamitoci da kwamitoci daban-daban na kasa da kasa kuma suna da damar yin dogon tattaunawa mai zurfi tare da baƙi.
Bugu da ƙari, a cikin ofishin wakilin Soviet, wanda ya sami kansa a cikin ware kansa, akwai ma'anar wasu ware daga rayuwa ta ainihi, saboda haka ƙishirwa ga kowane bayani daga waje. Wannan sha'awar sha duk wani ra'ayi da kimantawa daga kowane tushe mai yuwuwa ya bayyana musamman dangane da mu, tunda ga alama, a cewar wakilan Soviet, muna da alaƙa mai yawa a cikin Amurka wanda za mu iya samun tushen tushen zahiri. da siyasa a boye.
Gaskiyar ita ce, Tarayyar Soviet ta kasance a gaban Majalisar Dinkin Duniya kai tsaye. A shekara ta 1950, wakilan Soviet sun hana sake zaben na Norwegian Trygve Lie zuwa matsayi na Babban Sakatare.
Ministan Harkokin Waje Vyshinsky ya isa New York kuma ya yi magana ba tare da tsayawa ba. Ya kasance mai karfin magana, kowa ya yarda da haka. Babu irin wadannan 'yan Zlatoust a tsakanin jami'an diflomasiyya na Yamma. Amma har yanzu an zabi dan kasar Norway a matsayin babban sakatare. Wakilan Soviet sun yi watsi da shi.
Yakov Malik, ba tare da jin daɗi ba, ya gaya wa abokin aikinsa Viktor Israelyan cewa lokacin da ya sadu da Trygve Lie a ginin Majalisar Dinkin Duniya a lokacin, ya yi tambaya da babbar murya:
- Me yasa tsaro ke barin mutane marasa izini shiga harabar Majalisar Dinkin Duniya?
A cikin Oktoba 1950, an sake kiran wakilin Isra'ila Namir zuwa mahaifarsa kuma ya zama babban sakataren Histadrut (ƙungiyoyin kasuwanci). Ya zo Gromyko don yin bankwana. Andrey Andreevich ya kasance mai kirki:
"Kuna jin dadi saboda kuna komawa gida, amma muna bakin ciki saboda kuna barinmu."
A wani liyafar a ofishin jakadancin Czechoslovak Namir ya yi magana da Gromyko da matarsa Lydia Dmitrievna, wanda ya yi tasiri a kan mijinta. Namir ya yi wa hidimarsa ta wayar tarho ta wayar tarho ta ce: “Bayan yabo da nadamar tafiyata. "Ba shi yiwuwa a iya fahimtar waɗannan kalmomi masu sauƙi da na zuciya, waɗanda aka furta da zafi na musamman na Rasha, ba tare da inuwar ladabi na diflomasiyya ba, ba tare da jin dadi ba."
A ranar 4 ga Oktoba, Ma'aikatar Harkokin Wajen Isra'ila ta bukaci nada Ministan Ilimi da Al'adu na Isra'ila Shneur Zalman Shazar (Rubashov) a matsayin wakilin Tarayyar Soviet. Takardar farko da ya sanya wa hannu bayan zama minista ita ce doka kan ilimi na duniya da na kyauta a Isra'ila.
Jami'an diflomasiyyar Soviet sun tuntubi Ma'aikatar Tsaro ta Jiha. Daga nan ne aka samu rattaba hannu kan wani martani da Mataimakin Ministan Tsaro na farko, Laftanar Janar Sergei Ivanovich Ogoltsov (ya jagoranci kisan Solomon Mikhoels a Minsk).
Takardar ta MGB ta bayyana cewa Shazar yana da “rabi na rashin abota” game da Tarayyar Soviet, da kuma cewa kwanan nan an yanke wa ɗan’uwansa, ɗan ƙasar Soviet hukuncin shekaru goma “saboda ayyukan kishin ƙasa na Soviet.”
Sun kai rahoto ga Stalin. Shugaban ya ba da umarnin amsa wa Isra'ilawa cewa "an fuskanci matsaloli" game da takarar wakilin. Shazar bai zo Moscow ba. A cikin sittin da uku ya zama shugaban Isra'ila.
Shmuel Elyashiv ya zo Moscow a matsayin wakili. Daga 1945 ya kasance memba na kwamitin gudanarwa na Histadrut. Bayan kafa Isra'ila, ya zama darektan sashen gabashin Turai na ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila, kuma a shekara ta 1950 aka aika da shi a matsayin wakili zuwa Czechoslovakia da Hungary.
A ranar 31 ga Agusta, 1951, Elyashiv ya ziyarci mataimakin ministan harkokin waje Alexander Efremovich Bogomolov, wanda ya sauke karatu daga Higher Military Pedagogical School kuma ya koyar a Chemical Advanced Courses ga Red Army kwamandojin da kuma shugaban sashen dialectical jari a All-Union Cibiyar. masana'antar fata mai suna L.M. Kaganovich.
Daga cibiyar, Bogomolov aka dauka a cikin na'ura na kwamitin tsakiya, da kuma a 1939 ya aka canjawa wuri zuwa ga jama'ar Commissariat na harkokin waje a matsayin babban sakataren. A lokacin yakin Bogomolov ya kasance jakada a Landan ga gwamnatocin hijira da suka sami mafaka a Ingila, kuma bayan yakin, ya kasance jakadan Faransa. A shekarar 1950 aka nada shi mataimakin minista. Ya fi son saurare fiye da magana.
Jami'in diflomasiyyar na Isra'ila ya bukaci Alexander Bogomolov da ya goyi bayan rokon da Isra'ila ta yi wa kwamitin sulhu game da kin amincewar Masar na barin jiragen ruwa da ke jigilar Isra'ila ta mashigin Suez. "Babu wani lamari," in ji Elyashiv, "ga tawagar Soviet zuwa Majalisar Dinkin Duniya don kada kuri'ar adawa da Isra'ila. Muna sa ran cewa a wannan karon matsayin gwamnatin Soviet ba zai canja ba."
A cikin 1951, a cikin wasiƙun ofisoshin jakadancin Soviet tare da Moscow, shawarwarin tallafawa ƙasashen Larabawa game da mulkin mallaka na Amurka sun bayyana a karon farko. Har ma a lokacin, Siriya ta tayar da tausayi na musamman a matsayin kasa mafi kyamar Amurka.
A ranar 4 ga Oktoba, Shmuel Elyashiv ya ce ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila:
“A jajibirin sabuwar shekara ta Yahudawa da ranakun hutu biyu mun ziyarci majami’a. Kamar kullum, akwai dubban masu ibada a cikin ɗimbin jama'a, waɗanda yawancinsu matasa ne.
Akwai yanayi na tashin hankali a kusa da mu, tsoro na gabatowa, daidaikun yunƙurin musayar maganganu. Biyu daga cikinsu sun yi nasarar ba mu bayanai masu muhimmanci game da yanayin Yahudawa. ’Yan leƙen asirin da ke cikin majami’a suna kallon duk abin da muke yi.”
Amma Yakov Malik, yayin da yake wakili a Majalisar Dinkin Duniya, da son rai ya ci gaba da kasancewa tare da abokan aikin Isra'ila, kuma Andrei Vyshinsky ya ba da damar yin magana mai kyau da jami'an diflomasiyyar Isra'ila.
A ranar 6 ga Janairu, 1952, a ofishin jakadancin Soviet a Paris, Ministan Harkokin Waje Vyshinsky ya tarbi abokin aikinsa Moshe Sharett.
An haifi Charette a Rasha. An kawo shi Palastinu yana dan shekara sha uku. Ya yi karatu a Istanbul kuma ya yi aiki a matsayin laftanar sojan Turkiyya a lokacin yakin duniya na daya. Shi ne ya shirya 'yan sandan Yahudawa, masu adawa da pogroms Yahudawa a Falasdinu.
Charette ya yi magana da Larabci sosai, ya san al'adun Larabawa, kuma ya fahimci Larabawa. Fahimtarsa game da rikice-rikice na diflomasiya na Gabas ya taimaka masa yayi magana da Vyshinsky. A lokaci guda kuma, ministan ya kasance ɗan wasan da ba kasafai ba, ya tuna da komai kuma yayin tattaunawar ya kare kowane matsayi har zuwa ƙarshe.
Ministocin biyu sun dade suna tattaunawa, Charette ta hada da cikakken rahoto.
Isra'ila ta fara da batun mafi mahimmanci a gare shi kuma mafi rashin jin daɗi ga jami'in diflomasiyyar Soviet.
"Tare da izinin Mr. Vyshinsky, zan so in bayyana wata matsala da ta riga ta taso a cikin tattaunawarmu, kuma ina fatan ba zan yi amfani da hakurin ku ba." Tambayar mai sauƙi ce: shin lokaci zai zo lokacin da Yahudawan Soviet za su iya zuwa Isra'ila?
Andrei Yanuaryevich ya so ya ba da amsa nan da nan, amma, ganin cewa Charette bai gama ba tukuna, sai ya ɗauki takarda da fensir ya fara rubutawa.
Charette ta ci gaba da cewa, Tarayyar Soviet ita ce kasa daya tilo da babu Yahudawa masu komawa gida Isra'ila. "Wannan yana da matukar damuwa da damuwa a gare mu." Ba za mu iya yarda da halin da ake ciki yanzu ba. Al’amarin Yahudawa ya bambanta da na sauran al’umma. Dukan mutane suna zaune a ƙasarsu. An kori Yahudawa daga ƙasarsu aka watsu a duniya. ‘Yancin kasa a gare su dole ne a fara da komawa kasarsu ta asali. Ba mu fahimci dalilin da ya sa Tarayyar Soviet za ta sanya cikas a kan tafarkin tarihi na Yahudawa ba?
Vyshinsky ya girgiza kansa, ya dubi Charette da tsauri kuma ya ce za a iya samun ra'ayoyi daban-daban game da tafarkin tarihi na mutane.
"Ba mu da tantama a wace hanya ce tarihin Yahudawa na zamani ke tafiya," Charette ta ƙi. “Mu kura ta warwatse ko’ina a duniya, amma mun yi nasarar haduwa tare. Tarayyar Soviet ta taimaka mana mu zama ƙasa. Ba za a taɓa goge wannan taimakon daga allunan tarihin mu ba. Amma tare da samun 'yancin kai, samuwarmu ba ta ƙare ba. Amma Yahudawa Soviet kawai ba sa shiga cikin wannan tsari. Kwanan nan, wakilinmu a Moscow ya sami damar tattaunawa da Mr. Vyshinsky batun maido da ’yan’uwa na kud da kud, wato, ba da biza zuwa Isra’ila ga ’yan ƙasar Tarayyar Soviet da danginsu suke zaune a ƙasarmu. Za mu iya fatan cewa za a sami mafita, aƙalla a cikin wannan ɓangaren, za a shawo kan keɓantawar Yahudawan Soviet daga Isra'ila?
Vyshinsky ya fara amsawa, yana kallon bayanansa lokaci zuwa lokaci. Da kyar ya kame cikin muryarsa. Sannan ta fashe.
Andrei Yanuarievich ya ce: "Ƙungiyar Tarayyar Soviet ta tsaya a gefen Isra'ila a cikin mawuyacin lokaci." "Zan so in yi kuskure, amma ina da ra'ayin cewa lokuta masu wahala suna jiran Isra'ila a nan gaba. A kowane hali, zai iya dogara da goyon bayan Tarayyar Soviet. Yaya Isra'ila da kanta ke nuna halin Tarayyar Soviet? A waɗanne lokuta ya taimaka wa Tarayyar Soviet? Bayan haka, a cikin dangantakar tsakanin jihohi ba al'ada ba ne a nemi taimako ba tare da amsawa ba. Ina zaune na dube ku a wannan zaman, me na gani? Ba wai kawai ba ku taimaka ba, amma har ma ku ɗauki matsayi mara kyau ga Tarayyar Soviet. Na san ba shi da sauƙi a gare ku ku yi karo da Amurka. Kuna dogara ga Amurkawa ta fuskar tattalin arziki, kuma na fahimci matsalolin halin ku. Amma ba za ku iya aƙalla kauracewa jefa ƙuri'a ba? Goyon bayan ku ga matsayin Amurka ya tayar min da hankali sosai da abokan aikina. Ba mu damu da yadda Costa Rica ko Honduras za su yi zabe ba, amma Isra'ila?! Muna da yakinin cewa Isra'ila ta matsa kaimi ga goyon bayan abokan gaba na Tarayyar Soviet.
Charette ya katse Vyshinsky:
"Kuna sane da yadda muka kada kuri'a don takarar Belarus a Majalisar Tsaro, sabanin matsayin Amurka.
Wannan magana ta haifar da wani sabon bacin rai.
Vyshinsky ya ce, "Ta hanyar jefa kuri'a ga Belarus, Isra'ila ta cika aikinta da kanta, ba ga Tarayyar Soviet ba." “Batun kiyaye wata muhimmiyar ka’ida ce da Amurkawa suka keta. Ta yaya Isra’ila za ta taɓa dogara ga abokantakar mai ƙarfi kamar Amurka? Amurkawa za su taimaka ne kawai muddin ana iya amfani da Isra'ila. Amurka a ko da yaushe tana yin aiki ne kawai don muradunta na son kai. Ƙididdigarsu za ta canja, kuma waɗannan ’yan fashi ba za su yi jinkiri ba su shaƙe Isra’ilawa kawai. Kuma a irin wannan yanayi, har yanzu Isra’ilawa suna zuwa neman taimako daga Tarayyar Soviet?! Isra'ila ba ta da hakkin yin irin wannan taimako! Idan wannan tattaunawa ce a hukumance, da na ƙare a nan, na iyakance kaina ga maganar cewa tunda ba ku fahimci ainihin manufofin Soviet ba, ba dole ba ne in ba ku bayani ba. Amma wannan ba magana ce kawai ta hukuma ba, amma tattaunawa ce da Charette, wacce koyaushe ina jin tausayinta da mutuntawa. A shirye nake in bayyana muku halin da ake ciki.
Lallai manzonku ya tattauna da ni akan matsalar haduwar iyali. Amma a cikin shekarar da ta wuce, na yi rashin lafiya (cutar zuciya) na tsawon watanni shida kuma ban iya kasuwanci ba. Kuma ko a yanzu dole ne mu kula da kanmu. Amma idan na dawo daga Paris, zan ɗauki waɗannan batutuwa. Ko muna magana ne game da tsofaffi da suke da ’ya’ya a Isra’ila, ko kuma matasa da suke da iyaye a Isra’ila, babu dalilin da zai sa mutane su sha wahala ba da bukata ba. Amma a wannan yanayin matsalar ta bambanta, ta fuskar ƙaura.
Jami'in diflomasiyyar Isra'ila wanda ya rubuta tattaunawar ya lura cewa Vyshinsky ya furta wannan kalmar tare da lafazin Ukrainian tare da "r" mai ban tsoro.
"Babu wani abu da za a yi magana game da ƙaura," in ji Vyshinsky. - Tsarin siyasa na Tarayyar Soviet bai yarda da wannan ba. Bugu da ƙari, game da wannan matsalar ba ta wanzu. Bai kamata Yahudawan Soviet su ruɗe da Yahudawa a wasu ƙasashe ba. Ni kaina ina da abokai Yahudawa da yawa, kuma babu ɗayansu da ke tunanin yin hijira zuwa Isra'ila ko wata ƙasa. Kuma wannan ba abin mamaki bane. Yahudawa a Tarayyar Soviet suna jin daɗin cikakkiyar daidaito. Suna ɗaukar matsayi masu mahimmanci a kowane fanni na rayuwa. Ya isa ya ambaci Lazar Kaganovich, daya daga cikin shahararrun kuma ƙaunataccen adadi a cikin Tarayyar Soviet.
Lokacin da Andrei Yanuaryevich ya gama jawabinsa, Charette nan da nan ya ce:
"Ina matukar godiya da amincewar kaina a bangaren ku kuma ni da kaina zan yi magana da gaskiya."
Da yake magana, Vyshinsky ya huta kuma ya koma cikin yanayi mai kyau. Don haka ya katse Charette da cewa:
- Babu ƙarin yanayi da zai iya canza halina na kaina gare ku. Mintuna kadan da suka wuce na dan huce, wanda na yi nadama kwarai da gaske. Manta da shi.
"Na fahimci da kyau abin da kuke son bayyana mani, kuma a nawa bangaren ina neman izinin yin wasu 'yan sharhi," Charette ta yi magana a hankali. - Tabbas, jefa kuri'a ga Belarus shine aikinmu dangane da ka'idodin da muke bi. Amma gaskiyar magana ita ce ta lalata dangantakarmu da Amurka sosai. Kuma idan aka yi la'akari da cikakken dogaron tattalin arzikinmu ga taimakon Amurka - ta hanya, na yi farin ciki da jin cewa kun fahimci bukatar wannan taimako - irin wannan shawarar, ba shakka, ba ta da sauƙi a gare mu. Ban sani ba ko kun fahimci yadda gina kasa ya dogara da taimakon Amurka. Yin amfani da albarkatun gida kawai, babu wata hanyar da za mu iya samar da tattalin arzikin da zai iya daukar dubban daruruwan masu dawowa da suka riga sun isa da kuma dubban daruruwan wadanda za su isa. Hanya daya tilo da ke samun taimakon kasashen waje ita ce Amurka: ba Yahudawan Amurka kadai ba, har ma da gwamnatin Amurka.
"Na fahimci tsarin ku," in ji Vyshinsky, "amma, a gaskiya, ba na raba shi." Duk da haka, wannan ra'ayi ne na kaina, kuma za mu iya magana game da shi ba a matsayin wakilan jihar ba, amma a matsayin tsofaffin dalibai biyu na jami'a daya. Ni da kaina na yi imani cewa hanyar da kuka zaba ba ta kai ga samun 'yancin kai ba, amma ga bautar tattalin arziki da siyasa.
Charette ta ce, "Idan saboda tsoron zama bayi," in ji Charette, "ba za mu kasance ba." Kuma wannan ba batun taimakon tattalin arziki ba ne kadai. Muna bukatar makamai da yawa. Muna kewaye da makiya ta kowane bangare. Amma da dukan bukatarmu na taimakon kasashen waje, mun ƙudurta cewa ba za mu taimaka a duk wani shiri na kai hari ga Tarayyar Soviet ba. Mun san cewa jaridun Soviet a koyaushe suna buga almara game da sansanonin Amurka da ake zargin an gina su a cikin ƙasarmu, game da yadda muke zama kayan aiki a hannun Amurka don cimma manufofin duhu, amma waɗannan wallafe-wallafen ba su da tushe.
"Ba mu taɓa faɗi haka game da ku ba," in ji Vyshinsky.
"Duk da haka, jaridun Soviet a koyaushe suna buga irin waɗannan bayanan.
Vyshinsky ya yi shiru.
"Muna da sha'awar kiyaye daidaito a matsayinmu na kasa da kasa, amma Tarayyar Soviet ba ta taimaka mana," in ji Charette daga daya bangaren. - Alakar mu da Yahudawan Amurka na ci gaba da fadadawa, amma babu wata alaka da Yahudawan Soviet. A sakamakon haka, ya zama cewa a wannan bangare ne fa'ida a kan Amurka.
Vyshinsky ya mayar da martani ga wadannan kalmomi:
Ta yaya Isra’ila ba ta fahimci cewa Amurka na inganta wannan alakar ne don amfanin kanta ba? Yahudawan Amurka da ke zuwa Isra'ila kayan aiki ne don aiwatar da shirye-shiryen Washington!
- Ba ina nufin Yahudawan Amurkawa ne ke komawa Isra'ila ba, kadan ne daga cikinsu. Muna magana ne game da Yahudawan Amurkawa da ke ziyartar Isra'ila. Kuma za mu iya ziyartan su.
"Wannan wani al'amari ne daban," Vyshinsky ya fashe a hankali. - Wannan shi ne yawon shakatawa. Lallai, yawon shakatawa a Tarayyar Soviet na fama da rashin kudi; Amma lokaci zai wuce kuma yanayin zai canza.
Charette ta gane cewa tattaunawar ta kai ga ƙarshe. Ya kasa ci gaba da tafiya guda.
— Domin mu ɗora dukkan i's kuma mu fayyace matsayinmu kan wannan batu, za mu so mu gana da Stalin wata rana.
"Comrade Stalin ya fahimci wannan matsala sosai," in ji Vyshinsky, yana watsi da tunanin cewa shugaban bazai san wani abu ba.
Charette duk da haka ya yi ƙoƙari ya sake yin bankwana game da ƙaura Yahudawa:
- A bayyane yake a gare mu cewa Yahudawa da yawa na Soviet suna daukar kansu nama da jinin tsarin Soviet kuma ba sa tunanin barin Tarayyar Soviet. Amma, wataƙila, akwai mutane da yawa da za su zaɓi komawa Isra’ila idan aka ba su irin wannan dama.
Vyshinsky ya sake maimaitawa:
- Babu wanda ke bayyana irin wannan sha'awar.
"Wannan saboda babu wata hanya," in ji Charette.
"Babu wanda ke neman biza," in ji Vyshinsky cikin nutsuwa, "kuma ba mu san wani wanda zai so barin ba." Sha'awar barin Tarayyar Soviet ba zai iya tashi kwata-kwata, saboda Yahudawa suna cikin al'ummar Soviet. Idan ka zo ka duba, da kanka za ka gani.
Vyshinsky ya fadi haka ne saboda kalmomi. Amma Charette ya ɗauke shi a maganarsa:
- Gabaɗaya magana, Ina so in nemi izinin zuwa Tarayyar Soviet.
Vyshinsky ya ji kunya, ya gane cewa ya faɗi wani abu da ba dole ba, amma nan da nan ya gyara kansa ya ce:
- Kullum ina farin cikin ganin ku.
Ba za a iya ɗaukar wannan gayyata ta hukuma ba. Amma ministocin sun rabu cikin lumana.
Ofishin Jakadancin Isra'ila a Moscow ya kuma sami faifan tattaunawar.
A ranar 1 ga Fabrairu, wakilin Isra'ila a Tarayyar Soviet, Elyashiv, ya bayyana ra'ayinsa ga Shertok da gaske:
"Na karanta a hankali abin da ke cikin tattaunawar ku da Vyshinsky ...
Ni a ganina kuskure ne a wajenka ka je wannan taron ba kai kadai ba. Vyshinsky ya zo shi kadai, wanda ko kadan ba a cikin al'adarsu ba. Wato ya kasance a shirye don tattaunawa ta kyauta tare da ku, kuma, watakila, ainihin bayyanar baƙo, wanda ba shi da tabbas a cikin tattaunawar, ya sa ya ƙara fusata kuma a lokaci guda ya ba da masu sauraro ga jama'a. magana.
Yana da wuya a gare ni in yi tunanin Vyshinsky ya rasa fushinsa lokacin da kuke zaune gaba da juna ba tare da idanu ba ... "
Elyashiv ya rubuta cewa ya ji kunya saboda halin da tawagar Isra'ila ta yi a zauren Majalisar Dinkin Duniya. Ya yi imanin cewa "an yi matukar tashi daga layin rashin daidaituwa."
Wakilin a Moscow ya yi jayayya da ministansa:
"Idan da gaske muna sa ran samun wani abu daga Tarayyar Soviet a fagen komawa gida, kuma idan matsalar Yahudawan Soviet na da matukar muhimmanci a gare mu, dole ne mu yi la'akari da bukatun jam'iyyar da mafita ga wannan matsala ta dogara.
Kada mu manta cewa muna neman mafita da ta sabawa dukkanin gaskiyar a nan. Ainihin ya ci karo da duk tsattsauran ra'ayi na iyakoki da aka rufe. Ba mu da ko kadan dalilin fatan cewa za su yi hannun riga da nasu ra'ayin idan a namu bangaren, muna kallon a idanunsu a matsayin wani muhimmin bangare na sansanin masu adawa da su ...
A karshe, ko a wannan zaman, duk da kwarkwasa da suke yi da Larabawa, Rasha ba ta dauki mataki a kanmu ba, kuma a kan batunmu ba su yi zabe da kasashen Larabawa ba...
Na zo ga ƙarshe marar shakka: Yahudawan Soviet suna da matukar damuwa ga duk abin da ya shafi siyasarmu, suna da matukar tsoron cewa Isra'ila za ta ƙare a cikin sansanin guda tare da abokan gaba na ƙasarsu. Wadannan mutane ba kasafai suke kishin kasarsu ba kamar yadda yahudawan wasu kasashen ke yiwa kasarsu...
Suna addu'a kawai kada Isra'ila ta bayyana a matsayin makiyi a idanun Tarayyar Soviet, suna tsoron kowane motsinmu, kowace kuri'a, suna shan wahala sau biyu sau uku a duk lokacin da suka ga wani labari ko sanarwa a cikin jarida game da wasu daga cikinmu. ayyukan rashin abota...
A nan, ba shakka, mutum zai iya amsa ta wannan hanya: Bayahude na kasashen waje ba su da alhakin manufofin Isra'ila, kuma Isra'ila tana tsara manufofinta daidai da bukatunta da bukatunta. Duk da haka, irin wannan tsari na tambaya, ko da an yi amfani da shi zuwa wasu wurare, smacks na akida, da kuma lokacin da aka yi amfani da shi a kasar da nake, kawai saki daga rayuwa. Dukkanin nau'ikan motsin rai da ma'ana daban-daban suna aiki anan fiye da kowane wuri. ”…
Fabrairu 23, 1952, na farko mataimakin ministan harkokin waje na Tarayyar Soviet Gromyko aika da bayanin kula ga shugaban:
"Ga Comrade Stalin I.V.
A ranar 8 ga Disamba, 1951, wakilin Isra'ila a Tarayyar Soviet Elyashiv, a madadin gwamnatinsa, ya gabatar da wata sanarwa ga ma'aikatar harkokin wajen USSR inda ... gwamnatin Isra'ila ta gabatar da wata tambaya a gaban gwamnatin Tarayyar Soviet da tambayar barin Yahudawa su fice daga cikin USSR. ga Isra'ila...
Ganin cewa gwamnatin kasar Isra'ila ta sha tabo batun ficewar Yahudawa daga Tarayyar Soviet zuwa Isra'ila ta fuskoki daban-daban, ma'aikatar harkokin wajen kasar ta USSR tana ganin ya dace ta umurci wakilin USSR a Isra'ila, Comrade Ershov, da ya ba da amsa kan batun. wannan batu ga ministan harkokin wajen Isra'ila Sharett.
A cikin wannan amsar, Comrade Ershov dole ne ya nuna cewa tsari na wannan tambaya da ke kunshe a cikin sanarwa na gwamnatin Isra'ila na Disamba 8, 1951 shi ne da gaske tsoma baki a cikin harkokin cikin gida na Tarayyar Soviet, da kuma bayyana data kasance hanya a cikin Tarayyar Soviet, na kowa. ga dukan 'yan Soviet, don barin USSR, kafa dokokin yanzu.
Ya kamata Comrade Ershov ya ba wa Charette wannan amsa a ziyararsa ta gaba a ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila dangane da wani batu ... "
Vyshinsky ya cika alkawarinsa. Bayan tattaunawa da Charette, a zahiri ya umurci mataimakinsa Boris Podtserob don gano abin da ke faruwa game da haɗuwa da dangi.
A ranar 6 ga Afrilu, shugabannin sashen ofishin jakadanci da ma'aikatar Kusa da Gabas ta Tsakiya sun ba wa Ministan Vyshinsky takardar shaidar da aka tsara don Mataimakin Firayim Minista Molotov "A kan tafiyar 'yan USSR zuwa Isra'ila don zama na dindindin":
"Don bin umarnin kada a tsoma baki tare da tafiyar 'yan kasar Yahudawa na USSR zuwa Isra'ila don zama na dindindin, na bayar da rahoton haka.
1. A cewar Babban Daraktan 'Yan Sanda, a cikin 1952, 'yan ƙasa na USSR sun gabatar da aikace-aikacen 6 ga 'yan sanda suna neman izinin barin Isra'ila don zama na dindindin. Har yanzu ba a yanke hukunci kan wadannan kalaman ba. Babban Sashen 'yan sanda ne ke shirya shari'o'in don canjawa zuwa Hukumar Balaguro a ƙarƙashin Kwamitin Tsakiyar Jam'iyyar Kwaminisanci ta Ƙungiyar Tarayyar Turai ta Bolsheviks.
Don shekarun baya ana samun bayanai masu zuwa:
1948 - An ƙaddamar da aikace-aikacen 6, an ba da izini 2.
1949 - An ƙaddamar da aikace-aikacen 20, an ba da izini 4.
1950 - 25 aikace-aikacen da aka gabatar, ba a ba da izini ba.
1951 - An ƙaddamar da aikace-aikacen 14, an ba da izini 4.
2. Sanin al'amuran 'yan ƙasa da suka gabatar da aikace-aikacen wannan shekara tare da buƙatar a ba su izinin barin Isra'ila don zama na dindindin ya nuna cewa za a iya gamsu da waɗannan buƙatun.
Duk 'yan ƙasa 6 na USSR waɗanda suka gabatar da takardar neman barin USSR zuwa Isra'ila don zama na dindindin, Yahudawa ne masu shekaru 52 zuwa 77 masu shekaru kuma suna neman izinin zuwa wurin 'ya'yansu, waɗanda suke a Isra'ila kuma suna shirye su karbi iyayensu. a matsayin masu dogaro da su.
Ma'aikatar Harkokin Waje ta USSR ta yi imanin cewa Ma'aikatar Tsaro ta USSR (Comrade Ignatiev), Babban Daraktan 'Yan Sanda na USSR (Comrade Leontyev) da Hukumar Balaguro a karkashin Kwamitin tsakiya na Jam'iyyar Kwaminisanci ta All-Union Bolsheviks. (Comrade Savchenko) ya kamata a ba da umarni don ba da damar mutanen da aka ambata su yi tafiya zuwa Isra'ila don zama na dindindin.
3. Game da aikace-aikacen Yahudawa da aka gabatar a shekara ta 1951 don barin Isra'ila, wanda aka yanke shawara mara kyau, Ina ganin yana da kyau a umurci Hukumar Fitarwa a karkashin Kwamitin Tsakiya na Jam'iyyar Kwaminisanci ta Bolsheviks da ta sake yin la'akari da waɗannan lokuta. kuma a ba da izinin fita zuwa Isra'ila, idan ba za a sami cikas na musamman ba. "
Vyshinsky bai yi nisa da gaskiya ba lokacin da ya gaya wa Charette cewa babu wani daga cikin Yahudawan Soviet da ya nemi zuwa Isra'ila. Kusan babu wanda ya yi tunaninsa kawai. Kowa ya fahimci cewa irin wannan buƙatar yana cike da asarar ba kawai ayyukansu ba, har ma da 'yancinsu.
Ranar 1 ga Maris, 1952, an rattaba hannu kan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu: Isra'ila za ta ba da ton hamsin na ayaba da kwalayen lemu dubu talatin ga Tarayyar Soviet. A ranar 19 ga Mayu, wata yarjejeniya ta biyo baya - Isra'ila ta sayar da akwatunan lemu dubu hamsin tare da karbar kayayyakin man fetur.
A ranar 12 ga Mayu, wakilin Isra'ila Ershov, ya aika da rahoton siyasa na shekarar da ta gabata zuwa Moscow. Bangare na karshe ya bayyana cewa:
“1951 ita ce shekarar rasa ‘yancin kai ga Isra’ila a fannin tattalin arziki da kuma manufofin gida da waje.
Manufar tattalin arzikin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila, dangane da karbar lamuni da jarin da Amurka ke yi, na kai kasar cikin bala'i, hanyar da masu mulki ke ganin mamayar Amurka ta yi wa Isra'ila...
Halin gwamnatin Isra'ila game da Tarayyar Sobiyet ya zama mafi ƙiyayya ...
Bisa ga abin da ke sama, a cikin halayenmu game da Isra'ila yana da kyau mu yi la'akari da abubuwa masu zuwa:
1) Dakatar da duk wani goyon bayan siyasa ga Isra'ila a cikin batutuwan da Majalisar Dinkin Duniya da hukumominta suka yi la'akari da su.
2) Dakatar da hijirar Yahudawa daga dimokuradiyyar jama'a zuwa Isra'ila, tun da wannan hijirar tana ƙarfafa yuwuwar damar Isra'ila.
A ranar 3 ga Mayu, 1952, gwamnatin Isra'ila ta yanke shawarar mayar da ma'aikatar harkokin waje zuwa birnin Kudus. Hasali ma, matakin ya faru daga baya.
A ranar ashirin da bakwai ga Yuni, Vyshinsky ya aika da sakon telegraph zuwa aikin Soviet:
"Ya kamata ku sanya ido sosai kan martanin wakilan Amurka, Ingila, Faransa da sauran kasashe a Isra'ila game da matakan da gwamnatin Isra'ila ta dauka na mayar da babban birnin Kudus zuwa Kudus tare da sanar da mu cikin gaggawa.
Ku sanar da mu ra'ayinku game da yiwuwar matsayinmu kan wannan batu."
A ranar goma ga Yuli, Caji d'Affaires Alexander Nikitich Abramov ya aika ta wayar tarho zuwa Moscow:
"Ya kamata a koyaushe a tuna cewa fiye da 'yan gudun hijira Larabawa dubu 800, da Yahudawa suka kora ba bisa ka'ida ba daga Isra'ila, suna ci gaba da fitar da su cikin halin kunci.
Amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila zai kara dagula mana dabi'ar kasashen Larabawa, da ma wasu kasashen musulmi da Katolika...
Bai kamata manufar mu ta koma Urushalima ba...
Idan har ma’aikatar harkokin wajen Isra’ila ta koma birnin Kudus ya biyo bayan ta’addancin diflomasiyya na Amurka, Ingila, Faransa da sauransu, to ya kamata a tattauna batun mayar da aikinmu daban, ta hanyar amfani da matakin da muka dauka a matsayin daya daga cikin matakan matsin lamba kan Isra’ila. Gwamnatin Isra'ila.."
Bayan yakin, Alexander Nikitich Abramov ya kasance manzo a Finland, jakadan Sweden, kuma a 1952 an aika shi zuwa Isra'ila a matsayin mai ba da shawara.
 
An bukaci jakadan Amurka da kada ya dawo
A lokacin rani, abubuwan da suka faru sun faru a makwabciyar Masar waɗanda ke da sakamako mai yawa ga dukan yankin. Matasa jami'ai sun yi tawaye ga tsarin sarauta.
A watan Janairun 52, an gudanar da zaɓen shugabancin ƙungiyar hafsoshi a birnin Alkahira. Sun zabi jami’an da suka yi kira da a kawo karshen cin hanci da rashawa a ma’aikatun gwamnati. Sarki Farouk bai ji dadin zaben ba. Ya kwace rajistar kudi na kulob din, sannan ya ba da umarnin a rufe ta baki daya. Hakan ya harzuka jami’an da suka yi tawaye.
Nan take suka tuntubi ofisoshin jakadancin Amurka da Ingila da Faransa. Bayan haka, sun yi iƙirarin cewa suna tsoron tsoma bakin sojojin Birtaniya da ke yankin Suez Canal. Sun roki Birtaniyya da su hana tawagar tankokin Masar masu biyayya ga sarki su tashi zuwa birnin Alkahira. Birtaniya ba ta tsoma baki ba.
A ranar ashirin da shida ga watan Yuli hamsin da biyu ne sarki Farouk na Masar ya sauka daga karagar mulki aka kore shi daga kasar.
Isra’ila ta yi la’akari da yadda aka hambarar da sarki, da begen cewa za a iya yin jituwa da sababbin shugabanni kuma a kafa zaman lafiya.
A ranar 10 ga Agusta, Firayim Minista David Ben-Gurion, wanda ke magana a cikin Knesset, ya yaba wa sabuwar gwamnatin Masar kuma ya ce gwamnatin Yahudawa ba ta da wani dalili na jayayya da Masar: "Haɗin kai tsakanin Isra'ila da Masar zai taimaka Masar ta shawo kan matsalolin siyasa da zamantakewa. da wanda yake fada da shi”.
A zahiri mako guda bayan haka, a ranar sha takwas ga watan Agusta, Ben-Gurion ya yi magana mai kyau ga daya daga cikin jagororin juyin juya halin Masar, Manjo Janar Mohammad Naguib, kuma ya ce: “A da akwai kuma a yanzu, babu wani tushe na siyasa, tattalin arziki ko siyasa. rikicin yanki tsakanin kasashenmu.”
Wannan gayyata ce a fili ga tattaunawa, a ɓoye ko a bayyane.
Janar Naguib ya karbi aikin firaministan kasar Masar. Gamal Abd-al Nasser ya samu mukamin mataimakin firaminista kuma ministan harkokin cikin gida. A cikin Nuwamba 54, ya maye gurbin Naguib kuma ya zama shugaban gwamnati kuma shugaban riko. A cikin hamsin da shida aka amince da shi a matsayin shugaban kasa da kuma babban kwamandan sojojin kasar. An soke matsayin firaminista. Nasser ya tattara duk wani iko a hannunsa, kuma baya son raba wa kowa. A cikin sittin da hudu, yana jin karin kwarin gwiwa, ya sake kirkiro mukamin shugaban gwamnati.
A ranar 26 ga Agusta, a tawagar Soviet zuwa Majalisar Dinkin Duniya, Yakov Malik ya karbi Gideon Rafael, abokin aikinsa daga aikin Isra'ila.
"Larabawa sun yi mugun cece-kuce game da mayar da ma'aikatar harkokin waje zuwa Kudus," in ji Malik cikin rashin kunya. - Amma wa ke kula da su? Ba a san dalilin da ya sa abokanku na Amurka suka tsoma baki cikin harkokin ku na cikin gida da kuma adawa da mayar da ma'aikatar harkokin wajen ku zuwa birnin Kudus ba?... - Malik ya shaida wa Isra'ila cewa: - A namu ra'ayin gwamnatin Isra'ila ce kawai ke da 'yancin yanke shawara a inda wannan ko kuma ta kasance. cewa ma'aikatar za ta kasance. Majalisar Dinkin Duniya ko gwamnatocin wasu kasashe ba su da hurumin tsoma baki cikin hakan.
Rafael ya tambaya:
- Don haka, za mu iya ɗauka cewa ba za ku dage kan tattauna matsalar Kudus a zaman mai zuwa ba?
"Hakane," Malik ya amsa. "Ba mu da sha'awar tattauna matsalolin Falasdinawa ko Kudus ...
Wakilin Tarayyar Soviet yana sha'awar halin Isra'ila game da sabuwar gwamnatin Masar.
- Menene ma'anar jawabin Firayim Ministan ku ga Naguib daga jerin sunayen Knesset? - ya tambayi Malik. - Shin kuna fatan cimma yarjejeniya da wannan dan mulkin kama karya na soja?
"Ba zan iya ba da amsa ko akwai damar kiran Firayim Minista zai yi nasara ba," Raphael ya amsa ta hanyar diflomasiyya. — Har yanzu muna jiran martanin Masarawa. Ba mu yarda cewa muna da 'yancin zabar gwamnatocin da ya kamata mu kasance cikin shirin zama lafiya ba...
Bayan haka, wakilin Isra'ila ya koma kan matsalar Suez. Har yanzu Masar ba ta bar jiragen ruwa da ke dauke da kayayyaki zuwa Isra'ila su wuce ba, duk da kudurin kwamitin sulhu na ranar 1 ga Satumba. Malik ya katse Rafael:
- Me, da gaske babu ci gaba? Kuma ba ku sami wani gibi don isar da kayayyaki ga Isra'ila ba?
Rafael ya bayyana cewa Masar ba ta soke umarnin da ta haramta wa jiragen ruwan Isra'ila wucewa ta magudanar ruwa ba...
Malik ya ce Tarayyar Soviet na adawa da duk wani shingen shinge na ruwa kuma ba ta amince da irin wannan shingen ba a yankin Suez Canal...
Gideon Rafael ya tuna da tattaunawar da aka yi a shekarar da ta gabata a kwamitin sulhun, ya kuma ambaci sunan mataimakin Malik, Semyon Tsarapkin. Yakov Malik ya katse Isra'ilawa da wani bacin rai:
- Talaka Tsarapkin, ta yaya zai rayu ba tare da matsalar Falasdinu ba? Ya ji kamar kifi a cikin ruwa a cikinsa.
Bayan kwana biyu wani sako ya zo cewa an canja Tsarapkin zuwa wani aiki kuma ba zai koma Majalisar Dinkin Duniya ba.
Oktoba 19, 1952, Caji na Tarayyar Soviet a Isra'ila Alexander Abramov ya rubuta zuwa Moscow:
"Kwanan nan, gwamnatin Isra'ila ta canza ra'ayin ta game da USSR. An bayyana wannan a cikin jawabai na nuna rashin amincewa da Firayim Minista Ben-Gurion da Ministan Harkokin Waje Charette, a cikin hurarrun jawabai na 'yan jarida a kan USSR, littattafai masu lalata da labaran da ke cike da almara ga shugaban jam'iyyarmu, gwamnatin Soviet ...
Shin, ba zai fi kyau a jinkirta zuwan wakilin na ɗan lokaci ba, kuma, a mayar da aikin zuwa ofishin jakadanci, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta buƙaci a hukumance?..."
A ranar 9 ga Nuwamba, 1952, shugaban Isra'ila Chaim Weizmann ya rasu. Ya kasance mai gaskiya ga Rasha, inda aka haife shi. Mahaifinsa, Yevzor Khaimovich, ya yi aiki a Pinsk a ofishin rafting na katako. 'Yan'uwan Chaim Weizmann da 'yan'uwansa galibi sun tafi Falasdinu. Amma makomar dangin da suka kasance a cikin Tarayyar Soviet ya kasance mai ban tausayi.
Ɗan'uwansa, Samuil Evzorovich Weizmann, wanda a cikin shekaru ashirin ya kasance mataimakin shugaban kwamitin tsakiya na Society for the Land Organization of Yahudawa Workers, an harbe shi a 1939 a matsayin ɗan leƙen asiri na Ingilishi.
A 1949, jami'an tsaro kama Vasily Mihaylovich Savitsky, mijin 'yar uwarsa Maria Weizmann. Savitsky yi aiki a matsayin injiniya a cikin dukan-Union ofishin "Soyuzshakhtoosushhenie" na Ma'aikatar Coal Industry.
Gaba daya bala'i ya mamaye danginsa. Dan Chaim Weizmann ya yi aiki a rundunar sojin saman Burtaniya kuma ya mutu a lokacin yakin. Weizmann ya dauki mutuwarsa da muhimmanci...
Bayan mutuwar Chaim Weizmann, a ranar 10 ga Fabrairu, 1953, an kama 'yar uwarsa, likita Gosstrakh, a Moscow.
Maria Weizmann ta kammala karatun digiri a jami'a a kasar Switzerland kafin yakin duniya na farko, ta koma Rasha kuma ta shafe duka yakin a matsayin likita a wani yanki na annoba a yankin Kudu maso Yamma. A shekara ta 1926, ta tafi Falasdinu na tsawon watanni da yawa don ganin 'yan uwanta (mahaifiyarta musamman ta bukaci ta zo) kuma bayan dawowa, ta ci gaba da aiki a matsayin likita na yau da kullum; yayi aiki ko da bayan ritaya.
Takardun tsaron jihar da ba a bayyana ba sun nuna cewa an bi 'yar uwar Weizmann tsawon shekaru da dama. An shigar da kayan sauraro a cikin ɗakin kuma an kewaye shi da wakilai, wanda Ma'aikatar Tsaro ta Jihar ta ba da rahoto ga Malenkov a ranar 7 ga Janairu. Hakan ya biyo bayan takardun cewa 'yar uwar marigayi shugaban Isra'ila ta yi nisa da siyasa. Duk da haka, Malenkov ya ba da izinin kama ta.
Sammacin kamun, wanda mataimakin ministar harkokin tsaro Ogoltsov ya amince da ita, ya bayyana babban laifinta: "Weizmann tana shirin yin wani shiri na cin amanar kasar uwa ta hanyar komawa Isra'ila." A hakikanin gaskiya, tana da kowace dama tun kafin yakin, lokacin da ta je ziyartar 'yan uwanta, don zama a Falasdinu, amma ta koma kasarta. Lokaci ya yi da soyayyarta da Rasha ta yi mata tsada.
A lokacin tambayoyi, Maria Weizmann ta amsa laifinta: ta saurari rediyon kasashen waje kuma ta tausayawa kasar Yahudawa. Ana buƙatar ta ta ba da shaida game da ayyukan ƙiyayya na Yahudawan Soviet waɗanda suke son Stalin ya mutu. Dole 'yar'uwar Weizmann ta ba da shaida cewa suna aiki da umarnin Isra'ila.
Manyan biranen kasashen Larabawa ne kawai suka yi farin ciki da canje-canjen manufofin Tarayyar Soviet.
A cikin faɗuwar shekara ta 1952, jami’an diflomasiyyar Larabawa a Moscow sun yi magana da gamsuwa game da “matsayi na hankali” na jaridun Soviet game da Isra’ila.
A ranar 20 ga Nuwamba, an fara shari'ar tsohon babban sakataren kwamitin tsakiya na jam'iyyar kwaminis ta Czechoslovakia, Rudolf Slansky, a Prague, wanda ya fito fili ya nuna kyama ga Yahudawa. A lokacin yakin, Slansky ya jagoranci hedkwatar jam'iyyar Czechoslovak, kuma a cikin arba'in da hudu yana daya daga cikin wadanda suka tayar da tashin hankali a Slovakia.
Daga cikin wadanda ake tuhuma goma sha hudu, goma sha daya Yahudawa ne. Daya daga cikin wadanda ake zargin, tsohon mataimakin ministan harkokin wajen kasar Czechoslovakia Arthur London, ya tuna cewa a lokacin da ake yi masa tambayoyi, mai binciken ya bukaci a duk lokacin da aka ambaci sabon mutum, ya nuna ko shi Bayahude ne ko a'a. Lokacin sake rubuta ƙa'idar, mai binciken ya maye gurbin kalmar "Yahudu" da "Zionist":
- Muna aiki a cikin hukumomin tsaro na jamhuriyar dimokuradiyya. Kalmar “Yahudawa” (haka ake furta kalmar “Yahudu” a Czech) tana da ban haushi. Mawaƙin ya rubuta "Zionist".
Arthur London ya bayyana wa mai binciken jahilin cewa "Zionist" kalma ce ta siyasa, ba ta kabilanci ba. Mai binciken ya amsa da cewa wannan ba gaskiya bane:
"Abin da suka ce in rubuta ke nan." A cikin Tarayyar Soviet, kalmar "Yahudawa" kuma an haramta. Ya ce "Zionist" ...
Zionism na daya daga cikin manyan tuhume-tuhume a shari'ar. Babban mai gabatar da kara a shari’ar ya ce:
- Sihiyoniyanci ya zama bawa mai aminci na mafi yawan masu ra'ayin ra'ayi, masu fafutuka da rashin tausayi na mulkin daular duniya. Shiga cikin yahudawan sahyoniya yakamata a dauki daya daga cikin manyan laifuffukan cin zarafin bil'adama.
Kalubalen dai shi ne tabbatar da kasar cewa Isra’ila a matsayin makauniyar makauniyar Amurka, ta gabatar da wani sabon hadari mai muni saboda an kutsa kai cikin ko’ina jami’anta yahudawa.
A cikin Isra'ila, sun mayar da martani ga tsarin Prague da tsoro da fushi. Zionism shine ra'ayin mayar da Yahudawa zuwa Falasdinu. Wannan yana nufin cewa sha’awar Bayahude ya yi rayuwa a ƙasar Yahudawa “laifi mafi girma ga ’yan Adam”?
A ranar 23 ga Disamba, Ma'aikatar Harkokin Wajen Isra'ila ta ba da umurni ga ayyukanta na ketare: "Ya kamata ku daina tattaunawa da wakilan Czechoslovakia, ba tare da keta ka'idodin ladabi ba."
An yanke wa mutane 11 hukuncin kisa, uku daurin rai da rai. Ranar 3 ga Disamba, 1952, an zartar da hukuncin. An kona gawarwakin wadanda aka kashe. Masu ba da shawara - jami'ai daga Ma'aikatar Tsaro ta Tarayyar Soviet - sun tattara tokar a cikin buhun dankalin turawa, suka bar Prague suka zuba su kai tsaye a kan hanya.
Shugaban kasar, Klement Gottwald, ya bayyana a fili cewa:
“A yayin gudanar da bincike da kuma lokacin shari’ar cibiyar hada baki ta kasa, an gano wata sabuwar tashar da cin amana da leken asiri suka shiga jam’iyyar gurguzu. Wannan shine Zionism.
Daga yanzu kalmar sahyoniyanci ko kadan ba ta nufin sha'awar yahudawa na barin Falasdinu. Zionism yana nufin wani abu dabam dabam—abin da Nazis ya kira “Yahudanci na duniya.” Kalaman shugaban jam'iyyar Czechoslovakia na gurguzu na nufin cewa duk wani Bayahude ana iya kiransa da Sihiyoniya, don haka maci amana da leken asiri.
Waɗannan kalmomi sun yi kama da abin ban tsoro, domin a ranar da ta gabata, Stalin ya faɗi kusan abu ɗaya kuma a cikin kalmomi iri ɗaya a wani taron da aka yi na Shugabancin Kwamitin Tsakiya. Wannan ita ce manufarsa, wadda aka damkatar da aiwatar da ita ga dukkan kasashen gurguzu.
Ko a lokacin Babban Yakin Kishin Kasa, Milovan Djilas, daya daga cikin abokan aikin shugaban Yugoslavia Josip Broz Tito, a matsayin alamar amana ta musamman, an kai shi dakin taro na Stalin's dacha, inda 'yan siyasa ke cin abincin dare.
Djilas ya rikice da abubuwa da yawa a dacha Stalin. Kuma gaskiyar cewa an tilasta kowa ya sha mai yawa, da kuma rashin cikakken ilimi daga jagorancin Soviet. A cikin tarihinsa, Djilas ya rubuta, ba tare da kyama ba, yadda a Stalin's dacha shi da Molotov suka tafi gidan wanka a lokaci guda. Kuma kamar yadda yake tafiya, Molotov ya fara buɗe wandonsa, yana sharhi game da ayyukansa:
- Wannan shine abin da muke kira saukewa kafin lodawa!
Djilas dan kauye ne, ya shiga harkar bangaranci, a wata kalma, ba a taso da shi a filin shakatawa na fada ba, amma irin wannan saukin dabi’a ya ba shi kunya matuka.
A lokacin cin abincin dare Stalin ya miƙe, ya ɗaga wandonsa, kamar yana shirin faɗa ko faɗa, ya yi kusan jin daɗi ya ce:
"Yakin zai ƙare nan da nan, nan da shekaru goma sha biyar zuwa ashirin za mu murmure, sa'an nan kuma!"
Farfagandar Stalin ta yi nasara.
Laftanar Janar Vasily Ivanovich ya ce: "An halicci ƙarfin ruhinmu a ƙarƙashin tasirin akidar kishin ƙasa da ta samo asali sakamakon nasarar da 'yan Soviet suka samu a babban yaƙin kishin ƙasa da kuma tafarkin da shugabannin ƙasar suka yi nasara wajen yaƙar tsarin mulkin duniya," in ji Laftanar Janar Vasily Ivanovich. Makarov, sa'an nan ya kasance dalibi a makarantar soja, kuma ya kai matsayi na shugaban daya daga cikin Janar Staff sassan. "Mun kasance masu gwagwarmaya sosai." Ba don komai ba ne aka bayyana sha’awarmu ta ciki ta hanyar dabara: “Muna buƙatar ƙaramin yaƙi mai nasara.”
Kayayyakin bayanan sirri na Soviet sun nuna cewa ayyukan leken asirin sunyi aiki akan ra'ayin yakin da ke gabatowa.
Shugaban Kwamitin Watsa Labarai na Ma’aikatar Harkokin Waje, Valerian Zorin, ya ba wa Stalin rahoto a ranar 8 ga Fabrairu, 1952:
"A kokarin hanzarta shirye-shiryen yaki da Tarayyar Soviet da kuma, dangane da haka, don tilasta mayar da tattalin arzikin kasashen yammacin Turai zuwa wani tushe na soji, da kuma samar da dakarun soja na kungiyar masu tayar da hankali. , {asar Amirka ta samu gagarumin gyare-gyare ga hukumomin gudanarwa na {ungiyar {ungiyar Arewacin Atlantic.
Wannan sake fasalin ya tabbatar da ƙirƙirar ƙungiyoyin dindindin waɗanda ke aiwatar da shirye-shiryen shirye-shiryen yaƙi a aikace...”
Ana iya kiran irin waɗannan saƙonnin da gangan. Sai dai ba bisa son rai na jami'an leken asirin ne suka yi hakan ba. Wannan shine yadda jagoran ya tantance lamarin, kuma manazarta daga Kwamitin Watsa Labarai sun tabbatar da ra'ayinsa da "gaskiya."
A ranar 5 ga Yuni, Zorin ya aika da Stalin wani sako makamancin haka daga Kwamitin Watsa Labarai:
"Don ƙarfafa gadar Soviet a cikin Bahar Rum, a halin yanzu da'irar shugabancin Amurka suna ƙoƙarin ƙirƙirar, tare da umurnin Gabas ta Tsakiya, ƙungiyar soja da siyasa da ta ƙunshi Yugoslavia, Girka da Turkiyya, wanda Italiya, da sauran ƙasashen Rum. kuma Ostiriya ma na iya shiga... »
A watan Yuni '52, wani sabon jakada, George F. Kennan, ya isa Moscow. Truman ya yi imanin cewa ya yi kyakkyawan zaɓi - Kennan ya yi magana da Rasha kuma ya riga ya shiga Tarayyar Soviet.
Kennan yana kirga kan ganawa da Stalin. Amma da sauri ya gamsu da cewa an dauke shi a matsayin wakilin kasa mai adawa.
Ya sami Moscow launin toka da maras ban sha'awa. Ya ma fi son yadda jami’an tsaron jihar ke binsa a ko’ina. A tsakiyar watan Satumba ya tashi zuwa London, inda Majalisar NATO ke taron. A filin tashi da saukar jiragen sama na yammacin Berlin, daya daga cikin 'yan jaridar ya tambayi yadda yake rayuwa a Moscow.
“An saka ni a Jamus a lokacin yaƙi,” Kennan ya amsa da gaske. - A Moscow suna bi da mu kamar yadda Jamusawa ke bi da masu shiga tsakani. Bambanci kawai shi ne cewa a Moscow za mu iya barin gidan kuma mu yi tafiya a kan tituna a karkashin tsaro.
Kalamansa ba su tashi ba. Tsawa mai kaifi ya bayyana a Pravda. A ranar 2 ga Oktoba, an gayyaci jami'an diflomasiyyar Amurka zuwa Ma'aikatar Harkokin Waje tare da sanar da jakadan cewa an ayyana shi a matsayin mutum maras grata. Har ma ba a bar shi ya dawo ya dauki iyalinsa ba.
Kusan babu jami’an diflomasiyya da suka rage a ofishin jakadancin Amurka. Jakadan Tarayyar Soviet Panyushkin kuma ya koma Moscow. Sun yi tsammanin yanke huldar jakadanci gaba daya.
Moscow na shirin gabatar da manyan tuhume-tuhume kan Amurka. Ba wai kawai a tsoma baki cikin harkokin cikin gida na Tarayyar Soviet ba, har ma da shirya ayyukan ta'addanci kan Stalin da sauran shugabannin kasar.
An cire Laftanar Janar Nikolai Sidorovich Vlasik, tsohon shugaban tsaron Stalin daga mukaminsa kuma aka kama shi, kuma an zarge shi da alaka da mutanen da ake kira 'yan leken asirin Amurka.
Stalin ya karanta rahoton ma'aikatar tsaro ta Jiha domin yana son ya san ainihin tunanin mutane. Ya san cewa mutane suna da babban bege ga ƙarshen yaƙin: suna marmarin rayuwa mai gamsarwa, walwala da salama. Makiyayan sun yi fatan za a narkar da gonakin gama gari. Wadannan jita-jita sun bazu ko'ina cikin kasar.
Ba a cika tsammanin ba, kuma bacin rai ya tashi. Jami’an tsaron jihar sun gano wanda bai gamsu da halin da kasar ke ciki ba. Sai ya zama cewa wadannan su ne wadanda suka ziyarci kasashen Yamma kuma a kalla sun hango rayuwar yammacin duniya - wato tsofaffin sojoji da hafsoshi na Red Army da tsoffin fursunonin yaki, wadanda Jamusawa suka kai aikin tilastawa.
A ƙarshen arba'in da shida, yunwa ta fara. A ranar 16 ga Satumba, 1946, saboda fari da rashin amfanin gona, an yi tashin farashin kayayyakin da ake sayar da su a kan katunan rabe-rabe. Wannan ya haifar da bacin rai. Mutane da yawa sun yi tunanin cewa kasar na shirin yin wani sabon yaki. A ranar ashirin da bakwai ga Satumba, an ba da sabuwar doka "Akan adanawa a cikin kashe burodi" - ta rage nau'ikan 'yan ƙasa waɗanda suka karɓi katunan abinci. Wannan ya riga ya zama babban rauni ga waɗanda aka hana su katin.
Farashin abinci ya ƙaru sau biyu zuwa biyu da rabi. Amma ba su yi magana a kai ba. Amma sun rubuta kuma sun yi magana game da rage farashin wasu kayayyaki marasa mahimmanci. Wannan ya yi tasiri sosai. Kuma shekaru da yawa bayan haka, mutane sun tuna da cewa akwai lokutan da farashin ya ragu (don ƙarin cikakkun bayanai, duba tarin "Shekarun Stalin na Yakin Cold").
Yanayin yakin cacar-baki ya taimaka wajen dakile tashe-tashen hankula da sukar hukumomi. Da aka gaya wa mutane cewa za su jira wani sabon yaƙi, sai yanayi ya canja. Don a kiyaye zaman lafiya, mutane suna shirye su yi sabon sadaukarwa. A bayyane yake cewa ana kuma buƙatar “maƙiyan cikin gida” waɗanda dole ne a fallasa su kuma a kawar da su.
 
Fashewa a Tel Aviv
Ranar 4 ga Disamba, 1952, a fadar shugaban kasa na kwamitin tsakiya, Mataimakin Ministan Tsaro na Jiha Goglidze ya ba da cikakken rahoto game da halin da ake ciki a cikin MGB da sabotage a cikin aikin likita.
Ministan tsaron kasar Ignatiev, wani jami'in da ya samu kansa cikin bazata a cikin garin Lubyanka, ya tsinci kansa a cikin wani injin niƙa har ya kasa jurewa, ya faɗi da bugun zuciya. An maye gurbinsa da Kanar Janar Sergei Arsentievich Goglidze, tsohon kwamandan al'amuran cikin gida na jama'a na Jojiya, mutumin Beria wanda ke da kwarewar tsaro. A watan Nuwamba, an nada Goglidze mataimakin minista na farko kuma ya jagoranci dukkanin hukumomin tsaro na jihar.
A taron, Stalin ya yi magana cikin fushi game da "matsala" a cikin tsaron jihar: "lalaci da lalata sun shafi MGB sosai" kuma jami'an tsaro "sun raunana su."
Mun yanke shawarar sake tsara ma'aikatar Tsaro ta Jiha. An tattara dukkan sassan aiki zuwa babban sashin leken asiri guda daya, kamar yadda aka taba kirkiro babban sashin tsaro na jihar NKVD.
Stalin a hankali ya maimaita irin dabarun da ya taɓa ƙirƙira. A cikin hedkwatar, darakta na farko ya yi magana da leken asirin kasashen waje, na biyu kuma mai kula da bayanan sirri. An kafa sashen "don yaƙar Zionism" a cikin tsarinsa.
A watan Janairu goma sha uku, hamsin da uku, Pravda ya buga rahoton TASS "Kame gungun likitocin masu zagon kasa" da editan "'yan leƙen asiri da masu kisan kai da suka kama su a matsayin likitocin farfesa."
Mutanen Soviet sun koyi cewa hukumomin tsaro na jihar "sun gano ƙungiyar likitocin ta'addanci waɗanda manufarsu ita ce ta rage rayuwar mutane masu aiki a cikin USSR ta hanyar yin zagon kasa."
Sakon ya jera likitocin da aka kama - sunayen Yahudawa shida, uku na Rasha.
"Yawancin mambobin kungiyar ta'addanci," in ji rahoton TASS, "suna da alaƙa da ƙungiyar Yahudawa ta Burgeois-Nationalist "Haɗin gwiwa", wanda hukumomin leken asirin Amurka suka kirkira ...
An kama Vovsi M.S. ya bayyana a cikin binciken cewa ya karbi umarni "a kan kawar da manyan ma'aikatan Tarayyar Soviet" daga Amurka daga kungiyar hadin gwiwa ta hanyar likita Shimeliovich da dan kishin kasa na Yahudawa Mikhoels.
Sauran mambobin kungiyar ta’addanci (Vinogradov V.N., Kogan M.B., Egorov PI) sun zama jami’an leken asirin Burtaniya na dogon lokaci.”
Wakilin Isra'ila Shmuel Elyashiv ya ba da rahoto ga Tel Aviv game da "al'amarin likitoci."
Washegari, Darakta Janar na Ma’aikatar Harkokin Wajen Isra’ila ya umurci masu wa’azi a ƙasashen waje da Isra’ila: “Ku lura cewa ba a ambata Isra’ila a cikin sanarwar Soviet ba. A halin yanzu, babu wani wakilin Isra'ila da ya isa ya yi bayani a hukumance game da wannan batu... Ku tuna cewa Isra'ila ba ta da sha'awar shiga fili da Rashan Soviet. "
Amma ya gagara yin shiru.
A ranar 19 ga Janairu, Ministan Harkokin Waje Moshe Sharett ya yi magana a cikin Knesset cewa: “Kasar Isra’ila ba za ta iya yin shiru ba lokacin da duk wani sojan siyasa ya yi yunkurin tozarta sunan Yahudawa. A ko da yaushe gwamnatin Isra'ila ta dauki dangantakar abokantaka da Tarayyar Soviet a matsayin daya daga cikin ginshikin matsayinta na kasa da kasa tare da mutunta muhimmancinsu ga daukacin al'ummar Yahudawa. Tana lura da tsananin nadama da damuwa da yaƙin cin mutuncin Yahudawa da aka ƙaddamar a hukumance a cikin Tarayyar Soviet...”
A ranar 20 ga Janairu, Ben-Gurion ya aika da wasika zuwa ga mambobin gwamnati:
"Ban yarda da tsarin mulkin Bolshevik ba. Wannan ba mulkin gurguzu ba ne, alƙalami ne na bayi. Wannan tsari ne da ya ginu a kan kisa, karya da danne ruhin dan Adam, da hana ‘yancin ma’aikata da ma’aikata...Amma yaki da tsarin ba za a iya aiwatar da shi ba ne kawai ta hanyar tayar da hankali; mutanen da suka yi imani da cewa akwai gurguzu a cikin Rasha, kuma USSR ita ce mai 'yantar da dukan 'yan adam, ba masu laifi ba ne, amma kawai sun ruɗe ...
A cikin waɗancan lokuta lokacin da Rasha ta aikata ayyukan ƙiyayya ga Yahudawan Yahudawa kuma ta tayar da ɓatancin jini a kansu, watakila ma mafi ƙazanta da haɗari fiye da ɓatancin jini na zamanai na tsakiya, lamarin ya bambanta.
Kada mu yi wani abu da zai iya tsananta halin Yahudawa a Rasha. Na kuma fahimci cewa ba mu da iko a kan wannan kato. Amma duk da haka ba za mu iya ba kuma bai kamata mu yi shiru ba...
Idan da a ce Rasha ba ta damu da ra'ayin jama'a na duniya ba, da Soviets ba za su shiga Majalisar Dinkin Duniya ba. A gaskiya ma, USSR tana ƙoƙarin ƙoƙarinta don samun ra'ayin jama'a a Asiya, Afirka, Amurka, har ma da yammacin Turai zuwa gefenta ...
Akwai lokuta a cikin rayuwar al'umma da dole ne a yi biyayya da kyawawan halaye, koda kuwa da alama ba ta kawo wani fa'ida ba a farkon kallo. Yanzu ba za mu iya yin shiru ba. Dole ne mu yi zanga-zangar adawa da cin zarafi na jini da bukatar (sanin tun da farko cewa a zahiri ba za a sami amsa ba) 'yancin komawa gida: "Ku saki mutanena" ...
Stalin ba anti-Semite bane. Me ya damu da Semites duk da haka? Kawai don cimma wasu manufofin siyasa, yana buƙatar gina zarge-zargen ƙarya ga Yahudawa da ƙasar Yahudawa a yau...”
Ben-Gurion ya kasance kusa da gaskiya sosai.
A ranar 22 ga Janairu, Manzo Elyashiv ya ba da rahoto ga ma'aikatar harkokin wajensa:
"Har yanzu shari'ar ba ta ƙare ba, kuma yanzu za mu iya yin zato ne kawai game da mahimmancinta kuma mu yi ƙoƙari mu tsara matsaya dangane da bugu na farko na wallafe-wallafe ...
Ba kamar shari'ar Prague ba, a nan an yi duk zarge-zarge akan "Zionism", ba a kan ƙasar Isra'ila ba.
Mai yiyuwa ne cewa a gaskiya akwai gwagwarmayar da ke tsakanin bangarori a cikin tsarin iko. Shekaru da yawa, hukumomin tsaro na cikin gida sun kasance a hannun Beria. Har zuwa kwanan nan, ana ci gaba da ambaton sunansa ta hanyar manazarta a cikin mahallin da sunan Malenkov.
Amma a cikin 'yan watanni, Malenkov, kamar yadda muka sani, ya tashi sosai: yana yiwuwa shi ne wanda ke bayan duk abubuwan da suka faru na baya-bayan nan, yana so ya kawar da abokin hamayyarsa, wanda har yanzu zai iya ɗaga kansa.
Wannan gangamin gaba dayansa yana da wani buri guda daya - don karfafa ikon 'yan sanda a kan jama'a, tsoratar da su, kafa tsarin mulki wanda ba zai iya cutar da hukuma ba ...
Wataƙila jihar ta gano wurare masu rauni da yawa waɗanda ke buƙatar "hannun tsayayyen hannu" a duk fannonin rayuwa ...
Me yasa hukumomi suka zabi likitoci a matsayin wadanda ake hari? Yana da wuya a ba da tabbataccen amsa. Wasu na cewa wannan ci gaba ne na yakin da ake yi da masu ilimi da aka fara tun da dadewa...
Har sai an zargi kasar Isra'ila a fili, mu a matsayinmu na kasa (da gwamnati, da Knesset, da manufa) ya kamata mu guji duk wani martani. Wataƙila wani abu kuma zai faru a nan wanda zai tilasta mana mu mayar da martani da ƙarfi. Hakanan yana iya yiwuwa a sakamakon haka, za a yanke dangantaka ko kuma a rage ma'aikatan manufa tare da juna zuwa mafi ƙanƙanci.
Amma bai kamata mu tura irin wannan ci gaban al'amura ba, ya kamata mu guji ayyukan da za su kai ga yin illa ga muradun kasar Isra'ila kai tsaye."
A ranar 24 ga Janairu, shugabannin sashen na ƙasashe na Kusa da Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Waje sun ba da rahoto ga Vyshinsky game da martanin da 'yan jaridu na Yamma suka yi "ga kama wani rukuni na likitocin masu zagon kasa a cikin USSR." Jaridun Yamma, suna ambaton talifofi irin su “Ma’aikatan leken asirin Amurka na sahyoniya” a cikin mujallar “Sabuwar Lokaci,” sun annabta cewa ba da daɗewa ba Moscow za ta yanke dangantaka da Isra’ila.
An kuma sanar da Vyshinsky game da martanin da shugabannin Isra'ila suka yi: Wakilin Isra'ila a Majalisar Dinkin Duniya, Abba Eban, ya ce ya gabatar da Majalisar Dinkin Duniya "tambayar tsari a Czechoslovakia da kuma tambaya game da sakamakon kyamar Yahudawa da yakin neman zabe. An kai hari kan Isra'ila a wasu kasashe."
A ranar 22 ga Janairu, a kan murfin kari ga jaridar Davar ta Isra'ila, an sanya hotuna na shekaru biyar da suka gabata - mutanen Soviet suna gaishe Golda Meir a gaban majami'ar Moscow a watan Oktoba 1948.
Jami'an diflomasiyyar Isra'ila a Moscow sun tsorata kawai: yana da wuya a yi tunanin wani lokaci mafi muni don buga wannan hoton. A ranar 28 ga Janairu, Elyashiv ya aika da ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta wayar tarho:
"Bugawa zai ba da hujja don zargin manufar "haɗin da aka haramta" a cikin USSR da kuma shirya tashin hankali. Gabaɗayan maganganun jawabai da labarai a Isra'ila, jawabin Eban a Amurka ya cika ni da damuwa da damuwa. Suna barin ra'ayi na ƙalubalen ƙalubale da sha'awar hanzarta ƙarshen dangantakarmu da USSR.. "
A haƙiƙa, wannan ɗaba'ar ba ta iya canza komai. Manufar Tarayyar Soviet ta canza gaba ɗaya - kuma duk ƙoƙarin Isra'ila ya ƙare.
Amma a karon farko Moscow ta nuna sha'awar sabuwar dangantaka da kasashen Larabawa.
A ranar 29 ga watan Janairu, wakilin Tarayyar Soviet a Masar, Semyon Pavlovich Kozyrev, ya kai ziyarar yarjejeniya ga sabon shugaban kasar, Janar Naguib.
Kozyrev ya fara aiki a matsayin ma'aikaci a masana'antar saƙa ta Krasnokholmsk, bayan kammala karatunsa daga makarantar shari'a a Moscow, ya fara aiki a cikin na'ura na Majalisar Wakilan Jama'a. A cikin '39, a lokacin da Molotov ya aiwatar da wani gagarumin tsarkakewa daga cikin jama'ar Commissariat na harkokin waje, Kozyrev zama jami'in diflomasiyya. Bayan shekaru hudu ya riga ya zama memba na hukumar kuma babban sakatare na kwamitin jama'a. Bayan yakin, Semyon Pavlovich ya jagoranci Sashen Turai na farko a ma'aikatar, kuma a cikin hamsin ya bar shi a matsayin wakilin Masar. A karshe zai zama mataimakin ministan harkokin waje.
Bayan tattaunawar, Kozyrev ya aika da sakon waya zuwa Moscow, wanda aka rubuta a cikin sharuddan shakku. Amma ma'aikatar ta ja hankali ga wani nassi wanda wakilin Tarayyar Soviet bai ba shi muhimmanci ba.
Kozyrev ya shaidawa Naguib game da yunkurin Amurka da Ingila na hada kan kasashen yankin zuwa gamayyar soji, wanda bai dace da Moscow ba ko kadan. Nan da nan Firayim Ministan Masar ya ce: “Ka sanya kanka a wuri na. Me za ku yi a wannan yanayin? Shin Rasha a shirye take ta sayar wa Masar tankokin yaki da jiragen sama da sauran makamai?”
Kozyrev ya amsa da cewa, kamar yadda aka sani, jiragen sama da tankuna ba kayan kasuwancin yau da kullun ba ne, kuma ya tambayi inda Masar ke sayen irin waɗannan kayayyaki yanzu. Wato ya nuna rashin son ci gaba da tattaunawa.
Kuma ya rasa. A ranar goma ga Fabrairu, ya sami umarni daga Vyshinsky: "Idan Naguib ya koma batun sayar da makamai, gaya wa Naguib cewa gwamnatin Soviet ba ta da sha'awar sayar da makamai, amma za a iya la'akari da wannan batu idan gwamnatin Masar tana sha'awar. shi.”
Kozyrev ya tuba cewa ya yi kuskure kuma ya yi alkawarin ingantawa.
Amma wannan yunƙuri na neman kusanci da Masar ya ci tura. Janar Naguib wanda ya zama shugaban kasa bayan ayyana Masar a matsayin jamhuriya a ranar 18 ga watan Yunin 1953, ya ce bai tabo batun sayen makamai ba...
A ranar 2 ga Fabrairu, Ministan Harkokin Wajen Isra'ila Sharett ya gana da jakadan Isra'ila a Amurka Eban:
"Tunanina game da ayyukan ƙiyayya na Moscow.
Wannan ba shine babban layin siyasa ba, amma sakamakon gabaɗayan ɗabi'a don ƙarfafa tsarin mulki, gami da, yuwuwar, a shirye-shiryen yaƙi. Ana nuna wannan yanayin a cikin ayyukan zubar da jini, ƙaddamar da sa ido na ciki, neman "scapegoat" da kuma shirya ƙasa don halakar da duk abin da ba a dogara ba ..."
Ministan bai yi nisa da gaskiya ba. Amma ya kasa hasashen abubuwan ban mamaki da zasu faru a ƙarƙashin hancinsa a cikin mako guda kawai.
A ranar 9 ga Fabrairu, wakilin Soviet zuwa Isra'ila Ershov ya aika da sakon gaggawa na rufaffen telegram zuwa Moscow:
“A ranar 9 ga Fabrairu, da karfe 10:35 na dare, wani bam mai karfi ya fashe a yankin da aka tura tawagar. Duk gilashin, firam ɗin tagogi da ƙofofin da ke hawa na farko, na biyu da wani ɓangare na uku sun karye. Matar manzon, matar manajan kaya da direban Grishin sun samu munanan raunuka kuma an kai su asibiti a motar daukar marasa lafiya. Ginin manufa ya lalace...
Binciken ya tabbatar da cewa masu zagon kasa sun shiga yankin manufa ta hanyar yanke hanyar a cikin ragamar shingen shingen manufa da almakashi.
Wannan aiki na ta'addanci da zagon kasa ga aikin Tarayyar Soviet a Isra'ila ya samo asali ne sakamakon yakin basasa da gwamnatin Isra'ila ta kaddamar a baya-bayan nan.
Ina neman izinin ku don ziyartar Charette gobe kuma in yi masa mafi muni da yanke hukunci. Na yi imanin cewa dangane da wannan lamari yana da kyau a yanke huldar jakadanci da wannan gwamnatin Isra'ila.
Da fatan za a yi alƙawarin amsar ku nan take.”
Wakilin VOKS Mikhail Pavlovich Popov, wanda ya yi aiki a ofishin jakadancin, ya tuna cewa 'yan ta'adda sun yanke rami a cikin ragamar karfe da ke raba yankin manufa daga farfajiyar wani gida mai makwabtaka da kuma dasa bam a karkashin wani benci na marmara. Matar mai kula da ita da ke wucewa a lokacin da fashewar ta faru, ta farfashe kafafun ta biyu; Ta fi shan wahala.
Direban mishan da ya fita tsakar gida ya yanke masa leben marmara, ya rasa hakori.
Matar manzon na kusa da tagar da ke hawa na biyu;
Hukumomin Isra'ila sun fitar da wata sanarwa a wannan rana da ta fara:
"Gwamnatin Isra'ila ta kadu kuma ta fusata da yunkurin kisan gillar da aka yi a yammacin yau kan tawagar Soviet a Tel Aviv..."
Firayim Minista Ben-Gurion ya yi bayani a cikin Knesset. Daga cikin wasu abubuwa, ya ce: “Masu aikata wannan mugun aiki sun fi maƙiyan ƙasar Isra’ila fiye da maƙiyan wata ƙasa. Idan wani irin kishin kasa yahudawa ne ya sa suka aikata kazanta, idan kuma nufinsu na yaki ne domin daukaka Isra’ila, to bari in ce su ne suka wulakanta martabar Isra’ila da wannan laifin na banza...”
Shugaban majalisar ya bayyana haka. Shugaban kasar, Isaac Ben-Zvi, ya aika da wasika ga tawagar Tarayyar Soviet. A ranar 10 ga Fabrairu, Ma'aikatar Harkokin Waje ta nuna matukar nadama tare da neman gafara ga aikin Soviet.
Amma wannan bai iya canza komai ba. Fashewar wata dama ce mai kyau ta nuna rashin gamsuwarsu da kasar Yahudawa. A ranar 11 ga Fabrairu, an warware wannan batu a saman. Ma'aikatan Ma'aikatar Harkokin Waje za su iya tsara rubutun rubutu kawai.
A ranar 12 ga Fabrairu, da karfe daya na safe, Andrei Yanuaryevich Vyshinsky ya tarbi wakilin Isra'ila Elyashiv a birnin Moscow. Ministan harkokin wajen kasar ya karanta tare da mika masa takardar da gwamnatin Tarayyar Soviet ta bayar dangane da harin ta'addancin da aka kai wa aikin Tarayyar Soviet a Isra'ila. An dauki mintuna bakwai ana liyafar. A takaice dai abin ya gagara.
Bayanin ya ce:
"A ranar 9 ga Fabrairu, a yankin USSR Ofishin Jakadancin a Isra'ila, maharan, tare da bayyanannen haɗin gwiwar 'yan sanda, sun kai harin bam, wanda a sakamakon haka matar manzon K.V. Ershova, matar ma'aikacin Ofishin Jakadancin A.P. Sysoeva da Ma'aikacin Ofishin Jakadancin I.G. Grishin. Fashewar ta lalata ginin Ofishin Jakadancin USSR...
A cikin hasken da sanannun, indisputable facts na sa hannu na wakilan gwamnatin Isra'ila a cikin tsare-tsare zuga ƙiyayya da ƙiyayya ga Tarayyar Soviet da kuma zuga zuwa ayyuka maƙiya da Tarayyar Soviet, shi ne quite a fili cewa kalamai da kuma. uzurin gwamnatin Isra'ila game da harin ta'addanci da aka kai a ranar 9 ga Fabrairu a kan yankin Ofishin Jakadancin Tarayyar Soviet, wasa ne na karya , da bin manufar yin rufa-rufa na laifin da aka aikata a kan Tarayyar Soviet tare da kaucewa alhakin wannan laifin da ya ta'allaka. tare da gwamnatin Isra'ila...
Gwamnatin Tarayyar Soviet ta tuno da Jakadan Tarayyar Soviet da kuma tsarin aikin Jakadancin Soviet a Isra'ila tare da yanke dangantaka da gwamnatin Isra'ila.
A sa'i daya kuma, gwamnatin Tarayyar Soviet ta bayyana cewa ba shi yiwuwa Ofishin Jakadancin Isra'ila ya ci gaba da kasancewa a Moscow kuma ya bukaci jami'an Ofishin su fice daga Tarayyar Soviet nan take."
Tare da izinin Malenkov, an tuna da wakilin TASS a Isra'ila da wakilin Sovexportfilm. Wakilin Ƙungiyar Falasɗinawa ta Rasha a Cibiyar Kimiyya ta Soviet da kuma mambobi shida na aikin da fadar Moscow ta aika a Isra'ila. Akwai dalilai na irin wannan yanke shawara - wannan shine mafi kyawun rufin don bincike.
Bari mu ce, nan gaba KGB Janar Ivan Ivanovich Zaitsev yi aiki a Isra'ila, a matsayin ma'aikaci na Rasha Palestine Society. Ya zo Isra’ila ne a shekara ta hamsin da daya, inda ya kammala karatunsa a sashen leken asiri na Kwalejin Soja mai suna M.V. Frunze kuma ya yi aiki na tsawon shekaru biyu a ofishin tsakiya. Zaitsev ya yi aiki a Isra'ila har zuwa 1957.
Bulgariya ta dauki kanta kan kare muradun Tarayyar Soviet a Isra'ila, ita kuma Netherlands ta dauki kanta wajen kare muradun Isra'ila a cikin Tarayyar Soviet.
Sauran kasashe masu ra'ayin gurguzu sun sanar da Moscow cikin ladabi cewa suna son yanke huldar jakadanci da Isra'ila. Moscow ta amsa cewa ta dauki wannan bai dace ba.
Isra'ila ta kadu da yanke huldar diflomasiyya. Stalin ya ci gaba da dangantaka da Yugoslavia har ma a lokacin da aka yi yaƙin kalmomi na gaske tsakanin ƙasashen biyu kuma jaridun Soviet sun rubuta game da "karen jini na Tito." Me ya sa aka bi da Isra’ila dabam?
Stalin ya yi imanin cewa shi ne ya halicci Isra'ila kuma bai ɗauki ƙasar Yahudawa da muhimmanci ba. Magada Isra'ila za su bi da Isra'ila haka.
Me ya sa Stalin ya ɓaci da Isra'ila?
A wata ma'ana, ya yi nasara, ya sami abin da yake so. Jirgin da ya tashi daga Falasdinu ya durkusar da matsayin Ingila a Gabas ta Tsakiya. Amurka ba ta dauki matsayin Ingila a matsayin mai mulkin yankin ba. Bayan bayyanar Isra'ila, an ƙirƙiri wani yanki na iko, wanda ya buɗe sabon dama ga Tarayyar Soviet. Ba Isra'ila kaɗai ba, har ma da ƙasashen Larabawa sun ga cewa a cikin sabon sahun manyan ƙasashen duniya, dole ne a yi la'akari da matsayin Moscow.
Amma Stalin ko kadan ba ya sha'awar wasannin diflomasiyya da suka karfafa martabar jihar! Ya so ya maimaita kwarewar Mutanen Espanya a Isra'ila, lokacin da brigades na kasa da kasa da aka aika zuwa Jamhuriyar Republican Spain, tare da masu ba da shawara na soja na Soviet da kuma wakilan NKVD masu yawa, sun yi mulkin kasar. Sun tsai da shawarar yadda za a yi yaƙi, sun ɗora shawarar siyasa a kan gwamnati, sun yanke shawarar wanda ya rayu da wanda ya mutu. Idan da 'yan Republican sun yi nasara a ƙarshen 30s, da Spain ta zama jamhuriyar Soviet.
Stalin ya ba da izinin sakin Yahudawa daga kasashen Gabashin Turai zuwa Isra'ila tare da ba su makamai, yana mai imani cewa mutane daga kasashe daban-daban masu magana da harsuna daban-daban za su hade cikin brigadi guda na kasa da kasa kuma su saurari muryar Moscow. Amma Yahudawa daga kasashe daban-daban da suka isa Falasdinu sun ji daban da na Rasha da Jamus da Faransa da suka zo yaki a Spain a shekara ta 1936.
Membobin Interbrigade sun kasance baƙi a ƙasar Sipaniya. Yahudawa a Palastinu sun yi imanin cewa sun koma gida - wannan ita ce kasarsu, wadda za su kare har zuwa digon jini na karshe. Wannan sani cikin sauri ya haɗa mutane daga ƙasashe daban-daban waɗanda tun farko ba su san yaren da za su yi magana da juna ba.
Ban da haka, Isra'ilawa sun yi nasara a yakin neman 'yencin kai, inda suka yi galaba a kan sojojin Larabawa da suka ninka yawansu. Kasar yahudawa tana matukar bukatar albarkatun dan adam, zuba jari da makamai, amma ba taimakon soja kai tsaye ba.
Bambancin da ke tsakanin Spain da Isra'ila shi ne cewa an gina kasar Yahudawa bisa ka'idojin dimokiradiyya tun daga zamanin farko. 'Yan siyasar Isra'ila ba su tattauna batun ko yahudawa daga kasashe daban-daban a shirye suke don tabbatar da dimokuradiyya ba ko kuma ya dace a kafa dokar ta-baci a lokacin yake-yake. Tushen dimokuradiyya ya zama babban abin dogaro a cikin ƙasa mai fama. Kowa na iya furtawa da bayyana kowane ra'ayi.
Bayan 'yan watanni da shelar Isra'ila, an gudanar da zaɓen 'yan majalisa na farko. Mutanen da ke da hukumci na hagu, ’yan gurguzu, masu sha’awar Tarayyar Soviet, waɗanda ba sa son manufofin Ben-Gurion, ba za su iya kiransa mai cin zarafi ba. Jam'iyyarsa ta samu rinjaye, kuma 'yan tsiraru ne suka zabe su. Za a iya sukar Firayim Minista da ministoci, amma ba za a iya hana 'yancinsu na aiwatar da manufofin da aka ba su damar yin zabe ba. Ban da harkokin soja, masana'antar tsaro da kuma bayanan sirri, an tattauna komai a fili a cikin Knesset.
A wata kalma, an kafa wata kasa ta daban a Falasdinu fiye da yadda Stalin ya zata. Cikakken mai zaman kansa. Isra’ilawa sun so su sayi makaman Soviet, amma ba su nemi a ba su kashi ɗaya ko biyu a yankinsu ba. Tattalin arzikin Isra'ila, musamman a fannin noma, yana da siffofi na gurguzu da yawa, amma ba su yi niyyar gina gurguzu na gaske ba. Tsammanin Stalin bai dace ba.
Sai shugaban ya yi abin da a baya ya guje wa a hankali - ya haɗa Isra'ila da dukan Yahudawa. A baya can, akasin haka, ya shawo kan Yahudawan Soviet cewa kasar Yahudawa ba ta da wata alaka da su. Yanzu ya bayyana a fili cewa Yahudawa a duk fadin duniya makiyan Tarayyar Soviet ne.
Masanin ilimin kimiyya Andrei Dmitrievich Sakharov ya tuna yadda ya taba cin abincin rana a kantin sayar da kayan abinci ga shugabannin aikin nukiliya. Zaune a kusa akwai wani malami Igor Vasilyevich Kurchatov da Nikolai Ivanovich Pavlov, wani babban jami'in tsaro na jihar wanda ya yi aiki a Babban Darakta na Farko a karkashin Majalisar Ministoci, wanda ke da hannu wajen samar da makaman nukiliya. A lokacin ne aka watsa ta rediyo cewa an jefa bam a ofishin jakadancin Tarayyar Soviet da ke Tel Aviv. Sakharov ya rubuta: "Sai na ga cewa kyakkyawar fuskar Pavlov ta haskaka da wani irin nasara.
“Haka Yahudawa suke! - ya ce. "A nan da can suna cutar da mu." Amma yanzu za mu nuna musu.”
Amma lissafin janar ɗin bai cika ba - saboda yanayin da ya wuce ikonsa.
Daga farkon 1953 Stalin ya ji rashin lafiya. Lokaci na ƙarshe da ya ziyarci Kremlin shine ranar 17 ga Fabrairu, lokacin da ya karɓi jakadan Indiya. Ban karanta takardun da aka aika masa a dacha ba. Dukkan al'amuran yau da kullum sun kasance memba na Presidium na kwamitin tsakiya, sakataren kwamitin tsakiya da mataimakin shugaban majalisar ministocin Georgy Maximilianovich Malenkov.
A safiyar ranar 21 ga watan Fabrairu, mataimakin ministan harkokin wajen kasar Yakov Malik ya shaidawa Malenkov cewa tawagar Isra'ila ta tsallaka kan iyakar kasar Finland a ranar da ta gabata da karfe sha biyu da rabi na yamma. Sai da jami'an diflomasiyyar Soviet suka kwashe makonni biyu suna sayar da kadarorin ofishin jakadancin da kuma aiwatar da kowane irin tsari.
Jirgin Kadesh na Turkiyya tare da jami'an diflomasiyyar Soviet ya bar Haifa bayan mintuna goma sha biyar. An kawo matar wakilin tashar jirgin ruwa a cikin motar daukar marasa lafiya.
Katse huldar diflomasiyya da aka yi ya zama tamkar wani lamari ne mai ban tausayi. A Isra'ila sun yi mamakin abin da Stalin zai yi wa Yahudawansa yanzu.
Amma lokacin da jami'an diflomasiyyar Soviet da suka bar Isra'ila suka isa Moscow, Stalin ya riga ya mutu.
 
Kashi na uku.
Boomerang
 
A ranar 6 ga Maris, 1953, Sashen Gabashin Turai na Ma'aikatar Harkokin Wajen Isra'ila ta ba da umarni a gabacin Turai:
"1. A yayin zaman makoki dangane da mutuwar Stalin, kamata ya yi a sauke tutoci zuwa rabin ma'aikata, kamar ayyukan kasashen yammacin duniya.
2. Kada ku kai ziyarar ta'aziyya da/ko sanya hannu a littattafan ta'aziyya..."
Amma an kiyaye ka'idojin diflomasiyya sosai. A ranar 9 ga Maris, tawagar Isra'ila a Netherlands ta rubuta wa ma'aikatar harkokin waje cewa:
"Manufar Isra'ila tana nuna girmamawa ga Ma'aikatar Harkokin Waje kuma, bisa ga yarjejeniyar da gwamnatin Holland ta yi don wakiltar muradun kasar Isra'ila a cikin Tarayyar Soviet, yana da daraja don neman gwamnatin Holland ta yanke shawarar isar da shi ga gwamnatin Holland. Gwamnatin USSR na ta'aziyya da nuna juyayi na gwamnati da al'ummar Isra'ila a kan mutuwar shugaban USSR, Generalissimo Stalin ... "
Sa’ad da a ranar 4 ga Afrilu, 1953, jaridun Soviet suka ba da rahoton yadda aka gyara “likitoci masu rugujewa” da aka kama da kuma cewa “Tsohuwar Ma’aikatar Tsaro ta Jiha ta kama su ba daidai ba, ba tare da wani dalili na doka ba,” yanayin ya canza.
A wannan rana, ministan harkokin wajen Isra'ila Moshe Sharett, wanda ke birnin New York, ya shaidawa manema labarai cewa "kasarsa za ta yi maraba da maido da huldar jakadanci da Tarayyar Soviet."
Wakilin ma'aikatar harkokin wajen kasar ya fitar da sanarwa a hukumance:
"Gwamnatin Isra'ila na fatan za a kammala kawar da rashin adalci a karshen yakin kin jinin yahudawa, kuma za ta yi maraba da maido da alakar da ke tsakanin Tarayyar Soviet da Isra'ila."
 
badakalar ga jakadan Masar
Jami'an diflomasiyyar Isra'ila sun juya zuwa ga jami'an diflomasiyyar Poland tare da neman zama masu shiga tsakani wajen maido da dangantakar dake tsakanin kasashen biyu.
Wakilan kasashen Larabawa sun ce idan Tarayyar Soviet ta maido da huldar diflomasiyya da Isra'ila, "wannan zai matukar tayar da hankalin daukacin al'ummar kasashen Larabawa." Ra'ayin Larabawa ba shi da sha'awar jagorancin Soviet. Amma kuma babu wata sha'awa ta musamman na maido da dangantaka da kasar Yahudawa.
Tattaunawar ta ci gaba a hankali. An gudanar da su ne a Bulgaria tsakanin jami'an diflomasiyyar Isra'ila da jakadan Soviet Mikhail Fedorovich Bodrov, wanda a ƙarshe zai sami alƙawari a Tel Aviv.
A ranar 24 ga watan Yuni, sabon ministan harkokin wajen kasar da aka nada Molotov, ya mika wa shugaban gwamnatin kasar Malenkov don amincewa da daftarin kudiri na majalisar ministocin kasar kan maido da huldar jakadanci da Isra'ila. An dauki matakin.
A ranar 8 ga watan Agusta, da yake magana a wani zama na Majalisar Koli, Malenkov ya bayyana dalilin da ya sa aka maido da huldar diflomasiyya da Isra’ila: “A kokarin da ake yi na sassauta zaman dar-dar, gwamnatin Soviet ta amince da maido da huldar diflomasiyya da kasar Isra’ila. An yi la'akari da kudurin gwamnati na cewa Isra'ila ba za ta kasance cikin wata ƙawance ko yarjejeniya da ke cimma matsananciyar manufa kan Tarayyar Soviet ba. Mun yi imanin cewa maido da huldar diflomasiyya zai taimaka wajen bunkasa hadin gwiwa tsakanin kasashen biyu.”
An dauki kalmomin Malenkov "dumi" a cikin Isra'ila, kodayake a gaskiya sun kasance masu sanyi sosai. Da yake magana game da dangantaka da kasashen Larabawa, Malenkov ya yi magana game da "haɗin gwiwar abokantaka." Dangane da Isra'ila, kalmar "abokai" ba ta nan.
Shekaru masu tsanani na adawa da Yahudawa sannan kuma farfagandar adawa da Isra'ila ba su kasance a banza ba. Duk abin da Stalin yake so ya shuka a cikin zukatan mutane, ya shuka.
Marubucin Korney Ivanovich Chukovsky ya yi magana a kwanakin nan tare da matar wallafe-wallafen Soviet Leonid Leonov, Tatyana Mihaylovna. Ta yi korafin cewa bayan rahoton game da "likitoci na saboteur" ba zai yiwu a juya ga likitoci ba: "Kun gane, lokacin da aka ayyana likitocin guba ... Babu amincewa ga kantin magani ko dai; musamman ga kantin Kremlin: idan duk magungunan guba ne fa?!"
Chukovsky, cikin mamaki, ya rubuta a cikin littafinsa: "Ya zama cewa ko da a cikin al'ummar wallafe-wallafen akwai mutanen da suka gaskata cewa likitoci sun kasance masu guba !!!"
Saurin sakin likitocin da rahotannin manema labarai cewa ba su da laifi yunƙurin Beria ne na sirri. Lokacin da aka kama Lavrentiy Pavlovich da kansa, jami'an tsaro sun bukaci a yanke shawarar kawo karshen "sha'anin likitoci" kuma sun dage cewa duk wadanda aka saki bayan mutuwar Stalin ya kamata a sake kama su.
Sabon shugabancin kasar bai saurari jami’an tsaro ba. An bar likitocin kyauta, amma an hana tattauna waɗannan batutuwa a bainar jama'a. A zauren taron kwamitin tsakiya bayan kama Beria, shugabannin jam’iyyar da na jiha sun yi masa tirjiya saboda ba da umarnin buga rahotannin sakin likitoci a jaridu. To, da zan sake shi a shiru, me ya sa ya jawo hankalin jama’a da zubar da mutuncin jam’iyya da hukuma?
"Ku ɗauki sanannun tambaya game da likitoci," in ji sakataren kwamitin tsakiya Nikolai Nikolaevich Shatalin da gaske a zauren taron. - An kama su ba daidai ba. Kamar yadda ya faru, sun san a gaba cewa an kama su ba daidai ba. Ya zama dole a gyara shi, amma ta yadda ba za a yi wa jiharmu illa ba. A'a, wannan mayaudarin dan kasada ya samu nasarar buga wata sanarwa ta musamman daga ma'aikatar harkokin cikin gida, an tattauna wannan batu ta kowace hanya a cikin jaridunmu, da dai sauransu ... An gyara kuskuren ta hanyoyin da ke haifar da mummunar illa ga bukatun. na jihar mu. Amsoshin da aka bayar a kasashen waje ma ba su kasance a gare mu ba. "
Jami'an Soviet suna da ra'ayoyi masu ban mamaki game da halin kirki. Daure mutanen da ba su ji ba ba su gani ba, da yi wa duk duniya kakkausar suka ga laifukan da ake zargin likitoci da aikatawa ba abin kunya ba ne ga kasar. Amma su yarda da cewa ba su da laifi, yana nufin aikata laifi da lalata martabar jihar...
Bayan mutuwar Stalin, 'yar uwar shugaban Isra'ila na farko, Maria Weizmann, ta ci gaba da yin tambayoyi a Lubyanka. Bugu da ƙari, tuhumar ba ta canza ba. Sai da ta bayyana cewa ba a sa ran ci gaba da al'amuran adawa da Yahudawa ba, kuma bukatar shaidarta ta ɓace, Lubyanka ta yi tunanin me za ta yi da ita? Kawai barin tafi, yarda da cewa tsohuwa, likita, ba ta da laifin komai, ba zai yiwu ba ga shugabannin tsaro na jihar.
Ranar 28 ga Yuli, sabon Ministan Harkokin Cikin Gida, Kanar Janar Sergei Nikiforovich Kruglov, ya amince da tuhumar da ake yi mata.
"Weizmann M.E. ya gudanar da zanga-zangar adawa da Tarayyar Soviet, ya yaba da yanayin rayuwa da al'adun Yahudawan da ke zaune a Palastinu, sun yi kaca-kaca da manufofin jam'iyya da gwamnatin Soviet, da kuma bayyana kage-kage ga shugaban al'ummar Soviet. Na saurari shirye-shiryen radiyo na adawa da Soviet na batanci daga Amurka da Ingila. Na ɗauki ra'ayin zuwa Isra'ila, amma ban yi wani abu mai amfani ba ta wannan hanyar. "
Kalma ta ƙarshe ta nuna sauye-sauyen da aka samu a ƙasar: Mariya Weizmann, ba shakka, ita ce alhakin sauraron rediyon ƙasashen waje da kuma farin ciki da ƙirƙirar ƙasar Yahudawa. Amma saboda sauyin yanayi, hukuncin ba zai yi tsanani ba.
Ministan harkokin cikin gida da mataimakin babban mai gabatar da kara na soji sun yanke shawarar cewa:
"Ya kamata a aika da bincike kan zargin da ake yi wa Maria Evzorovna Weizman don yin la'akari da wani taro na musamman a ma'aikatar cikin gida ta USSR, yana ba da shawara don ƙayyade ma'auni na hukunci - shekaru biyar a sansanonin tilasta yin aiki ta hanyar amfani da dokar da Presidium na Tarayyar Turai. Koli na Tarayyar Soviet na Maris 27, 1953 "A kan Amnesty."
A ranar 12 ga Agusta, wani taro na musamman ya yanke wa Maria Weizmann hukuncin shekaru biyar "saboda gudanar da zanga-zangar adawa da Soviet" kuma nan da nan ya yanke shawarar, bisa ga dokar afuwa, "a saki Maria Evzorovna Weizmann daga hukunci da kuma tsare."
A halin yanzu dai ana ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin Beria da mukarrabansa. Masu bincike sun bukaci amsa daga Lavrenty Pavlovich: don wane dalili ya ba da shawarar maido da gidan wasan kwaikwayo na Yahudawa a Moscow da kuma ci gaba da buga jarida a Yiddish? Har yanzu ya zama kamar abin zargi da tuhuma.
An rufe shari'ar abokanan Beria da wasu manyan jami'an tsaro. Babu cikakkun bayanai a cikin bugawa. A sakamakon haka, ba a cika lissafin abin kunya da ya gabata ba, tsabtace ɗabi'a bai faru ba. Yawancin ’yan Soviet sun kasance da tabbaci cewa al’amarin ba shi da tsabta kuma likitocin Yahudawa sun yi wata dabara mai datti. Kuma mutane da yawa sun yi imani da mugun nufi na “Yahudanci na duniya,” wanda a cikin ƙasarmu ake kiransa “Sihiyoniyancin duniya.” An ɗauki Isra'ila a matsayin ƙasa mai tuhuma, haɗari da ƙiyayya.
Bugu da ƙari, ba kawai 'yan ƙasa na gari ba, an yanke su daga duk hanyoyin samun bayanai, amma har ma shugabannin jihohi sun yi imani da wannan. Sun fadi don farfagandar kansu. Jami'an leken asirin Soviet da jami'an diflomasiyya sun ba da rahoton abin da manyansu ke son ji kawai. Saboda haka, dangantakar da ke tsakaninta da Isra'ila ba ta taɓa dawowa da gaske ba.
A Nuwamba ashirin da bakwai, da hamsin da uku, Shmuel Elyashiv ya sake isa Moscow a matsayin manzo.
Bayan wata guda, a ranar ashirin da ɗaya ga Disamba, ya zo kan wata ziyarar yarjejeniya a Gromyko, wanda ya sake komawa ma'aikatar harkokin waje.
Gaskiyar ita ce, a lokacin rani na 52 Vyshinsky aika Andrei Andreevich jakadan Ingila. Shi ne ragewa da gudun hijira. Idan Vyshinsky ya zauna a matsayin minista na tsawon lokaci, da ya cire Gromyko daga hidimar diflomasiyya gaba daya.
Lokacin da Andrei Andreevich ya isa London, mazaunin ma'aikatar leken asirin waje na Ma'aikatar Tsaro ta Jihar, ya gano ta hanyar tashoshinsa cewa sabon jakadan bai yarda da shi ba, ya aika masa da keken mota zuwa Moscow. Gromyko ya rubuta bayanin da aka yiwa Stalin. Duk wannan zai iya kawo karshen aikinsa na diflomasiyya.
Mutuwar shugaba ta canza komai. A ranar 7 ga Maris, Vyshinsky aka sauke shi daga mukaminsa na minista "dangane da sake tsara gwamnati." Ba su so su cutar da Andrei Yanuaryevich. An amince da shi a matsayin wakilin dindindin a Majalisar Dinkin Duniya kuma - don jaddada babban matsayinsa - ya zama mataimakin minista na farko.
Ma'aikatar Harkokin Waje ta sake jagorancin Molotov.
Vyacheslav Mihaylovich nan da nan ya tuna da ya fi so Gromyko daga London. A cikin Afrilu 1953, ya ɗauki tsohon matsayinsa na mataimakin minista na farko.
"Elyashiv ya tabo batun hijirar Yahudawa zuwa Isra'ila," Gromyko ya rubuta a cikin rahotonsa game da tattaunawar da wakilin Isra'ila, "kuma ya bayyana fatan cewa gwamnatin Soviet ta biya bukatun Yahudawa 'yan kasar USSR don ba su damar ficewa. domin Isra'ila.
Na yi watsi da wannan tambayar tun da farko kuma na ce ba ni da cikakken bayani game da dalilin da ya sa wakilin ya kawo wani batu da ya shafi ’yan Soviet. Na kuma nuna cewa ban ga dalilin da zai sa a tattauna wannan batu tare da fa'ida ga lamarin ba."
Gromyko ya ki tattauna wannan batu na tsawon shekaru talatin masu zuwa...
Lokacin da jami'an diflomasiyyar Soviet suka koma Isra'ila, Alexander Nikitich Abramov ya amince da matsayin manzo. A ranar 2 ga Disamba, 1953, Ministan Harkokin Waje Moshe Sharett ya tarbe shi. Ya yi magana da Rasha kuma ya ba da tabbacin cewa Firayim Minista Ben-Gurion ya yi murabus daga karshe. Har yanzu Charette da kansa bai san cewa shi ne zai jagoranci gwamnati ba.
Abramov ya tambayi Charette don tsara bikin shaidar da safe ko kuma da yamma. Ofishin jakadancin ya ci gaba da zama a Tel Aviv, kuma an ba da takaddun shaida a birnin Kudus, inda gwamnati take, kuma ya zama dole a yi tafiyar kilomita saba'in ta hanya daya. Kuma ba shi yiwuwa a yi tafiya kilomita ɗari da arba'in a cikin matsanancin zafi a cikin rigar bikin Soviet, wanda aka tsara don ƙasashe masu zafi. Har yanzu ba a sanya na'urorin sanyaya na'urar sanyaya a cikin motoci ba.
Ofishin jakadanci a Moscow da Tel Aviv sun fara cika ayyukansu, amma diflomasiya ta kasance dangi. Daraktan sashen tattalin arziki na ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila, a wata tattaunawa da wakilin Tarayyar Soviet, ya ce, yana son bunkasa huldar kasuwanci tsakanin kasashen biyu, ya kuma tambaye shi irin kayayyakin masana'antu da Tarayyar Soviet ke bukata.
Wakilin, maimakon wata takamaiman amsa, "ya ba shi shawarar da ya karanta shawarwarin da taron majalisar CPSU na kwamitin tsakiya na CPSU ya yi a watan Satumba da kuma kudurorin kwamitin tsakiya na CPSU da majalisar ministocin Tarayyar Soviet dangane da wadannan yanke shawara." Abramov, ya gamsu da kansa, ya ba da rahoton hakan ga Moscow ...
Yakov Prokofievich Medyanik ya tafi Tel Aviv a matsayin mazaunin leken asirin kasashen waje. Ya yi aiki a karkashin rufin sakataren farko na ofishin jakadancin. A tsawon lokaci, Medyanik ya zama janar kuma mataimakin shugaban babban darakta na farko na KGB, kuma ya kasance mai kula da duk ayyukan leken asiri a Gabas ta Tsakiya da Gabas ta Tsakiya.
A ranar 30 ga watan Disamba, da hamsin da uku, wakilin Isra'ila Elyashiv ya ba da rahoto ga Isra'ila game da fahimtarsa na farko na zamansa a Moscow. Ya karasa wasikar da cewa:
“Ba za ku ƙara samun abubuwan da ke cutar da Yahudawa a jaridu ba. Har ila yau, ba za ku sami saƙonni daga Isra'ila ko bayanai game da Isra'ila a cikin hanyar da ta kasance a baya ba. Ba zan iya ba da tabbacin nan gaba ba, amma na lura cewa wannan bai taɓa faruwa ba. ”…
A halin yanzu, da dabara canje-canje sun faru a cikin Tarayyar Soviet diplomasiyya. Moscow ta fara nuna sha'awar taka tsantsan ga kasashe masu tasowa, wanda, bi da bi, ya ba da alamun shirye-shiryen haɓaka dangantaka. 'Yan siyasar Isra'ila, wadanda ba su yi imani da yuwuwar kusantar juna tsakanin kasashen Larabawa da Tarayyar Soviet ba, sun ji takaici.
A ranar 1 ga Fabrairu, 1954, Daniil Semyonovich Solod, wanda ya nada wakilin Masar, ya ba da rahoto ga Moscow cewa abokin aikinsa, wakilin Masar a Tarayyar Soviet Aziz al-Masri, ya yi magana game da sayar da makaman Soviet ga Masar. Haka kuma, al-Masri ya yi ishara da ra'ayin mataimakin firaministan kasar Masar, Laftanar Kanar Gamal Abd-al Nasser.
Gogaggen Malt, bashi da umarni, ya nisanci zance mai laushi game da makamai.
An yi wani abin kunya da wakilin Masar a Moscow, Aziz al-Masri.
A ranar ashirin da takwas ga watan Satumba, da hamsin da hudu, Sashen Al'adu da Kimiyya na kwamitin tsakiya na CPSU ya kai rahoto ga shugabannin jam'iyyar:
“A fitowa ta 7 na mujallar nan Questions of History for 1954, an buga wani talifi na A.M. Nekrich "Anglo-Jamus sabani game da batun mulkin mallaka kafin yakin duniya na biyu." A cikin wannan makala, marubucin, yayin da yake magana kan ayyukan zagon kasa da gwamnatin Nazi ta Jamus ta yi a wancan lokaci a kasashen Gabas, ya ambaci cewa daga cikin wakilan Jamus da ke karbar albashi har da babban hafsan hafsoshin Masar Janar Aziz-Ali Mysri Pasha...
Kamar yadda kuka sani, Aziz-Ali Mysri Pasha, a karkashin sunan A. al Masri, a halin yanzu yana rike da mukamin Jakadan Masar a Tarayyar Soviet."
Shugabannin Soviet ba su ji kunyar kasancewa a Moscow a matsayin jakadan wani wakilin Nazi da aka biya ba. Neman Masarawa da su tuna da jami'in diflomasiyyar - irin wannan tambaya ba ta taso ba. Sun ji tsoron wani abu dabam: Masarawa za su yi fushi!
Ma'aikatan mujallar "Tambayoyin Tarihi", marubucin labarin, sanannen masanin tarihi Alexander Nekrich, dole ne ya bayyana da kuma tabbatar da kansu (duba "Tarihin Gida", 2003, No. 5). Duk da haka, shugabannin sashen al'adu da kimiyya na kwamitin tsakiya na CPSU sun nuna sassaucin ra'ayi kuma ba su hukunta kowa ba, sun ba da shawarar iyakance kansu ga shawarwari:
“Za mu yi la’akari da cewa ya dace mu nuna wa babban editan mujallar Voprosy istorii, Comrade Pankratova, rashin kula da editoci suka nuna a lokacin buga labarin da A.M. Nekrich kuma ya tilasta mata ta kafa tsauraran matakai kan shirye-shiryen buga labarai kan tarihin zamani."
An bayyana sassaucin ra'ayi na sashen kwamitin tsakiya: babban editan mujallar, Academician Anna Mikhailovna Pankratova, ya kasance mai tsanani ga jami'an kwamitin tsakiya. Ta ji daɗin babban tasiri, ta kasance memba na kwamitin tsakiya na CPSU, kuma an zabe ta a matsayin memba na Presidium na Tarayyar Soviet na Tarayyar Soviet.
Bayan shekara guda, a ranar 15 ga Satumba, 1955, Nasser ya sanar da jakadan Soviet cewa Rashid Ali Gailani ya tashi daga Saudi Arabia zuwa Masar - shi ne wanda tare da taimakon Nazi Jamus suka yi juyin mulkin soja a Iraki a 1941, kuma bayan haka. gazawar ta gudu zuwa Berlin.
Bayan da Jamus ta sha kaye, Rashid Ali Gailani ya samu mafaka a kasar Saudiyya, inda ya tara sojoji domin yakar gwamnatin Yahudawa. Yanzu mai laifin na Nazi ya zauna a tsakanin Masarawa masu tunani iri ɗaya. Babu wani martani na Soviet. Dangantaka da Masar ta kasance mafi mahimmanci fiye da neman masu laifin Nazi ...
Ba Masar kaɗai ba, har ma Siriya ta nuna sha'awar makaman Soviet. A ranar 31 ga Maris, 1954, ministan tsaron kasar Syria, Maaruf ad-Dawalibi, ya karbi bakuncin wakilin Tarayyar Soviet Sergei Sergeevich Nemchina, kuma ya fara magana game da sayar da makaman Soviet ko karbar makamai a Czechoslovakia.
Sergei Nemchina shi ma ya kaucewa amsawa. An tura shi Siriya a cikin '53, wanda a baya ya yi aiki a London, Paris da Bangkok.
 
Dmitry Shepilov da Gamal Abd-al Nasser
Nikita Sergeevich Khrushchev ya ce: “Da farko bayan da Kanar Nasser ya hau kan karagar mulki, ba za mu iya sanin ko wane irin alkibla ne a siyasar kasashen waje da na cikin gida da gwamnatinsa za ta bi ba, kuma mun yi tunanin cewa daya daga cikin wadannan yake-yaken ya faru a can.” juyin da kowa ya saba da shi.
A sakamakon haka, ba mu yi tsammanin wani abu na musamman ba. E, ba mu da wani zaɓi face mu jira mu ga irin alkiblar da sabon shugabancin Masar zai bi.”
A gaskiya ma, Moscow ba ta da hankali.
A ranar 29 ga Maris, 1954, wakilin Tarayyar Soviet a komitin tsaro ya ki amincewa da daftarin kudurin da ya bukaci Masar ta aiwatar da kudurin ranar 1 ga Satumba, 1951 kan 'yancin zirga-zirga ta mashigin Suez.
Masarawa sun yi farin ciki: a baya Moscow ta goyi bayan bukatun Isra'ila na ba da damar jiragen ruwa su shiga cikin matsi. Bayan wani lokaci, Ministan Harkokin Wajen Masar Fauzi ya gayyaci Jakadan Tarayyar Soviet Solod kuma ya bayyana cewa Masar ba za ta ƙyale jiragen ruwa na Isra’ila su bi ta mashigar ruwa ta Suez ba, tunda “a bisa doka, Masar ta ɗauki kanta a matsayin yaƙi da Isra’ila.”
Moscow ta yanke shawarar ƙara matakin wakilcin Soviet a Masar - an canza aikin zuwa ofishin jakadancin. Bayan watanni uku, aikin Tarayyar Soviet a Isra'ila kuma ya zama cikakken ofishin jakadanci.
A ranar goma sha biyar ga watan Yuni, hamsin da hudu, Gamal Abd-al Nasser da kansa ya yi magana da Jakadan Tarayyar Soviet Malt game da sayar da makaman Soviet. Jakadan ya bukaci ya fayyace ko wannan bukata ce a hukumance daga gwamnatin Masar. Nan take Nasser ya yi shawara da daya daga cikin mambobin majalisar juyin ya amsa da cewa.
A ranar 8 ga Yuli, Malt ya ziyarci Nasser kuma ya amsa cewa an gabatar da bukatarsa ga gwamnatin Soviet kuma "Gwamnatin Soviet a shirye take ta yi la'akari da takamaiman shawarwari daga gwamnatin Masar kan wannan batu."
Nasser ya tambayi inda ya fi dacewa a yi shawarwari - a Moscow ko Alkahira. Malt ya amsa cewa za a iya ci gaba da tattaunawa a duk inda gwamnatin Masar ta so.
Babban abu ga manufofin Soviet ya kasance gwagwarmaya da tasirin Amurka da Ingila a Gabas ta Tsakiya. Kuma sabuwar gwamnatin Masar ta bi manufar gaba dayan kasashen yammaci. A ranar 19 ga Oktoba, 1954, Ingila da Masar suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya kan korar sojojin Burtaniya.
Gaskiya ne, da farko Nasser ya yi ƙoƙari ya yi wasanni na siyasa tare da Amirkawa. Wasu manyan jami'an CIA guda biyu sun shiga cikin Masar: Kermit Roosevelt da Miles Copeland. Sun yi ƙoƙarin nuna sha'awar Nasser a cikin kusanci da Amurka. Ma'aikatan leken asirin Masar sun sami kayan aiki daga Amurkawa da, watakila, bayanan sirri game da halin da ake ciki a Isra'ila.
Amma Amurka ba ta son baiwa Nasser makamai. Sun ba da shawarar cewa ya dauki nauyin tattalin arzikin kasar. Sabon shugaban Masar yana da sauran tunani.
A ranar 3 ga Maris, 1955, Nasser ya yi magana game da bude kwalejin soji a birnin Alkahira: “A shekara ta 1948, ba Isra’ila ce ta yi nasara ba, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da kawayen Isra’ila suka yi nasara, wadanda suke son karfafa matsayin Yahudawa. a wannan bangare na duniya, ka karfafa Isra’ila, ka ruguza al’ummar Larabawa... Idan Isra’ila ta yi imanin cewa ta yi galaba a kan sojojin Masar a 1948, kuma ta yi mana barazana a kan wannan tatsuniya, to zan gaya masa cewa: mu ba daya muke ba! Sojojin Masar karkashin jagorancin Abd-al Hakim Amer sun sha banban da sojojin Masar na da. Abubuwan da suka tabbatar da shan kaye a shekara ta 1948 sun ɓace ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba za a taɓa maimaita su ba. Za mu kare kasarmu ta hanyar mayar da martani da wuce gona da iri."
A gaskiya ma, Nasser ya san raunin sojojinsa kuma ya gaya wa jami'an diflomasiyyar Soviet abin da bai kuskura ya gaya wa 'yan kasarsa ba. A ranar 21 ga Mayu, 1955, Nasser ya karɓi Jakadan Tarayyar Soviet Solod ya gaya masa: “Amurkawa za su iya barin Isra’ila ta yi yaƙi da Masar, sa’an nan a cikin sa’o’i ashirin da huɗu sojojin Masar za su daina wanzuwa.”
Nasser ya sake fara magana game da siyan makaman Soviet. Jakadan ya amsa da cewa gwamnatin Soviet ta dade a shirye don tattaunawa, amma Masarawa da kansu suna jan kafa. Kuma gaskiya ne: Nasser ya yi jinkiri, ba zai iya yanke shawara kan kusanci da kasar gurguzu ba. Ya bukaci karfafa siyasa mai karfi. Mutumin da ya nuna farkon kusantar da Tarayyar Soviet da Larabawa Gabas shi ne Dmitry Trofimovich Shepilov.
An haifi Shepilov a Ashgabat, inda mahaifinsa ya yi aiki a matsayin mai ba da wutar lantarki a tashar jirgin kasa. Tun yana ƙuruciyarsa yana son waƙa, sai ya haɓaka kyakkyawar muryar baritone. Mahaifinsa mai bi ne, kuma Dmitry ya rera waka a cikin mawakan coci. Lokacin da iyali koma Tashkent, ya taka leda a makaranta wasan kwaikwayo kungiyar a birnin sashen na jama'a ilimi.
Da safe Shepilov ya yi aiki na ɗan lokaci a wani taron bitar taba inda suka yi casings taba sigari, a ranar da ya yi karatu a makaranta, da kuma da yamma ya gudu zuwa gidan wasan kwaikwayo inda aka shirya kida plays. Shepilov iya rera dozin wasan operas kuma ya tuna game da ɗari romances, raira su da jin dadi har zuwa karshen rayuwarsa.
A cikin shekara ta ashirin da biyu Dmitry Shepilov zo Moscow karatu da kuma bayan shekaru hudu ya sauke karatu daga Faculty of Social Sciences na Moscow University. Andrei Yanuaryevich Vyshinsky ya koyar da hanya a kan hanyar aikata laifuka. Ya kuma jagoranci taron karawa juna sani da Dmitry Trofimovich karatu.
Ya yi aiki a matsayin mai gabatar da kara a Siberiya, ya koma Moscow, kuma an dauke shi aiki a matsayin babban mai bincike a Cibiyar Fasahar Gudanarwa a Kwamitin Kula da Jama'a na Ma'aikata da Ma'aikata na Ma'aikata.
"Lokacin da na yi aiki na ɗan lokaci a matsayin sakatare a baje kolin fasaha na gudanarwa a Rabkrin, Dmitry Shepilov ya shiga wurin a lokacin rani na ashirin da tara," in ji Muza Vasilievna Raskolnikova, matar wani shahararren ɗan juyin juya hali kuma jami'in diplomasiyya. “Shi mutum ne mai tsananin gaske kuma mai himma, mai aiki na gaske. Doguwa, da duhun idanu akan fuskar mara murmushi, nan da nan ya ja hankalin Maryama lokacin da na gabatar da su...”
Shepilov ya auri abokin Raskolnikova Maryana kuma ya shiga cikin dangin manyan jami'ai. Surukarsa Anna Nikolaevna Unksova, ta yi aiki a sashen mata na kwamitin tsakiya, sannan aka zabe ta a matsayin sakatariyar kwamitin jam'iyyar Voskresensky a yankin Moscow. Surukinsa, Harald Ivanovich Krumin, Bolshevik mai ilimi, shi ne editan jaridar "Life Tattalin Arziki", daga nan ya koma babban jaridar kasar, "Pravda". Bayan ya yi aiki a Sverdlovsk da Chelyabinsk, ya zama mataimakin edita-in-Chief na Great Soviet Encyclopedia da zartarwa edita na mujallar Matsalolin Tattalin Arziki. Krumin yana sha'awar surukinsa a harkokin tattalin arziki.
Dmitry Trofimovich shiga Agrarian Cibiyar Red Farfesa. A cikin talatin da uku Shepilov aka aika a matsayin shugaban sashen siyasa na wani dabbobi jihar gona a Chulymsky gundumar West Siberian Territory. Bayan shekaru biyu aka mayar da shi babban birnin kasar nan da nan aka kai shi cikin na'urorin kwamitin tsakiya na jam'iyyar. Da farin ciki ya tsira a lokacin da ake tsananta wa jama’a, ko da yake an kama ’yar’uwar matarsa da mijinta (dukansu sun yi aiki a Kwamitin Tsare-tsare na Jiha), sannan iyayen matarsa.
Ya kashe duka yakin a cikin sojoji. A kan Voronezh Front, ya sadu da memba na majalisar soja na gaba, Nikita Sergeevich Khrushchev. Shepilov ya dawo daga gaba a matsayin janar. Stalin ya lura da shi kuma ya kawo shi kusa da shi, ya sanya shi babban editan Pravda kuma shugaban kwamitin riko na al'amuran akida a karkashin shugabancin kwamitin tsakiya.
Bayan mutuwar shugaban, Khrushchev wuce yarda son Shepilov. "Dogon mutum, kyakkyawa mai girman kai, gaba daya ya gamsu da fara'arsa," wannan shine yadda shahararren marubucin wasan kwaikwayo Leonid Genrikhovich Zorin ya gan shi. "Na tuna da salon ubangiji, kamanni mai kwarin gwiwa da kuma duk halin da ake ciki na hedonist da mai son mace. A cikin abokan aikinsa na itacen oak, Shepilov ya yi fice ga ƙwararrun ƙwararrunsa kuma ya ba da sha'awa ... Ina tsammanin ya burge tsofaffin shugabannin da labarinsa a matsayin mutum, ban da haka, suna buƙatar mutum, don magana, da kamanni da ɗabi'a. "
Kafin Shepilov, gwamnatocin Larabawa sun kasance masu ra'ayin kishin kasa, masu ra'ayin ra'ayi har ma da masu fasikanci, wanda ba shi da nisa daga gaskiya. Mulki a Masar sakamakon hambarar da sarki sojoji ne suka tarwatsa hatta majalisar da ta kasance karkashin masarautar.
Dmitry Trofimovich shi ne na farko da ya fara gani a cikin shugabannin Masar abokan haɗin gwiwa masu kyau don fuskantar yammacin Turai. Wannan wani gagarumin sauyi ne a jagororin akida: sabbin gwamnatocin Larabawa sun lalatar da 'yan gurguzu, da juna da kuma al'ummarsu ba tare da tausayi ba, amma yanzu Moscow ta kau da kai a hankali kan hakan.
A lokacin rani na 1955, Masarawa sun yi bikin cika shekaru uku da hambarar da sarki da juyin juya hali. A karon farko, an gayyaci wakilin Soviet zuwa Alkahira. Shepilov ya isa, amma ba a matsayin babban editan Pravda ba, amma a matsayin shugaban hukumar kula da harkokin waje na Majalisar Kasa ta Tarayyar Soviet na Tarayyar Soviet.
A ranar 22 ga watan Yuli shugaban Masar Gamal Abd-al Nasser ya yi jawabi a wajen wani gangami. Shepilov ya zauna a gaban mumbari kuma an fassara masa jawabin shugaban. Ya saurare shi da kyau, in ji Valentin Alexandrov, wanda ya yi aiki a matsayin mai horar da ma’aikata a ofishin jakadancin Soviet da ke Alkahira. Shepilov ya ji daɗin jawabin Nasser, wanda ya yi kira ga 'yancin kai na kasar, kuma ya yaba sau da yawa.
Bayan jawabin Shepilov ya bukaci ya shirya wani taro tare da Nasser. Jakadan ba shi da irin wannan tuntuɓar. Har yanzu ofishin jakadancin Soviet da ke birnin Alkahira bai san yadda za a yi da matasan hafsoshin da suka kori Sarki Farouk ba. Ambasada Daniil Solod ya dauki Nasser da jami'ansa a matsayin masu kishin kasa masu hatsarin gaske kuma masu tayar da hankali.
An gudanar da hankali don shirya taron Shepilov tare da Nasser. Mataimakin shugaban babban sashe na farko na KGB, Fyodor Konstantinovich Mortin, wanda kwanan nan aka canza shi daga kayan aikin jam'iyyar, ya kasance a Alkahira. Ya umarci ma'aikatansa su taimaki Shepilov. Tashar Alkahira ta fara aiki ne kawai.
Laftanar Janar Vadim Alekseevich Kiripichenko ya ce, "Akwai jami'in gudanarwa guda daya da ya rage a Alkahira, wanda aka aika kwanan nan kuma ba shi da iko." - Dole ne a zaɓi dukkan ma'aikatan wurin cikin gaggawa, ciki har da mazaunin. A wannan lokacin, daliban da suka kammala karatu a makarantar leken asiri, Kwalejin Soja-Diplomatic Academy da jami'o'in farar hula daban-daban sun zo PSU. Bayan bincike mai zurfi, an kafa tashar Alkahira mai mutane shida.”
Sun ce Nasser ya sadu da Shepilov da kalmomin: "Ya ɗan'uwana, na daɗe ina jiran wannan taron!"
Tattaunawar Shepilov da Nasser sun aza harsashi ga manufofin Tarayyar Soviet ta Gabas ta Tsakiya - dogaro da kasashen Larabawa kan kasashen Yamma. Shepilov koma Moscow wahayi zuwa ga nasa diplomasiyya.
Masanin ilimin kimiyya Andrei Dmitrievich Sakharov ya tuna yadda aka gayyaci masana kimiyyar nukiliya zuwa wani taro na Presidium na kwamitin tsakiya. Amma an hana su shiga dakin taro na dogon lokaci - ba za su iya gama tambayar da ta gabata ba. A ƙarshe aka bayyana musu: “Tattaunawar ta ƙare ne a kan saƙo daga Shepilov, wanda ya dawo daga tafiya Masar. Tambayar tana da mahimmanci. Ana tattauna gagarumin canji a ka'idodin manufofinmu a Gabas ta Tsakiya. Daga yanzu za mu goyi bayan masu kishin Larabawa. Manufar ita ce lalata dangantakar da ke tsakanin Larabawa da Turai da Amurka, don haifar da "rikicin mai" - duk wannan zai sa Turai ta dogara da mu.
Domin nuna godiya ga take-take da kalaman soyayya na nuna kyama ga Amurkawa ga shugabannin Soviet na baya-bayan nan, Moscow ta fara baiwa kasashen Larabawa makamai, ba da rancen kudi, tare da tura masu ba da shawara da kwararru da yawa.
An fara tattaunawar sirrin Tarayyar Soviet da Masar a Prague. Ya kasance game da sayar da makaman Czechoslovak da aka samar a ƙarƙashin lasisin Soviet zuwa Masar.
Maƙarƙashiya ta kasance mafi mahimmanci. Tawagar Masar karkashin jagorancin Hafez Ismail, shugaban ofishin ministan yaki Abd al-Hakim Amer, ta tashi zuwa kasar Yugoslavia a asirce. A can aka ajiye ta a wurin kwana biyu, sannan aka aika zuwa Prague. An umarci tawagar da kada ta ci gaba da hulda da tawagar Masar a Czechoslovakia, don haka Nasser ya kasa tuntubar tawagarsa.
Tattaunawar, wacce ta gudana a ginin ma'aikatar kasuwancin waje ta Czechoslovak, ta shafe kusan makonni uku. Wakilan Soviet sun kasance cikin tawagar Czechoslovak.
Shugaban tawagar Masar Hafez Ismail ya ce: "Da farko ba su ɓoye tsoronsu game da manufarmu ta gaskiya ba." "Sun ji tsoron cewa tattaunawa kan kayan aikin soja ne kawai. Amma da suka gamsu da gaskiyar manufarmu, tattaunawar ta tafi cikin kwanciyar hankali. Babu rashin fahimta a tsakaninmu. Ɗaya daga cikin manyan buƙatunmu shi ne kai jiragen yaƙi da sauran makamai cikin jiragen ruwa na Tarayyar Soviet nan take. Tarayyar Soviet ta hadu da mu gaba daya."
Masar na bukatar makamai ba kawai don yaƙar Isra'ila ba. A lokacin da gwamnatin Sudan ta fara nisa daga layin Masar, Nasser a watan Agustan 1955 ya bukaci Moscow da ta sayar masa da jiragen sama da masu tayar da bama-bamai cikin gaggawa domin tura sojojin Masar zuwa Sudan.
Nasser ya fadawa jakadan Soviet Malt cewa: "Gwamnatin Masar tana da yakinin cewa kasashen Larabawa za su bi Masar a koyaushe..."
Nasser ya yi niyya ya zama shugaban ba kawai na Larabawa ba, har ma da dukan musulmin duniya.
“Ina tunani game da ’yan’uwanmu masu bangaskiya,” in ji shi, “waɗanda, ko da a wace ƙasa suke, suna bi da mu zuwa Makka kuma suna rada wa juna addu’a cikin girmamawa.
Lokacin da na yi magana a hankali na dubban miliyoyin musulmi a Indonesia, China, Malaysia, Thailand, Burma, Pakistan, Rasha, ba tare da la'akari da miliyoyin musulmin da ke wasu ƙasashe ba, lokacin da na yi tunanin waɗannan miliyoyin sun haɗu da bangaskiya guda ɗaya, ni ne. sane da irin babban damar da ke tattare da haɗin kai a tsakanin su, wanda ke ba su da 'yan'uwansu iko mara iyaka.
Yanzu ina so in koma ga rawar, yawo a cikin neman wani actor wanda zai iya taka ta. Mu ne, kuma mu kaɗai ne za mu iya buga ta. "
A tattaunawar da aka yi a Prague, wakilan Soviet sun bukaci a biya wani bangare na makaman nan da nan kuma a cikin kudin da za a iya canzawa cikin 'yanci - fam na Burtaniya. Sun yarda su sayar da sauran a kan kari, amma a kan riba mai kyau.
Nasser bai da niyyar biya ko kadan. Ya tuna wa shugabannin Soviet cewa Shepilov ya yi masa alkawari: “Dukkanin kuɗin za a biya ta hanyar samar da kayayyakin Masar ga Tarayyar Soviet.” Nasser ya nemi ya karbi auduga da shinkafa a matsayin kudin makamai. Khrushchev da sauran mambobi na Presidium na kwamitin tsakiya sun amince.
A ranar 4 ga Satumba, Ambasada Solod ya sanar da Masarawa cewa Moscow a shirye take ta sayar da tankunan yaki. Za a fara isar da makamai da wuri-wuri. Masarawa za su iya biya da kayayyaki - auduga, shinkafa, albarkatun fata, rayon yarn.
Ranar 12 ga Satumba, 1955, an sanya hannu kan yarjejeniyar samar da makamai ta sirri a Prague. Ita ma Poland na da hannu wajen aiwatar da wannan yarjejeniya. Ta yi alƙawarin shiga cikin sabuntar zamani da sake gyara jiragen ruwan Masarawa.
A wannan rana, jakadan Isra'ila Joseph Avidar ya zo ma'aikatar harkokin waje a Moscow don ganin shugaban sashen na kasashen Gabas ta Tsakiya da Gabas ta Tsakiya, Grigory Titovich Zaitsev.
An haifi jakadan a lardin Volyn, yana da shekaru goma sha tara ya tafi Falasdinu ya shiga cikin dakarun Haganah. A aikin soja ya kai matsayin birgediya janar. Matsayi na ƙarshe a cikin Rundunar Tsaron Isra'ila shine kwamandan Gundumar Soja ta Arewa.
Joseph Avidar ya tambaya ko da gaske ne Tarayyar Soviet tayi tayin samar da makamai ga kasashen Larabawa, musamman Masar da Syria. "Isra'ila ba ta damu da wannan ba," jakadan ya jaddada. "Shugabannin kasashen Larabawa na ci gaba da ikirarin cewa kasashen Larabawa na yaki da Isra'ila, suna ci gaba da yi mana barazana, sun yi alkawarin halaka Isra'ila."
Har yanzu jami'in diflomasiyyar Soviet ba su da ikon yin magana game da abin da ya riga ya faru.
"Rahotanni a jaridu na kasashen waje game da Tarayyar Soviet na sayar da makamai ga Masar da Siriya, labarun banza ne na jaridun waje," in ji Zaitsev. Gaskiya ne, nan da nan ya kara da cewa: “Duk da haka, sayarwa da siyan makamai, idan ba a cimma wata matsananciyar manufa ba, al’amari ne na cikin gida da kuma ciniki na yau da kullum na wata jiha, wato kowace jiha za ta iya saya don tabbatar da ta. tsaro."
Grigory Zaitsev ya jagoranci sashen Gabas ta Tsakiya a ma'aikatar harkokin wajen kasar tun a shekarar 1953 tare da dan takaitaccen hutu;
Makaman Soviet sun tafi Masar, amma sha'awar shugabannin Masar ya karu da tsalle-tsalle.
A ranar 15 ga Satumba, 1955, Nasser ya koka da jakadan: me ya sa Tarayyar Soviet ba ta so ta sayar masa da manyan tankunan IS-3, masu hallaka biyu da jiragen ruwa biyu?
Kuma bayan kwanaki uku, a ranar 18 ga Satumba, Ministan Harkokin Wajen Masar A. Said, mukaddashin Ministan Harkokin Wajen Masar A. Said ya mika wa Jakadan Tarayyar Soviet Solod "jerin kayan aiki, kayan aiki da kayan aiki don tsara dakin gwaje-gwajen nukiliya," wanda ya nemi ya ba wa Masar. a m farashin. Makamai na al'ada ba su wadatar da Nasser ba. Ya so ya sami nasa bam.
A ranar 27 ga Satumba, Nasser ya ba da sanarwar sayan makamai a bainar jama'a daga Czechoslovakia. Wannan shi ne labari na daya.
'Yan siyasa a wasu kasashen Larabawa, irin su Lebanon, sun yi nuni da cewa wannan shi ne karon farko da ake kai manyan makamai zuwa yankin gabas ta tsakiya. 'Yan kasar Labanon dai na fargabar cewa Isra'ila za ta mayar da martani ta hanyar siyan makamai ga sojojinta, wanda a karshe zai kai ga wani sabon yaki.
An buga rahoton TASS a ranar 1 ga Oktoba. Ya jaddada cewa muna magana ne game da makaman Czechoslovak kuma cewa Tarayyar Soviet ba ta da wata alaka da ita.
A ranar 18 ga Oktoba, Ambasada Solod ya ziyarci Nasser kuma ya ba da rahoton cewa a cikin 'yan kwanaki kadan jirgin Soviet Krasnodar tare da kayan soja zai isa tashar jiragen ruwa na Alexandria. Moscow ta nemi a boye isowar jirgin da saukarsa a asirce.
A ranar 24 ga Oktoba, mai kula da harkokin Isra'ila a cikin Tarayyar Soviet ya gabatar da Mataimakin Ministan Harkokin Waje Vladimir Semenovich Semenov tare da bayanin kula game da sayar da makamai ga Masar. Semyonov ya yi alkawarin isar da bayanin ga Ministan Molotov, amma nan da nan ya lura cewa akwai kurakurai a cikin bayanin. Mataimakin ministan ya ce da gaba gaɗi, “an sani ne, cewa Tarayyar Soviet ba ta ba da makamai ga Masar ko wata ƙasa a Gabas ta Tsakiya ba. Dangane da matsayin Tarayyar Soviet game da batun samar da makamai ga Masar da Czechoslovakia, mun yi imanin cewa wannan aiki ne na kasashe biyu da aka yi nuni da su. Masar za ta iya sayen makamai ga sojojinta a duk inda ta ga dama."
Shirin sayar da makaman Soviet ta hanyar Czechoslovakia, wanda aka ƙirƙira don wadata Isra'ila, yanzu ya yi aiki don amfanin abokan gaba.
A ranar 16 ga Nuwamba, shugaban kwamitin tsakiya ya tattauna wani sakon waya daga jakadan Soviet daga Alkahira, inda ya bayyana bukatar Masar ta neman karin kayan yaki. Shugaban Babban Sashen Kwamitin Tsakiyar V.N. Malin a taƙaice ya lura da manyan batutuwan Khrushchev: “Haɗari. Amma abin da suka yi yana da kyau. Mun aiwatar da siyasa mai zaman kanta. Yana biya. Layin daidai ne. Yanzu: kada ku ba da jiragen ruwa idan kun sami rataya, za mu tattauna shi. Bamu jirage. Bai cancanci shi kyauta ba, amma don ba da lamuni mai fifiko. "
Shugabannin Tarayyar Soviet sun amince su baiwa Masar mayaka dari a maimakon tamanin da ake so.
Babban Daraktan Hulda da Tattalin Arziki da Dimokuradiyyar Jama'a ya aika da masu ba da shawara kan soji da masu fassara Turanci ta ƙasar Poland zuwa Masar, waɗanda suka taimaka wa Masarawa sanin fasaha da koyar da su harkokin soja. An horar da matukan jirgin Masar a Gdynia da Gdansk.
A ranar 9 ga Nuwamba, Firayim Ministan Burtaniya Anthony Eden, wanda ke magana a wani liyafa a Landan, ya ce kayayyakin da Tarayyar Soviet ta kai wa Masar suna lalata daidaiton da ake samu a Gabas ta Tsakiya.
Eden ya ce: "Ba zai zama wauta ba, a yi tunanin cewa wannan wata yarjejeniya ce kawai. Manufar sayar da tankunan yaki da jiragen sama ga Masar shi ne shigar da Tarayyar Soviet cikin kasashen Larabawa. Wannan mataki na Soviets ba zai iya daidaitawa da yunƙurin gwamnatin Soviet na kawo ƙarshen yakin cacar baka ba. Dole ne Moscow ta fahimci irin illar da manyan makaman da ake kaiwa yankin zai haifar."
A watan Disamba na shekara ta 1955, Khrushchev, da yake magana a wani taro na Majalisar Koli, a karon farko ya ba da da’awa ga Isra’ila: “Ayyukan da ƙasar Isra’ila ta yi, waɗanda tun farkon zamaninta suka soma barazana ga maƙwabtanta da kuma bibiyar abin da ya faru. manufofin rashin abokantaka a kansu, sun cancanci hukunci. A bayyane yake cewa irin wannan manufar ba ta dace da muradun kasa na kasar Isra'ila ba, kuma sanannun masu mulkin mallaka suna goyon bayan masu aiwatar da irin wannan manufar. Suna neman yin amfani da Isra’ila a matsayin makaminsu kan al’ummar Larabawa.”
Kalmomin Khrushchev sun yi nuni da sake fasalin manufofin Soviet game da rikicin Gabas ta Tsakiya. Ko da yake Moscow ta san cewa ainihin yanayin ya bambanta.
Jakadan Isra'ila Abramov ya rubuta wa Molotov cewa:
"Firaministan Saudiyya Emir Faisal, yana bayyana ra'ayin Larabawa da yawa, ya ce "har yanzu ba a haifi wani shugaban Larabawa ba wanda zai yarda ya gana da Ben-Gurion don yin sulhu tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa." Don haka, matsayin Larabawa game da Isra'ila a halin yanzu ba zai iya daidaitawa ba.
Matsayin Isra'ila ya fi sassauci..."
Amma jami'an diflomasiyyar Soviet sun yi magana a fili kawai a cikin rufaffiyar telegram ko kuma wasiƙun sirri.
Hali ga Isra'ila ya sake samun halayen gaba. An bayyana hakan a fili a cikin labarin fasinja da ya fado. Agusta 4, 1955 marubuci Yuri Karlovich Olesha ya rubuta a cikin diary:
"An aikata wani mummunan laifi ga bil'adama: 'yan Bulgaria sun harbe wani jirgin saman fasinja na Isra'ila wanda ya kai ga yankinsu bisa kuskure. Mutane 58 ne suka mutu. Ya fashe, jirgin, a kowane hali, daga harsashi ko harsashi da ke bugun tanki.
58 wadanda ba su ji ba ba su gani ba. Shin da gaske wajibi ne a harba shi don kawai jirgin sama ya tashi a kan yankunan kasashen waje a lokacin zaman lafiya? Barbarism! Wataƙila akwai kwayar cutar da ke haifar da wannan duka: Jamusawa suna yin safar hannu daga fatar ɗan adam, gudun hijirar mu na marasa laifi da irin wannan mania ɗan leƙen asiri ...
Yana da ban tsoro kamar Lusitania. Bugu da ƙari, wannan ya faru, ta hanyar, a lokacin yakin kuma Jamusawa ne suka yi, wadanda da kansu sun san yadda za su sha wahala, kuma wannan ya kasance daga Bulgarian, waɗanda kawai suke da zalunci a hanyar Turkiyya."
Jirgin Lusitania na Burtaniya yana tashi daga Liverpool zuwa New York kuma wani jirgin ruwa na Jamus ya nutse a ranar 7 ga Mayu, 1915. Akwai fasinjoji sama da dubu daya da dari biyu da ma'aikatan ruwa dari bakwai. Fiye da rabi sun mutu. Nitsewar jirgin fasinja ya kara nuna kyama ga Jamus.
Shekaru 40 bayan haka, an harbo wani jirgin saman fasinja na Isra'ila a lokacin da ya taso daga Isra'ila zuwa Ingila ta Turkiyya. Ya kauce hanya, kuma sojojin saman Bulgeriya suka harbe shi, wanda dangane da Isra'ila ke jagorantar layin Tarayyar Soviet.
 
Yaƙi a kan Suez Canal
A ranar 23 ga Janairu, 1956, Nasser ya sanar da Babban Jami'in Harkokin Jakadancin Soviet cewa Syria ma tana son sayen makaman Soviet ta hanyar Czechoslovakia kuma ta riga ta aika da wakili zuwa Prague.
Syria na son samun tankokin T-34 sittin, bindigogi goma sha takwas 100 mm, 32 mm 100 ko 855 mm makamin kariya, jiragen yaki goma sha takwas, motocin sulke dari da hamsin, na'urorin radar guda uku, manyan motoci dari da harsasai. Su kuma Siriyawa sun yi niyyar ba da kuɗi ba, sai da kaya.
Masarawa da Siriyawa sun yi marmarin ja da Tarayyar Soviet cikin tashin hankali kai tsaye.
A farkon shekarar 1956, wani sabon jakadan Soviet ya isa birnin Alkahira - Evgeny Dmitrievich Kiselyov, wanda bayan yakin ya jagoranci sashen kasashen Balkan a ma'aikatar harkokin wajen kasar, sannan ya zama jakadan kasar Hungary.
Maris ashirin da daya, hamsin da shida Nasser ya karbi Kiselyov ya ce masa:
"Syria, Saudi Arabia da Masar sun tambayi Tarayyar Soviet, tare da la'akari da cewa kasashen yammacin Turai sun riga sun yarda Isra'ila ta dauki ma'aikatan jirgin sama daga al'ummar Yahudawa na Amurka, Ingila, Faransa da sauran kasashe, idan akwai kasa. na gaggawa, don yin haka a Jamhuriyar Tsakiyar Asiya ta Tarayyar Soviet, ya koma ga Musulmai waɗanda za su iya taimaka musu amfani da kayan aikin soja ...
Bukatar kasashen uku ga gwamnatin Soviet na da matukar muhimmanci kuma mai tsanani. "
An yi watsi da bukatar a Moscow. Ba ko kadan ba saboda Khrushchev yana ƙoƙari a wannan lokacin don inganta dangantaka da kasashen yamma.
Kusan kwanaki goma, daga goma sha takwas zuwa ashirin da bakwai na Afrilu 1956, Nikita Sergeevich Khrushchev da shugaban gwamnati Nikolai Aleksandrovich Bulganin sun kasance a Ingila.
Wani jami'in diflomasiyya ya tuna cewa "Rashawa sun bayyana a cikin sabon haske." "Ya zama da sauƙi a yi magana da su." Sun yi muhawara sosai kuma sun yi magana da gaske kuma ba tare da ɓata lokaci ba, kodayake koyaushe suna ƙoƙari su kasance masu ladabi. Sun ci karo da amintacce kuma madaidaiciya."
A yayin tattaunawar, Birtaniya ta dage cewa Gabas ta Tsakiya ta kasance wani yanki na Birtaniya da kuma, mafi fa'ida, bukatun Turai. Kuma samar da makaman Soviet ga Masar na kara zafafa tseren makamai a yankin.
Khrushchev da Bulganin ba su yi alkawarin dakatar da samar da makamai ga Masar ba, amma a kowane hali, da sunan inganta dangantaka da kasashen yamma, sun yanke shawarar rage su.
Cairo taji haushi. Amsar Nasser ya zo da sauri. A ranar 16 ga Mayu, Masar ta amince da Jamhuriyar Jama'ar Sin. Nasser ya yi fatan cewa babban dan juyin juya hali Mao Zedong, wanda ya raina Khrushchev, zai sayar masa da makamai ba tare da wani sharadi ba. Amma shugaban gwamnati, Zhou Enlai, ya mayar da martani cikin nadama: "Kasar Sin ba ta da ikon baiwa Masar makamai."
Ranar 2 ga Yuni, 1956, Pravda ya ba da rahoton cewa, Shugaban Majalisar Koli ya ba da bukatar Mataimakin Shugaban Majalisar Ministoci na farko Molotov don sauke shi daga aikinsa na Ministan Harkokin Waje. Dmitry Trofimovich Shepilov ya zama minista.
Tafiyar Molotov ta kasance babu makawa. Shi da Khrushchev sun yi sabani a kan komai. Andrei Gromyko ya yi fatan cewa a wannan karon tabbas zai zama minista. Amma Khrushchev aika ya fi so Dmitry Trofimovich Shepilov zuwa Smolenskaya Square. Ga Gromyko wannan abu ne mai ban tsoro. Ɗansa, Anatoly Andreevich Gromyko, ya ce a wannan rana mahaifinsa, wanda ya kasance wani mutum mai ban mamaki, ya ba da ra'ayinsa - ya dauki rake ya tafi tsaftace filin dacha a Vnukovo ...
Shepilov mutum ne mai saukin kai, kuma, sabanin wanda ya gabace shi Molotov, ya yi imanin cewa, ministan ya kamata ya yi tafiya a duniya kamar yadda ya kamata kuma ya gana da jami'an diflomasiyyar kasashen waje. Nan take ya tafi wata babbar tafiya zuwa kasashen Gabas ta Tsakiya - Masar, Siriya, Labanan.
Isra'ila kuma ta gayyaci Shepilov, amma Moscow ta amsa cewa an riga an amince da shirin tafiyar ministan, kuma bayan tafiyar Shepilov dole ne ya koma Moscow nan da nan.
Dmitry Shepilov, jin cikakken goyon bayan Khrushchev, ya kasance gaba daya da kansa. Mutum ne mai hankali, ya kama komai da sauri, amma da alama baya son zurfafawa sosai. Ya bayyana sabuwar manufar Soviet a Gabas ta Tsakiya: Kasashen Larabawa abokan tarayyar Soviet ne, suna bukatar a taimaka musu ta kowace hanya.
Lokacin da Shepilov ya tashi zuwa birnin Alkahira don ganawa da Gamal Abd-al Nasser, an tambayi ministan wanne ne mataimakansa zai raka shi. Dmitry Trofimovich ya yi mamaki: "Me ya sa mutane daga aiki? Za a sami mai fassara a ofishin jakadancin, kuma ni zan iya ɗaukar jakar da kaina."
A ranar 16 ga Yuni, Shepilov ya isa Masar tare da alkawarin ba da taimako mai mahimmanci. A ranar 18 ga watan Yuni, ya tattauna da ministan yaki kuma babban kwamandan sojojin kasar, Manjo Janar Abd-al Hakim Amer, a ofishinsa. Tattaunawar ta kasance cikin gaskiya, domin ana ɗaukar Amer a matsayin mutum na biyu a ƙasar.
Nasser ya bayyana wa Khrushchev:
- Comrade Khrushchev, Amer da ni mutum daya ne. Abin da za ka iya faɗa mini, ka faɗa wa Amer, da abin da Amer, ka faɗa mini. Mu abokan juna ne.
Shepilov ya tambayi Janar Amer game da labaran da aka buga a cikin jaridu na Yamma wadanda suka bayyana cewa har yanzu sojojin Isra'ila sun fi sojojin Masar karfi:
— Idan da gaske sojojin Isra’ila suna da wata fa’ida fiye da sojojin Masar, menene ainihin?
"Amer ya amsa," wani jami'in diflomasiyyar Soviet ya rubuta kalmomin ministan, "cewa a halin yanzu sojojin Isra'ila sun rasa damar yin amfani da sojojin Masar a kusan dukkanin yankunan: lambobi, kayan aiki, horo da kuma tasiri na gaba daya ... Sojojin Isra'ila. a yanzu ya kasa samun nasara a yakin da ake yi da Masar, amma yana iya daukar matakai na tunzura jama'a."
Amer ya nemi a ba shi rukunin tankunan T-54 da tawaga biyu na mayakan MiG-19 na shekara mai zuwa.
“Comrade Shepilov ya bayyana wa Janar Amer, rikodin tattaunawar ya ce, tankunan T-54 da mayakan MiG-19 sabbin makaman mu ne da ake gwadawa a halin yanzu, kuma har sai an kammala gwaje-gwajen za mu daina sayar da su saboda dalilai masu daraja. .
A lokaci guda, Comrade Shepilov ya lura cewa lokacin gwaji, mai yiwuwa, ba zai daɗe sosai ba ..."
Shugabannin Masar ba su yi watsi da zage-zage ba kuma suna nuna kansu a matsayin ɗaliban shugabannin Soviet. Kalmomi ba su da tsada.
A ranar 19 ga Yuni, Shepilov ya aika Khrushchev ta wayar tarho:
“A duk tarurrukan da Nasser ya ke yi yana neman na ba ni cikakken shawara kan yadda za su iya a zahiri magance matsalolin da ke tattare da bunkasa masana’antu a kasar nan da bunkasa noma, gami da hadin gwiwarsu. A cikin tattaunawar da ta gabata, wacce ta dauki kimanin sa'o'i shida, na yi kokarin yi masa bayanin da suka dace..."
Dmitry Shepilov mutum ne mai hankali, amma ya yi imanin cewa shugaban kasar Masar yana bukatar shawararsa sosai. Sai dai tafiyar ba ta yi nasara sosai ba. Shepilov ya ba da shawarar kulla yarjejeniyar abota da Masar. Masarawa ba su yi gaggawar saka ƙwayayensu duka a kwando ɗaya ba. Nasser bai so ya buge kofar da ke zuwa yamma ba. Ya yi tsammanin samun wani abu daga Amurkawa kuma.
Shepilov, lokacin da ya tafi, ya gayyaci Nasser zuwa Moscow.
Ambasada Kiselyov ya ziyarci Nasser a gida kuma ya aika da rikodin tattaunawar zuwa Moscow:
“Nasser ya ce, duk da cewa ya kan yi fama da ciwon iska a iska da kuma a teku kuma ya kusa suma tun kafin ya hau jirgin, ya gwammace ya tashi da jirgi saboda yana rage lokaci.
Na ambata a lokacin cewa gwamnatin Soviet za ta yi farin ciki ta aiko da jiragenmu a bayansa idan ya so. Nasser ya amsa da cewa na gode, amma yana tunanin zai tashi a jirginsa na Vicount, inda ya tashi zuwa Belgrade. Ya lura cewa a karon farko a cikinta bai yi fama da ciwon teku ba. Nasser ya yabawa wannan jirgin na Ingila saboda jin dadi, saurinsa da rashin hayaniya da girgiza...
Nasser ya gaya mani damuwarsa game da mutuwar wasu makusantansa a cikin sojojin kwanan nan. A ranar da zai tafi Yugoslavia, jami'an leken asirin Isra'ila (Nasser sun san sunayen wadannan makasa!) sun aika da wani abokinsa na rejista, wanda ke Gaza, bam da aka boye a cikin littafi, wanda ya fashe a lokacin da aka bude kunshin.
A yau, 21 ga Yuli, abokinsa kuma, a cewar Nasser, wani ɗan kishin ƙasa na musamman, Kanar Selih Mustafa, hadimin soji a Amman, ya mutu daga “kunshin.”
Cikin jin dadi da bacin rai, Nasser ya yi magana dalla-dalla game da wadannan abokansa da kuma mutuwarsu daga munanan hanyoyin leken asirin Isra'ila."
Nasser dai yana magana ne kan Kanar Mustafa Hafez da ke jagorantar hukumar leken asirin Masar a zirin Gaza da kuma hadimin soji na kasar Jordan Laftanar Kanar Salah Mustafa. Sun sa ido a kan korar 'yan ta'addar Palasdinawa zuwa cikin kasar Isra'ila har sai da hukumar leken asirin haramtacciyar kasar Isra'ila Mossad ta isa gare su...
Da yake komawa Moscow, Shepilov ya ba da rahoto ga Khrushchev cewa Nasser ya yi niyya don mayar da Suez Canal, wanda wani kamfani na Faransa da Ingilishi ke gudanarwa. Haka abin ya faru.
An tunzura Nasser ne sakamakon kin amincewa da bankin duniya da gwamnatin Amurka suka yi na baiwa Masar rancen aikin gina madatsar ruwa ta Aswan. Nasser ya ci gaba da cewa madatsar ruwan za ta mayar da fadin kasar zuwa gonaki masu albarka wadanda za su samar da ayyukan yi da abinci ga Masarawa.
John Foster Dulles, wanda ya zama sakataren harkokin wajen Amurka, ya ki karbar lamuni ga Masar.
Iran, Pakistan da Turkiya sun matsa wa Amurkawa lamba: kuna so ku ba da kudi ga Nasser, wanda ya saba wa manufofin ku, kuma kun ƙi mu, duk da cewa muna goyon bayan ku ... Duk da haka, masana tarihi za su kira ƙin karbar bashi kuskure ne. Dulles ya sanya Nasser makiyin Yamma.
A ranar 19 ga Yuli, 1956, Dulles ya ce Masar ba za ta sami kuɗin gina madatsar ruwa ta Aswan ba. Mako guda bayan haka, a ranar ashirin da shida ga watan Yuli, Nasser ya rattaba hannu kan wata doka kan mayar da mashigar ruwa ta Suez zuwa kasa.
A wata maraice mai zafi a dandalin al-Tahir mai kura da ke birnin Alkahira, Nasser ya karanta wa dimbin magoya bayansa saƙon dokar cewa: “Ta haka ne kamfanin na Suez Canal ya zama ƙasa. Duk kuɗi, hakkoki da wajibai na kamfanin da ke sama sun zama mallakar jihar. Dukkanin hukumomi da kwamitocin da ke da alhakin gudanar da shi a halin yanzu an rushe. "
Matakin da Nasser ya yanke na mayar da magudanar ruwa zuwa ƙasa ya shafi Ingila da farko, kodayake Faransa ma ta mallaki wani ɓangare na hannun jarin Suez Canal Company.
Firayim Ministan Burtaniya Anthony Eden ya karbi sakon gaggawa daga birnin Alkahira yayin wani liyafar cin abincin rana a gidansa na Downing Street. Abincin rana ya katse, kuma nan da nan majalisar ministocin ta hallara. Firayim Minista ya ce a fusace, "Masar na da mu a makogwaro."
Washe gari, an umurci shugabannin hafsan hafsoshin Burtaniya da su shirya shirin gudanar da aiki don dawo da iko da magudanar ruwa.
A shekara ta 1936, Ingila ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da Masar wadda ta ba ta damar samun sansanonin soji da rundunonin soji a yankin Suez Canal. Gwamnatin Nasser ta bukaci sojojin Birtaniya su bar kasar Masar.
Ministan harkokin wajen Faransa Christian Pinault ya isa birnin Landan domin tattaunawa kan shirin daukar matakin soja na hadin gwiwa.
Faransa tana da nata maki don daidaitawa da Nasser. Masar dai ta bai wa 'yan tawayen Aljeriya da suka nemi 'yancin kai makamai. A birnin Paris an yi imanin cewa yakin zai tilastawa Nasser yin murabus kuma nan da mako guda za a kawo karshen boren Aljeriya.
Ma'aikatar tsaron Faransa ta bukaci ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin Paris da ya ba da "bayanan sabbin bayanai kan karfi da jibge sojojin Masar - kasa, ruwa da iska."
Daga karshe Nasser ya fasa tattaunawa kan makomar mashigar ruwa ta Suez. Sai kamfanin Suez Canal ya daina aiki. Masar ta sami kanta a cikin tsaka mai wuya. Jakadan Masar a Moscow ya garzaya zuwa ma'aikatar harkokin waje don neman taimako: ana buƙatar matukan jirgi cikin gaggawa. Kuma Tarayyar Soviet ta taimaka.
A ranar biyu ga watan Agusta gwamnatocin Ingila, Faransa da Amurka sun yanke shawarar gudanar da taro a London babban taron bangarorin da suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar a ranar 29 ga watan Oktoba, da dari takwas da tamanin da takwas, da sauran kasashe masu sha'awar yin amfani da su. Suez Canal.
A ranar 3 ga watan Agusta, jakadan Burtaniya a Moscow ya mika wa Shepilov wata sanarwa mai dauke da wata sanarwa daga Burtaniya, Faransa da Amurka dangane da batun maida magudanar ruwa zuwa kasa.
An gayyaci Tarayyar Soviet zuwa wani taro a London "don yin la'akari da matakan da suka dace da za a iya ɗauka don aiwatar da matakan da suka dace na kasa da kasa don tabbatar da ci gaba da aikin tashar ruwa."
A ranar 10 ga Agusta, Shepilov ya aika da jakadan Soviet a Alkahira ta wayar tarho:
“Ka ziyarci Nasser ka ba shi wadannan. Zan jagoranci tawagar Soviet a taron London.
A madadina, ina ba Nasser shawara mai karfi da kada ya je taron Landan da kansa.
Na farko, yayin taron da kuma nan da nan bayansa, wani yanayi mai wahala zai iya tasowa a Masar, wanda rashin Nasser a Alkahira zai iya yin mummunan tasiri a kan dukkanin al'amura.
Na biyu, sojojin daular mulkin mallaka a yanzu suna neman kawar da Nasser ta kowace hanya. Idan ya tafi Landan, ban ware yuwuwar yunƙurin yunƙurin aiwatar da ayyukan ta'addanci a kan Nasser ba."
Bayan haka, an ba jakadan sabbin umarni:
"Ziyarci Nasser ka gaya masa cewa, bisa ingantattun bayanai da aka samu, cikin sa'o'i 24 masu zuwa, sojojin Burtaniya da na Faransa za su mamaye mashigin Suez."
Ambasada Kiselev nan da nan ya tafi Nasser. Ya ce Masar a shirye take ta dakile yunkurin mamaye magudanar ruwa. Sojoji da na ruwa suna cikin shiri.
Masar ta yanke shawarar kauracewa taron da aka yi a Landan. A cikin rikicin Suez, Tarayyar Soviet ta zama wakilin Masar. Ba tare da amincewar Nasser ba, Shepilov bai ɗauki mataki ɗaya ba. Moscow ta amince da shawarar Nasser kuma tana shirin ƙin shiga taron, wanda aka sanar da Nasser a ranar 4 ga Agusta.
Amma washegari sun gane hakan, sai fadar shugaban kasa ta yanke shawarar tafiya. An umurci jakadan da ya yi wa Nasser bayanin nan da nan: za mu je Landan ne kawai don " fallasa yanayin taron 'yan mulkin mallaka." Hasali ma, daftarin farko na umarnin tawagar, wanda aka zana cikin kaushi, an ba da umarnin a sake gyara shi a wani taro na Shugabancin Kwamitin Tsakiyar.
Misali, Ma'aikatar Harkokin Waje ta ba da shawarar:
"A lokacin bude taron, ya kamata tawagar ta bayyana cewa gwamnatin Soviet ta yi la'akari da cewa ba ta da kwarewa a cikin irin wannan tsari don yanke shawara kan batutuwan da suka shafi mashigar Suez."
Khrushchev ya ba da umarnin tausasa sautin.
Taron dai ya dauki tsawon mako guda, daga sha shida zuwa ashirin da uku ga watan Agusta. Shepilov ya yi magana sau uku, kuma bayan ya ƙare ya ba da taron manema labarai. Daga baya Shepilov ya tuna cewa a Landan ya sami umarni mai lamba don "bugi wadannan 'yan mulkin mallaka a fuska." Amma sakamakon taron ya yi wa Masar kyau. Me yasa yin abin kunya?
Shepilov ya tuna yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Foster Dulles ya zo ya gan shi a ofishin jakadancin Soviet da ke Landan. Shahararren Ba’amurken mai son kai ya ce: “Na zo wurinku ne domin a cikin furucin da kuka yi a lokacin da kuka isa Landan na sami kalma ɗaya da ta ba ni fata cewa ni da ku za mu yi ƙoƙari mu sami matsaya ɗaya don hanyar da ta dace don magance matsalar Suez. Wannan zai kasance da wahala sosai tare da Mr. Vyshinsky, wanda, ba shakka, ya cancanci girmamawa sosai. Yana da wuya a gare ni in yi tunanin mutumin da zai iya yin iyo har ƙarshe yana sauraron jawabai masu haske na Mr. Vyshinsky..."
An umurci Shepilov da ya kira manufofin Yamma "fashi a bayyane da fashi." Ya yi watsi da umarnin.
Lokacin da ya koma Moscow, ya bayar da rahoton zuwa Khrushchev. Ya ce in zo. Lokacin da Shepilov ya bayyana a ofishin, ya tambaya:
- Ji, me ya sa ba ku bi umarnin da ni da Nikolai Alexandrovich muka ba ku cikin lambar ba?
- Babu bukata. Mun ci yaƙin kuma me ya sa ya ɓata dangantaka da su?
- Oh, haka yake! - Khrushchev ya fusata. - Don haka kuna son jagorantar manufofin kasashen waje da kanku?
A ranar 27 ga Agusta, a Presidium na kwamitin tsakiya, Shepilov ya ba da rahoto game da taron London.
Khrushchev ya ce:
- Taron ya tafi lafiya. Comrade Shepilov ya jimre sosai da aikin. Hakanan daidai ne cewa mun yanke shawarar shiga. Ban da karkacewa daga cika umarni, wannan 'yanci ne, kuskure da haɗari.
Sauran mambobi na presidium kuma sun yi magana game da kuskuren kuskuren Shepilov. Ya yi alkawarin yin la'akari da maganganun.
Kudirin da aka yi na shugabantar ya bayyana cewa "Kwamitin tsakiya na CPSU ya amince da tsarin aiki da aiki mai amfani na tawagar Tarayyar Soviet a taron London." Amma Khrushchev ya kasance mafi rashin gamsuwa da 'yancin kai Shepilov fiye da yadda ya nuna a lokacin, kuma nan da nan ya cire shi daga Ma'aikatar Harkokin Waje.
A cikin watan Mayu na 56, ministocin Tarayyar Soviet sun zo ofishin jakadancin Isra'ila don liyafar bikin ranar 'yancin kai. Da alama halin Moscow game da ƙasar Yahudawa ya ɗan inganta. Amma rikicin Sinai ya lalata komai gaba daya. Isra'ila ta koma cikin rukunin kasashe masu gaba da juna.
A ranar 26 ga watan Agusta, jakadan a Isra'ila Abramov ya ba da rahoto ga Moscow cewa, dole ne ya gabatar da jawabin taya murna a liyafar gargajiya ta shugaban kasar Zeev Ben-Zvi a ranar 4 ga Satumba, tun da shugaban jami'an diflomasiyya ya tafi hutu, kuma Jakadan Tarayyar Soviet ya kasance na gaba mafi girma.
Abramov ya sanar da Moscow cewa a bara ya riga ya tafi hutu a irin wannan yanayi, don haka a wannan karon yana neman a aika shi zuwa Beirut na wasu kwanaki.
An yi la'akari da batun a fadar shugaban kasa na kwamitin tsakiya, kuma an amince da shawarar jakadan.
An haifi Zeev Ben-Zvi a Poltava. A cikin 1906, ya shiga jam'iyyar Poalei Zion, amma 'yan sanda sun bi sawun sa. A wani bincike da aka yi a gidansa, sun gano makamai da aka tattara na rukunin kare kai na Yahudawa. Ben-Zvi ya gudu zuwa Falasdinu, inda, a matsayinsa na Ƙungiyar Yahudu na Sojojin Birtaniya, ya yi yaƙi da sojojin Jamus na Janar Rommel. An zabe shi Shugaban Isra'ila a shekara ta 1952 kuma an sake zabe shi sau biyu...
Jami'an diflomasiyyar Soviet da jami'an leken asiri sun san cewa kasashen Larabawa sun ki shiga tattaunawa da Isra'ila gaba daya. Ba sa bukatar zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya. Sabanin haka, ya kamata shugabannin Masar su ci gaba da gudanar da irin wannan yanayi mai tada hankali, wanda ya tilastawa sauran kasashen Larabawa mayar da hankali kan Alkahira. Nasser ya gaya wa Shepilov kai tsaye:
- A halin yanzu rikicin Larabawa da Isra'ila shine babbar hanyar hada kan kasashen Larabawa.
Don dalilai guda, 'yan siyasar Larabawa ba su yi komai ba don taimakawa 'yan gudun hijirar Falasdinu. Sun ajiye Falasdinawa a makale domin farfaganda.
A ranar 4 ga Disamba, 1955, jakadan Masar Malt ya ba da rahoto ga Moscow:
"Bukatar mayar da 'yan gudun hijirar Falasdinu baki daya na da nufin samar da 'yan tsirarun Larabawa masu karfi a Isra'ila wadanda za su iya yin wani tasiri kan manufofin gwamnatin Isra'ila.
Sai dai kuma ya kamata a lura da cewa a halin yanzu gwamnatin Masar ba ta da sha'awar warware matsalar Palasdinawa kuma ba ta son yin shawarwari da Isra'ila saboda yadda rikicin da ake fama da shi a yankin Gabas ta Tsakiya da matsalar Palastinu ke haifarwa ya taimaka wajen ganin Larabawa. kasashe gaba daya suna goyon bayan manufofin Masar."
A ranar 1 ga Janairu, 1957, Gamal Abd-al Nasser, da yake magana da sabon jakadan, Yevgeny Kiselyov, ya tuna da yadda ya gaya wa Shepilov “game da mahimmancin matsalar Falasɗinawa don kiyayewa da ƙarfafa haɗin kan Larabawa. Wannan shi ne ƙusa da haɗin kai ya rataya a kansa.”
A ranar 15 ga Fabrairu, 1958, Ministan Harkokin Wajen Syria Salah Bitar, ya gaya wa Jakadan Tarayyar Soviet Sergei Nemchin cewa:
"Syriya ba ta da sha'awar warware matsalar Falasdinu bisa shawarar da Majalisar Dinkin Duniya ta yanke kan rarrabuwar kawuna a shekarar 1947, tun da hakan zai iya kai ga cewa dole ne kasashen Larabawa su amince da Isra'ila kuma su amince da hakikanin rabewar Falasdinu. , wanda Larabawa ke ganin rashin adalci ne kuma ba za su yarda da shi ba. Syria, a da da kuma yanzu, ba ta amince da kudurin Majalisar Dinkin Duniya da aka ambata a baya ba game da raba Palastinu.”
A wani lokaci, diflomasiyyar Soviet ta fara rasa 'yancin kanta kuma ta yi abin da Masar da Siriya suke so kawai. Wadannan kasashen Larabawa ba su mayar da martani ko kadan ba kuma ba su la'akari da muradun Tarayyar Soviet a cikin manufofinsu.
Cibiyar nazarin harkokin diflomasiyya ta Tarayyar Soviet, kwamitin yada labarai na ma'aikatar harkokin wajen kasar, ta ba da shawarar cewa kada a gabatar da wani shiri na warware rikicin Larabawa da Isra'ila, kuma a kauce wa batun a babban taron MDD. Kuma an aiwatar da wannan shawarar...
Me ya sa Isra'ila ta shiga yakin Sinai?
Ya tsorata da dumbin makaman Soviet zuwa Masar da Siriya. Irin wannan adadin makamai ya canza ma'auni na ma'auni kuma ya haifar da sha'awar 'yan siyasar Larabawa na daukar fansa a yakin da aka yi a 1948.
Sojojin Amurka sun yi ra'ayi daya.
Shugaban hafsan hafsoshin sojojin Amurka Admiral Arthur Radford, ya kai rahoto ga shugaban kasa da sakataren tsaro:
"Har zuwa Afrilu 1957, ikon soja na Isra'ila da na Larabawa zai kasance kusan a matakin guda. Bayan bazara na 57, fifikon soja na Larabawa zai fara bayyana, kuma idan yanayin da ake ciki ya ci gaba, to sannu a hankali zai karu."
Isra'ilawa sun nemi Amurka da ta sayar musu da makamai. Bisa shawarar sakataren harkokin wajen Amurka John Foster Dulles, shugaba Eisenhower ya ki.
A cikin irin wannan yanayi, sojojin Isra'ila sun yi imanin cewa ya zama dole su kai farmaki ga sojojin Masar kafin su sami lokaci don sanin kayan aikin soja na Soviet.
A watan Oktoba na shekara ta 1955, mataimakin babban hafsan leken asirin sojan Amurka Admiral Edwin Leighton, ya ba da rahoto ga shugaban hafsan hafsoshin sojojin: “Ko da yake Isra’ilawa sun fahimci cewa tasirin makaman Soviet ba zai kasance nan da nan ba (ana ɗauka cewa Masar za su iya samun nasarar amfani da mafi yawan kayan aiki da kayan aiki ba kafin shekara guda ba), sun yi imanin cewa suna da ɗan lokaci kaɗan don shawo kan lamarin. "
A lokacin rani na '56 M.P. Popov, wanda ya yi wa'adi na biyu a ofishin jakadancin Soviet a Isra'ila, ya koma Moscow. Na zo wurin shugaban sashin kasashen gabas ta tsakiya da na ma'aikatar harkokin wajen G.T. Zaitsev. Jakadan kasar Iran A. Lavrentyev, wanda tsohon mataimakin minista ne kuma yana ofishin. Sun fara tambayar Popov: idan yaki ya barke tsakanin Masar da Isra'ila, ta yaya zai ƙare?
Popov ya amsa cewa sojojin Isra'ila za su yi nasara. Sojojin Isra'ila suna da ilimi sosai kuma sun kware a fasahar zamani, yayin da sojojin Masar ba su da ilimi kuma ba su jin daɗin fasahar zamani. Kuma alkawuran da ‘yan siyasar Larabawa suka yi na ruguza Isra’ila da jefar da yahudawa duka a cikin teku, ba abin da zai sa a yi yaki har zuwa karshe.
Shugaban sashen ya fusata da kalaman Popov kuma ya ce a cikin shekaru da yawa da ya yi aiki a Isra’ila ya “zama yahudawa, bai fahimci komai ba kuma bai ƙware a kowane abu ba.” Kuma, ya juya ga Ambasada Lavrentyev, ya koka:
- Ya bayyana cewa wane irin sakatarorin farko ne ke aiki a gare mu!
Zaitsev ya bayyana wa Popov koyarwa cewa godiya ga taimakon Soviet, sojojin Masar sun fi karfi fiye da kowane lokaci:
"A cikin taron yaƙi, ba za a sami wani rigar tabo da zai bari daga Isra'ila."
Mikhail Popov ya yi fatan za a kai shi sashen Kusa da Gabas ta Tsakiya. Ba su dauka ba...
A ranar 30 ga Oktoba, shugaban babban jami'in leken asiri na Janar Staff, Laftanar Janar Sergei Matveevich Shtemenko, ya aika da bayanin kula ga Ministan Tsaro Zhukov:
"Na ruwaito:
A cewar bayanan shiga gidan rediyo daga Babban Daraktan Leken Asiri, a yammacin ranar 29 ga Oktoban wannan shekara. Sojojin Isra'ila sun keta kan iyakar Masar daga yankin birnin Al-Kuntilla, inda suka yi tazarar kilomita 90 zuwa cikin kasarsu tare da daukar matakai a yankin Necle (kilomita 110 gabas da Suez).
A cewar wani sako da aka kama daga Tel Aviv, sojojin Isra'ila sun kai hari a safiyar ranar 30 ga watan Oktoba a wani matsuguni mai nisan kilomita 30 daga gabashin mashigin Suez.
Jaridun safiya na birnin Alkahira sun bayar da rahoto a ranar 30/10/56 an fara yakin Isra'ila da Masar.
Ana zargin Ingila a shirye take ta taimakawa Masar wajen fatattakar sojojin Isra'ila daga Masar kuma a shirye take ta kai farmaki cikin sa'o'i 24 kan Isra'ila ko wani dan ta'adda a Gabas ta Tsakiya ...
Babban Daraktan Leken Asiri ya dauki matakai don fayyace lamarin.”
Jirgin sama ya taka muhimmiyar rawa a yaƙe-yaƙe a Sinai. Tuni a ranar farko ta tashin hankali, matukan jirgin na Isra'ila sun yi jigilar jiragen yaƙi sau biyu fiye da na Masarawa. A cikin Sinai, Masarawa suna da tsarin tsaro mai zurfi, suna rufe ramukansu da shingen waya da nakiyoyi. Amma an bar tankunan Masar ba tare da kariya ta iska ba, kuma sojojin Masar ba su da kwarin gwiwa.
A yammacin ranar 31 ga Oktoba, Nasser ya ba da umarnin komawa yankin Canal na Suez, domin Masarawa ba su da wata dama ta yaki da abokan gaba.
A ranar 1 ga Nuwamba, Ambasada Kiselyov, wanda ke ba da rahoto game da halin da ake ciki a kasar, ya rubuta cewa Masarawa suna tsammanin taimakon soja daga Moscow:
“An yi ta yada jita-jita a cikin birnin cewa ana aika masu aikin sa kai musulmi dubu arba’in ta jirgin sama daga rundunar sojan USSR don taimakawa Masar, kuma jiragen saman Soviet na kai hare-hare kan sansanonin Birtaniya a Cyprus. Wannan ya nuna fatanmu na shiga tsakani."
Ali Sabri, aminin Nasser kuma darektan ofishinsa, ya bukaci jakadan Soviet da ya aika da jiragen yakin Soviet zuwa gabar tekun Masar.
A ranar 3 ga Nuwamba Shepilov ya aika da jakadan a Alkahira ta wayar tarho:
“Sojojin mu na cewa dangane da wannan mataki namu, ba tare da samar da sakamako mai kyau ba, zai iya dagula matsayin Masar ne kawai, tun da hakan zai iya haifar da kara karfafa rundunar sojojin Ingila da Faransa da ke kusa da Masar. don tsananta hare-haren da suke kai wa yankin Masar.
Za su rufe kuma su ba da hujjar duk waɗannan munanan ayyuka tare da nassoshi game da barazanar daga sojojin ruwa na USSR. "
Sojojin Isra'ila sun hada da sojojin Birtaniya da na Faransa wajen kai hari a Masar.
A ranar 6 ga Nuwamba, Shtemenko ya sanar da Zhukov:
"Na ruwaito:
Da karfe 7.30 na ranar 5 ga Nuwamba, 1956, umarnin Anglo-Faransa ya fara kai hari ta sama kan yankin Masar. An yi watsi da sojojin da suka sauka a jere a wurare da dama a yankin Port Said. Da karfe 14:30, an tura birged din parachute guda daya, wadanda suka hada da turawan Ingilishi da Faransanci. An yi saukar da jirgin ne a karkashin rufin jirgin sama mai karfi...."
 
Tarayyar Soviet da Amurka da Isra'ila
Yakin da aka yi a tsibirin Sinai ya haifar da tashin hankali a birnin Moscow. Shugabannin Soviet da suka ba wa Nasser makamai sun ji tsoron makomarsa. Korar Nasser na nufin cewa duk wani jarin da aka zuba a Masar zai lalace.
"Mun firgita sosai," Khrushchev ya tuna. "Sun ji tsoron kada a ci Masar, kuma hakan zai karfafa matsayin martani a Gabas ta Tsakiya..."
Khrushchev da ake kira Molotov:
- Vyacheslav Mikhailovich, na yi imani cewa ya kamata a yanzu mu aika da sako zuwa ga shugaban Amurka Eisenhower da kuma ba da shawarar matakin haɗin gwiwa a kan sojojin da suka kai hari a Masar.
- Kuna tsammanin Eisenhower zai yarda da mu akan Ingila, Faransa da Isra'ila? - Molotov ya bayyana shakku.
- Hakika, ba zai yi aiki ba. Amma a lokacin za mu cire abin rufe fuska daga gwamnatin Amurka da Shugaba Eisenhower. Sun bayyana a cikin 'yan jaridu suna yin Allah wadai da harin da Faransa, Ingila da Isra'ila suka kai wa Masar. Kuma ana ci gaba da yakin. Da shawararmu za mu jefa shugaban Amurka cikin tsaka mai wuya.
"Eh, kana da gaskiya," Molotov ya yarda. - Mu tattauna. Wannan zai zama aiki mai amfani.
Tunanin Khrushchev ya zama mai amfani. Abin da ya bai wa shugabannin Tarayyar Soviet mamaki, Amurka ta bukaci Ingila da Faransa da Isra'ila da su tsagaita wuta. Kuma matsin lambar Amurka ya yi tasiri.
Kremlin ya yi imanin cewa wannan shi ne shawarar shugaban Amurka, mutum mai daraja, mai shiga yakin duniya na biyu. A gaskiya, Dwight Eisenhower ba shi da lafiya. Shekara guda kafin yakin Sinai, a daren ashirin da hudu na watan Satumba na shekarar 1955, Eisenhower ya sha fama da ciwon zuciya ko kuma, a fannin likitanci, matsananciyar thrombosis na tasoshin jijiyoyin jini - gudan jini ya toshe jijiyoyin zuciya.
An kwantar da shi a Asibitin Soja na Fitzsimmons. A cikin makonni biyun farko, babu wanda ya san ko zai iya komawa bakin aikinsa. Da yawa sun yi gaggawar binne shi a matsayinsa na dan siyasa. Daga nan ne aka fitar da wata doka da ta tanadi mika mulki ga mataimakin shugaban kasa idan har shugaban bangaren zartarwa ya kasa yin amfani da ikonsa. Tsawon watanni da yawa yana da rauni sosai har mataimakin shugaban kasa Richard Nixon ya zama shugaban kasa.
Eisenhower da kyar ya fita bayan watanni shida, a daren 8 ga Yuni, 1956, ya sami toshewar hanji. Majalisar karkashin jagorancin Manjo Janar Leonard Heaton, shugaban Asibitin Walter Reed, ta yanke shawarar sanya shugaban nan take kan teburin tiyata.
An yi wa Eisenhower babban tiyatar cikin ciki, wanda ya dauki tsawon awanni biyu ana yi. Fadar White House ta fitar da sanarwa game da lafiyarsa kowane sa'o'i kadan. Bayan tiyatar ya yi muni sosai kuma yana fama da matsanancin zafi. Mataimakin shugaban kasar Nixon ya tuna cewa Eisenhower ba zato ba tsammani ya fara korafin cewa a zahiri ya kasa daukar nauyin ofishinsa kuma lokaci ya yi da zai yi murabus.
Amma ya murmure. Na bar tunanin barin Fadar White House da wuri. Kuma har ma ya yanke shawarar sake tsayawa takara karo na biyu. Eisenhower ya huta na dogon lokaci don samun ƙarfi, sannan ya mayar da hankali kawai ga yaƙin neman zaɓe. An shirya zaben shugaban kasa a ranar 6 ga Nuwamba, 1956.
Yayin da Eisenhower yake rashin lafiya kuma yana shirye-shiryen gudanar da zaɓe, ’yan’uwan Dulles ne suka tsara manufofin ƙasar waje. John Foster Dulles, a matsayin Sakataren Gwamnati, ya sami cikakkiyar amincewar shugaban.
Tunanin John Foster Dulles ya ɗauki tambarin tarbiyyar Puritan. Bakin fuskarsa da keɓewar Sakataren Gwamnati ya yi daidai da ra'ayinsa da halayensa. Shi ɗan mishan ne kafin ya yi shari’a. Dulles ya yi imanin cewa siyasa mai nasara za ta iya dogara ne akan ƙaƙƙarfan ƙa'idodin addini da ɗabi'a. Yana ganin gurguzu a matsayin barazana ga al’adun Kiristanci na Yamma. Isra'ila mai sassaucin ra'ayi ta tayar da shakku da shakku. Dan uwansa, Allen, wanda aka nada shi darekta na CIA, ya yi ra'ayi iri ɗaya.
A watan Oktobar 1950, Admiral Roscoe Hillenkoiter ya sami sabon aiki - zuwa rundunar jiragen ruwa na Pacific, kuma Janar Walter Bedell Smith, wanda ake wa lakabi da Beetle, ya zama darektan CIA a takaice.
Smith ya yi aiki tare da Shugaba Dwight Eisenhower na gaba da Sakatare Janar na Gwamnati George Marshall, kuma a cikin 1946 ya zama jakada a Moscow. Truman ya umarce shi da ya gayyaci Stalin ya ziyarci Amurka. Stalin ya amsa cewa likitoci ba za su bar shi irin wannan tafiya ba.
Daga hidimar diflomasiyya, Smith ya koma aikin soja kuma ya ba da umarni na 1st Army, wanda hedkwatarsa ke New York.
A jajibirin sabon aikinsa yana kwance a gadon asibiti yana fama da ciwon ciki. A lokacin tiyata, an cire kashi biyu bisa uku na cikinsa. Ya yi asarar kilogiram ashirin da biyar, amma ya ji kwarin gwiwa. Da farko dai, ya yanke shawarar samun kansa a matsayin mataimaki.
Shekaru biyu da suka gabata, Truman ya tambayi ƙungiyar lauyoyin New York karkashin jagorancin Allen Dulles don nazarin aikin CIA. Lauyoyin sun nuna wa shugaban daya daga cikin mafi raunin bayanan sirri na siyasa: mafi yawan mukaman jagoranci sojoji ne, wadanda aka sanya wa CIA na wani dan lokaci, na wani lokaci, bayan haka an mayar da su ga sojoji ko na ruwa. . A cewar Dulles da abokan aikinsa, ƙwararrun hankali suna buƙatar ƙwararru, ba ma'aikatan wucin gadi ba. Kuma ba lallai ne ’yan leƙen asiri su sanya madaurin kafaɗa ba kwata-kwata.
Janar Smith ya kira Dulles a ofishin lauyansa, Sullivan & Cromwell:
"Kun rubuta rahoton, yanzu ku zo ku taimaka aiwatar da shawarwarinsa."
Walter Bedell Smith bai tsaya a hukumar leken asiri ta tsakiya ba, ko da yake tsoffin sojoji suna kiransa da mafi kyawun darakta a tarihin hukumar. Ulcer ya ɓata halinsa, amma ya kasance mai kuzari, kora da fara'a.
A cikin Janairu '53, Smith ya bar CIA. Bai so ya tafi ba. Amma Shugaba Eisenhower ya nada John Foster Dulles Sakataren Gwamnati, kuma dan uwansa ya nuna sha'awar sarrafa leken asirin da kansa. Shugaban ya je ya gana da ’yan’uwan Dulles, waɗanda ya ke daraja su sosai. Allen Dulles ya sami sauƙi fiye da kowane darektan CIA. Kiran waya ɗaya, hira ɗaya da yamma a gidan ɗan'uwana - kuma an warware duk matsalolin.
Lokacin da aka nada Allen Dulles darektan CIA, ya kasance na talatin da hudu a jerin manyan jami'ai. Ya kasance a rukuni na biyar akan sikelin albashi na hukuma, wato yana kasa da mambobi hudu a gwamnati. Matsayinsa ya yi daidai da na Mataimakin Sakataren Gwamnati. A wurin liyafar, ya sami kansa a wani wuri a ƙarshen teburin, wanda ya raunata daraktan leken asirin.
A lokacin yakin Sinai, CIA ta sa ido sosai kan shirye-shiryen soji na Isra'ila, Faransa da Ingila. Wakilin sojan Amurka ya aike da sakon gaggawa daga Tel Aviv cewa Isra'ila ta hada dakaru da nufin kai wa Masar hari nan gaba kadan.
Bayan barkewar yakin, sakataren harkokin wajen Amurka John Foster Dulles ya ce "ba a sanar da mu ba." Majalisa da 'yan jaridu sun yanke shawarar cewa leken asirin Amurka sun gaza a cikin nauyin da ke wuyansu.
Ma'aikatan CIA sun ji haushi. A tattaunawar sirri da aka yi cikin ladabi an ce da alama sakataren harkokin wajen Amurka na nufin ba a sanar da gwamnatin Amurka shirin nasu tukuna daga Ingila da Faransa da Isra'ila ba. Jami’an CIA da manazarta suma sun ji haushin Allen Dulles, wanda ya kamata ya tsaya tsayin daka don girmama sashen ya gyara dan uwansa.
'Yan'uwan Dulles sun ci gaba da dora manufofinsu na Gabas ta Tsakiya kan kyakkyawar alaka da kasashen Larabawa masu arzikin man fetur, kuma suna kallon Isra'ila a matsayin wata matsala.
Yakin Sinai ya baiwa Dulles damar takaita tasirin Birtaniya a Gabas ta Tsakiya. Don haka, gwamnatin Amurka ta shiga Khrushchev kuma ta la'anci aikin soja na Ingila, Faransa da Isra'ila.
Sakamakon haka, Amurka a karon farko ta yi aiki tare da Tarayyar Soviet a kan kasashe biyu mambobin NATO - Ingila da Faransa.
'Yan siyasar Birtaniya da Faransa sun kasance a gefe. Sun yi imanin cewa Amurka na lalata kasashen Yamma. Sun yi imanin cewa dalilin hakan shine rashin lafiyar John Foster Dulles. Ba kamar shugaban kasa ba, yana fama da rashin lafiya. An gano shi yana da ciwon daji. Rashin lafiyar, 'yan siyasar Turai sun ce, ya shafi ikonsa na yanke shawara.
Ministan harkokin wajen kasar Shepilov ya yi kira ga shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da bukatar dakatar da kai hare-hare kan kasar Masar.
A lokaci guda, an rarraba wasiƙar daga shugaban gwamnatin Soviet Nikolai Bulganin:
"Mun kuduri aniyar murkushe masu tada kayar baya da karfi da kuma maido da zaman lafiya a Gabas ta Tsakiya... Idan ba a daina wannan yaki ba, zai iya haifar da hadarin rikidewa zuwa yakin duniya na uku."
Sakon zuwa ga Firayim Ministan Burtaniya Anthony Eden ya ƙunshi wasu dabaru masu ban tsoro:
"Wane matsayi Biritaniya za ta samu kanta a ciki idan kasashe masu karfi suka kai mata hari? Amma wadannan kasashe za su iya amfani da, misali, makamai masu linzami."
Sakon Bulganin ga firaministan Isra'ila Ben-Gurion ya ce:
"Ta hanyar aiwatar da nufin wani, yin aiki da umarni daga waje, gwamnatin Isra'ila tana yin laifi da rashin gaskiya game da makomar duniya, makomar mutanenta. Ita ce shuka irin wannan kiyayya ga kasar Isra'ila a tsakanin al'ummomin Gabas, wanda ba zai iya shafar makomar Isra'ila ba, wanda kuma zai sanya ayar tambaya kan kasancewar Isra'ila a matsayin kasa."
A ranar 10 ga Nuwamba, sanarwar TASS ta bayyana:
"A bayyane yake nuna tausayin mutanen Soviet ga al'ummar Masar, da kuma sauran al'ummomin Gabas da ke gwagwarmayar neman 'yancin kansu da 'yancinsu, sune maganganun da yawa na 'yan Soviet, daga cikinsu akwai adadi mai yawa. matukan jirgi, ma'aikatan tankokin yaki, 'yan bindiga, da kuma jami'ai - wadanda suka shiga babban yakin kishin kasa, tare da neman a ba su damar zuwa Masar a matsayin masu aikin sa kai don yin yaki tare da al'ummar Masar don korar masu tada kayar baya daga kasar Masar.
Manyan da'irar Tarayyar Soviet sun bayyana cewa, idan Ingila, Faransa da Isra'ila, sabanin shawarar Majalisar Dinkin Duniya, ba su janye dukkan sojojinsu daga yankin Masar ba, kuma a karkashin wasu dalilai, suna jinkirta aiwatar da wadannan shawarwari tare da tara runduna, wanda ke haifar da barazanar sake sabuntawa. matakin soja a kan Masar, sannan hukumomin Tarayyar Soviet "ba za su tsoma baki tare da ficewar 'yan Soviet ba - masu aikin sa kai da ke son shiga cikin gwagwarmayar mutanen Masar don samun 'yancin kansu."
Bayan wata kakkausan bayani daga gwamnatin Tarayyar Soviet, an gayyaci jakadan Isra'ila a Washington zuwa ma'aikatar harkokin wajen Amurka kuma ya bayyana a fili cewa idan Isra'ila ba ta daina fada ba, to tabbas Tarayyar Soviet za ta iya shiga tsakani. Bugu da kari, Amurka za ta daina taimakawa kasar yahudawa, MDD za ta kakaba mata takunkumi, kuma har yanzu Isra'ila za ta ja da baya.
Waɗannan alamu ne masu banƙyama da jarumtaka maras kyau - alamar diflomasiyyar Khrushchev. Saboda sabon abokin tarayya a Gabas ta Tsakiya, Nikita Sergeevich, da alama, yana shirye ya yi wani abu. Barazanar ta yi aiki. Yamma sun ja da baya.
"Sun ce Firayim Ministan Faransa Guy Mollet," in ji Khrushchev, ba tare da jin daɗi ba, "a lokacin bai bar Majalisar Ministoci ya kwana a gida ba. Lokacin da ya karɓi saƙonmu, a zahiri ya gudu zuwa wayar ba tare da wando ba, cikin rigar barcinsa, don kiran Eden ... Ko ya ɗauki wayar a cikin wando ko babu, bai canza ainihin lamarin ba. Babban abu shi ne sa’o’i ashirin da biyu da samun gargad’in mu, sai aka katse ta’asar.”
Kuma a Masar sun yanke shawarar cewa sojojin Soviet a shirye suke su yi yaƙi kafada da kafada da na Masar.
A ranar 6 ga Nuwamba, jakadan Soviet ya ba da rahoto ga Moscow game da sabuwar tattaunawa da Ali Sabri, mataimaki na kusa da Nasser:
“Sabri ya ci gaba da yin nazari sosai game da yiwuwar gyara hanyoyin jirgin sama da sauri don karbar jiragen mu tare da masu sa kai. Don kawai mu san cewa za su iso, kuma za mu yi komai don shiryawa.
Ya kuma yi magana game da aika jiragen ruwa na karkashin kasa a nan, zuwa gabar tekun Masar, wanda ya tabbatar da bayyanarsa, nan take turawan Ingila da Faransa za su bar ruwan Masar. Hakanan za a iya gabatar da lamarin ta yadda Masarawa suka sayo wadannan kwale-kwale da kungiyoyin Masar suka raka su Masar. "
Shugabannin Moscow sun yi mamakin ganin cewa Nasser ya ɗauki bayanin Soviet da muhimmanci kuma ya fara neman a aika da masu sa kai. Khrushchev da da'irarsa sun sami kansu a cikin wani yanayi mara kyau. Sai Masarawa suka matsa: Yaushe za ku cika alkawarinku?
Dole ne Ministan Harkokin Waje ya tabbatar da kansa.
A ranar 4 ga Disamba, Shepilov ya aika da jakadan a Alkahira ta wayar tarho: ya bayyana wa Nasser cewa a cikin Moscow "sun ci gaba da farko daga sha'awar bayar da goyon baya ga ɗabi'a da siyasa ga Masar ... Ba daidai ba ne a aiwatar da wannan matakin daga ra'ayi na Masar kanta. .”
Ba shi yiwuwa, Shepilov ya ci gaba, don cika alkawarin da aka yi na murfin iska ga sojojin Masar: "Nasser, a matsayin soja, hakika ya fahimci cewa murfin iska yana buƙatar sansanonin da suka dace a kusa da Masar, wanda, kamar yadda aka sani, Tarayyar Soviet ba ta da. .”
A ranar 9 ga Disamba, an buga bayanin hukuma a Moscow:
"TASS ta ba da izinin bayyana cewa cikakken janyewar sojojin Burtaniya, Faransa da Isra'ila daga Masar a zahiri ya kawar da tambayar masu sa kai na Soviet da ke barin Masar."
Alkahira ta ji haushin cewa Moscow ba ta tura sojojinta don taimakawa sojojin Masar ba. Kuma gabaɗaya, an ɗauki tallafin Soviet bai isa ba a lokacin da aka kai mummunan harin Anglo-Faransa da harin Isra'ila.
Amma Moscow ta sami hanyar inganta yanayin shugabannin Masar. A ranar 31 ga Disamba, Shepilov ya ba da umarnin gaggawa ga jakadan da ya ziyarci Nasser ko Ali Sabri kuma ya sanar da su cewa Moscow na ganin zai yiwu a sake dawo da kayan aikin soja zuwa Masar don rama asarar da suka sha a yakin.
Yaƙin Sinai, Khrushchev ya tuna, ya canza matsayin Tarayyar Soviet a Gabas ta Tsakiya:
“Ya kasance yankin na Ingila ne. Ba don komai ba ne lokacin da Sarki Farouk na Masar ya juya ga Stalin tare da neman ba da makamai don yakar Ingila, Stalin ya ki yarda, yana mai bayyana ra’ayin cewa akwai tasirin Biritaniya a can kuma ba mu da sana’ar buga hanci a can.
Mun yi magana a bainar jama’a game da ’yan ta’adda, muna yi musu barazana da kanmu kuma muka bayyana cewa ba za mu iya kasancewa cikin halin ko in kula da tsaka-tsaki ba. Yanzu ana la'akari da mu a Gabas ta Tsakiya.
Tarayyar Soviet ta kasance cikin kaffa-kaffa da Nasser na dan lokaci bayan nasarar 1956, amma a lokaci guda ta goyi bayansa kuma ta ba shi isassun makamai. Sun sayar da makamai na ruwa na Masar, jiragen ruwa masu tsatsauran ra'ayi har ma da jiragen sama. Dukkanin makaman - kananan makamai, manyan bindigogi, tankuna, jiragen sama, jiragen ruwa na ruwa - an sayar da su a adadin da Nasser ya bukata."
Ranar 11 ga Janairu, 1957, shugaban kwamitin tsakiya ya tattauna batun samar da kayan aikin soja da kadarori ga Masar.
Khrushchev ya yi tambaya:
- Za mu shiga cikin ba da taimako ga Masar? Wannan lamari yayi zafi.
Mikoyan da Shepilov sun yi magana game da kayayyaki.
Shugaban Majalisar Ministoci Bulganin ya rude da sikelin:
- Dari takwas rubles ne babban adadin. Wataƙila aƙalla raba shi cikin matakai?
A ranar 31 ga Janairu mun kai ga yanke shawara ta ƙarshe: don biyan buƙatun shugabancin Masar.
Shawarar shiga aikin soji a Sinai watakila shi ne babban kuskuren gwamnatin Isra'ila. Dakarun tsaron Isra'ila sun sake yi wa sojojin Masar wani kashi. Sai dai hakan bai sa an sassauta tashe-tashen hankula a yankin Gabas ta Tsakiya ba, amma ya lalata dangantaka da Tarayyar Soviet gaba daya.
A ranar 26 ga Janairu, 1957, Jakadan Isra'ila Abramov ya rubuta takarda zuwa ga mataimakin ministan harkokin waje Zorin:
“A ranar 6 ga Nuwamba, 1956, dangane da cin zarafi da Isra’ila ta yi wa Masar, an ba ni umarnin in tashi nan da nan zuwa Moscow. A wannan rana na bar Isra'ila.
A ranar 14 ga Disamba, lokacin da aka daina tashin hankali kuma Isra'ila ta fara janye sojojinta daga yankin Masar, Hukumar ta yanke shawarar komawa Isra'ila. An shirya tashin ranar 26 ga Disamba...
A karshen watan Disamba, lokacin da aka bayyana cewa da gangan Isra’ila ta jinkirta janye sojojinta daga yankin Masar, an yanke shawarar dage tafiyar na tsawon makonni biyu – har zuwa ranar 8-10 ga watan Janairu. Tun daga wannan lokacin, ba a tantance ranar tashi ba...
Tafiyata zuwa Isra'ila a nan gaba ba abu ne mai kyawu ba, tunda a halin da ake ciki yanzu ana iya ɗaukarsa a cikin ƙasashen Larabawa a matsayin amincewa a kaikaice na mamaye Isra'ila. A lokaci guda kuma, ba zai yuwu a jinkirta tashi ba na dogon lokaci.
Bisa la'akari da abubuwan da ke sama, zai dace a sauke ni daga matsayina na jakada a Isra'ila ta hanyar sanar da gwamnatin Isra'ila. Bai kamata a nada sabon jakada a Isra'ila ba har sai abin ya canza."
A ranar ashirin da takwas ga watan Janairu, da hamsin da bakwai, mai kula da harkokin USSR a Isra'ila N.I. Klimov ya aika da bayanin kula ga shugaban sashen Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Waje, Zaitsev:
“Isra’ila ta tabbatar da cewa za ta iya kai hari a makwabtan kasashen Larabawa a duk lokacin da ta dace da ita. Ya kamata kuma a tuna cewa Isra'ila tana da ma'aikatan kimiyya masu mahimmanci da kayan aiki masu dacewa don shiryawa da aiwatar da hanyoyin kai hari.
A cikin watanni hudu da suka gabata, Yahudawa kusan dubu takwas - bakin haure daga Poland - sun isa Isra'ila. Daga cikinsu akwai tsofaffin ma’aikatan ma’aikatar harkokin cikin gida ta Poland, da bayanan sirri na soja, da tsaron jihar, da fitattun masana kimiyya, da suka hada da masana kimiyyar nukiliya da kuma shahararrun masana kimiyyar kwayoyin cuta.
Ana sa ran adadin Yahudawa masu yawa daga Hungary za su isa nan gaba, ciki har da shahararrun masana kimiyya da manyan likitoci. Isra'ila na samun gagarumin ƙarfafawa don aiwatar da ayyukan zagon ƙasa ga Tarayyar Soviet da ƙasashen gurguzu, da ma maƙwabtanta."
Irin waɗannan saƙonnin sun kasance ƙarin hujja game da ƙaura Yahudawa daga Tarayyar Soviet.
 
Shepilov ya maye gurbin Gromyko
A Moscow, an sami manyan canje-canje a ma'aikatar harkokin waje. An sani cewa Ministan Shepilov ba ya son Gromyko. A bude, m Dmitry Trofimovich ba ya son m farko mataimakin. Sakatariyarsa ta sa ran za a cire Andrei Andreevich.
Gromyko, in ji su, ya riga ya fara neman wuri a Kwalejin Kimiyya. Yayin da yake aiki a matsayin jakada a Landan, ya rubuta littafin “The Export of American Capital. Daga tarihin fitar da babban birnin Amurka a matsayin kayan aikin fadada tattalin arziki da siyasa." Ya buga littafin a ƙarƙashin sunan G. Andreev. A shekara ta 1956, Cibiyar Ilimi ta Jami'ar Moscow ta ba shi digiri na Doctor of Economics. Don haka an shirya matsayi don canzawa zuwa aikin kimiyya. Amma abin ya ci tura.
An fara sanyaya tsakanin Khrushchev da Shepilov. Bugu da ƙari, Shepilov, a fili bai fahimci yadda sauri halin Nikita Sergeevich ya canza, ya ci gaba da jayayya da Khrushchev.
Fabrairu 14, 1957 Shepilov daina zama ministan harkokin waje. Kashegari ya maye gurbin Andrei Andreevich Gromyko.
Sun ce Khrushchev ya yi watsi da yin Gromyko minista, sun yi magana game da shi ba tare da mahimmanci ba: rashin himma, maras kyau. Amma Nikita Sergeevich ya yi niyya don magance manufofin kasashen waje da kansa kuma ya yi watsi da ƙin yarda: "Kwamitin tsakiya ya ƙayyade manufofin. Ko da ka nada shugaban gona na gama-gari a kan wannan mukami, zai fara bin layin daya.”
A ranar 9 ga Mayu, jakadan Isra'ila Abramov ya aika da cikakken bayani ga sabon ministan harkokin waje Gromyko. Ta kasance cikakken gaba da Isra'ila. Amma daga cikin shawarwarin ofishin jakadancin akwai muhimman abubuwa guda biyu:
“...Domin buga wata kasida a cikin jaridun Tarayyar Soviet nan gaba kadan kan rikicin Larabawa da Isra’ila, inda muka yi bayanin matsayinmu, musamman halinmu kan batun ‘yancin wanzuwar Isra’ila...
Ofishin jakadanci na USSR a kasashen Larabawa, ta hanyoyin da suke da su, suna neman dakatar da ayyukan fedayin a kan Isra'ila, da kuma yada bukatar a halin yanzu a bi hanyar da za ta samar da zaman lafiya tsakanin kasashen Larabawa da Isra'ila."
Daga lokaci zuwa lokaci, diflomasiyyar Soviet tana tunatar da 'yancin wanzuwar kasar Yahudawa. Amma babu wanda zai yi magana da kasashen Larabawa game da dakatar da ayyukan ta'addanci a kan Isra'ila. An dauki kashe-kashen fararen hula a matsayin "gwagwarmayar adalci ta al'ummar Palasdinu don kwato musu hakkinsu." Haka kuma, nan ba da jimawa ba mayakan Falasdinawa za su fara samun taimakon sojan Tarayyar Soviet. Kuma lokaci mai yawa zai shude kafin kasarmu da kanta ta fuskanci ‘yan ta’adda iri daya.
A ranar 23 ga Mayu, Abramov, ya sake ba da rahoto ga Gromyko game da halin da ake ciki a kasar, ya lura:
"Masu jaridu da gidajen rediyonmu, a ra'ayinmu, sun dan yi karin gishiri game da rawar da Isra'ila da rikicin Isra'ila da Larabawa ke takawa a Gabas ta Tsakiya da kuma siyasar duniya da kuma mai da hankali ga Isra'ila.
Ya isa a ce a cikin watanni biyar da suka gabata, an buga labarai sama da goma sha biyu da wasikun TASS hamsin da takwas game da shi a shafukan Pravda da Izvestia kadai— fiye da yadda Turkiyya da Italiya suka hade.
Sau da yawa bayananmu game da Isra'ila da manufofinta sun dogara ne akan abubuwan da ba a tantance ba daga jaridun Larabawa. Misali, akwai wani lamari da jaridunmu suka ba da labarin lalata ƙauyukan Larabawa 193 a Isra’ila, lokacin da a zahiri babu ƙauyukan Larabawa da yawa a cikin Isra’ila kuma ba a taɓa samun irin wannan ba. An ba da rahoton harbin wata zanga-zangar nuna adawa da yaki a Tel Aviv, inda aka yi zargin an kashe mutane fiye da dari tare da jikkata. Hasali ma ba haka lamarin yake ba...
An kuma bayar da rahoton wasu bayanai da ba a tantance ba game da halayen sojojin Isra'ila a zirin Sinai, a yankin Gaza, da hujjojin da ba daidai ba game da yakin 1948-49 tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa da dai sauransu.
Wasu daga cikin waɗannan abubuwan an buga su, ga alama don dalilai na rashin fahimta, amma ba su cim ma burin ba, tun da ba koyaushe ba ne. Misali, wani rahoto a Pravda a ranar 17 ga Mayu game da yarjejeniyar Isra’ila da Jordan kan samar da makaman Isra’ila ga Amman bai gamsar ba. Abin kawai ya jawo ba'a mai guba daga jaridun Isra'ila. "
A wasu kalmomi, jami'an diflomasiyyar Soviet sun san sosai cewa farfagandar Soviet, lokacin da ake magana game da Isra'ila, ta kasance kullum karya. Amma babu wanda ya fara yi wa ’yan jarida gyara, domin a kullum suna bin umarnin Kwamitin Tsakiyar Jam’iyyar. Shekaru da yawa, kafofin watsa labaru na Soviet da gangan sun zana ƙasar Yahudawa a cikin launuka masu banƙyama. Bugu da ƙari, lokacin da suka yi rubutu game da Amurka ko Jamus ta Yamma, waɗanda su ma suna cikin abokan gaba, dole ne su kiyaye wani nau'i na ladabi. Mutum ba zai iya tsayawa kan bikin tare da Isra'ila ba kuma ya rubuta duk abin da yake so.
Duk da haka, a cikin tattaunawa da Isra'ilawa, jami'an diflomasiyyar Soviet ba su yarda cewa 'yan jaridun Soviet suna rubuta ƙarya ba. Ministan harkokin wajen Isra'ila Golda Meir ya gayyaci jakada Abramov. Ta so ta yi magana kan me ya sa ba a maido da dangantaka tsakanin kasashen biyu? Me yasa Tarayyar Soviet ta daina kasuwanci da Isra'ila, amma ta ci gaba da kasuwanci da Ingila da Faransa, duk da cewa sun shiga yakin da Masar?
Ta kuma fara magana game da yadda jaridun Soviet suka rubuta game da Isra'ila.
"Kwanaki biyu da suka wuce, jaridar Soviet Izvestia ta ba da rahoton wani sabon lamari kan iyakar Siriya da Isra'ila," in ji Golda Meir cikin fushi. - Sanarwar ta ce sojojin Isra'ila sun bude wuta, sakamakon haka wani sojan Syria ya samu rauni. Wannan ya cancanci zama zalunci na Isra'ila. A hakikanin gaskiya, zaluncin Siriya ne, a lokacin da Siriyawa suka kashe wata 'yar Isra'ila daga ƙauyen kan iyaka. Izvestia ba ta ma ambaci wannan kisan ba. Irin wannan son zuciya ya bayyana sau da yawa a cikin jaridun Soviet. Wannan musamman ya shafi bayanan telegraph, kodayake akwai wakilin TASS a Isra'ila wanda ya kamata ya iya sanar da Moscow daidai abubuwan da ke faruwa a Isra'ila.
Jakadan Tarayyar Soviet, ba shakka, nan da nan ya yi watsi da tuhumar da ake yi wa 'yan jarida na Soviet, wanda ya sanar da Moscow game da girman kai:
— Game da ikirarin da ake yi wa jaridun Soviet, na ce ba zan iya yarda da su ba. Zan iya yarda cewa a cikin wasu bayanan da aka aro daga jaridu na waje za a iya samun wasu ƙananan kurakurai, wanda jaridun kasashen waje ke da alhakin. Amma gabaɗaya jagora da duk mahimman abubuwan da rahotanninmu na jaridu suke koyaushe daidai. Bayanan da aka buga a Izvestia bisa ga kayan aikin jarida na Siriya an gabatar da su daidai.
Gromyko ya daina tuna cewa ya taɓa yin magana daga zauren Majalisar Dinkin Duniya don kare ƙasar Yahudawa. Lokacin da ya isa taron Babban Taro a watan Oktoba 1957, Gromyko ya yi magana game da wani abu dabam. Kalmominsa sun ƙunshi barazanar da ba za a iya tsammani ba a cikin dangantaka da wasu ƙasashe, har ma da waɗanda ake kira "imperialist" a Moscow:
- Isra'ila ba ta yi tunani kadan game da yadda ake tunanin ci gabanta na gaba, da kuma kasancewarta a matsayin kasa... Da alama Isra'ila ta yanke reshen da take zaune a kai.
An ji jawabai mabanbanta gabaɗaya a cikin tattaunawa da abokan hulɗa na Masar.
A ranar 2 ga Nuwamba, Khrushchev da Ministan Tsaro Malinovsky sun tarbi Ministan Yakin Masar, Janar Abd-el Hakim Amer. Da farko sun yi Allah wadai da Turawan Yamma baki daya. Daga nan Amer ya ci gaba zuwa buƙatun:
- Damar tattalin arziki ba ta baiwa Masar damar kara yawan sojojinta ba. Dangane da makamai da harsasai, Masar ta karbe su daga Tarayyar Soviet da Czechoslovakia. Sai dai gwamnatin Masar ta damu matuka game da batun tsaron sama.
Khrushchev ya tambaya:
— Shin Masarawa sun yi nasarar harbo wani jirgin sama na abokan gaba a lokacin harin Anglo-Faransa da Isra'ila?
"A farkon yakin, mun harbe "manyan Faransawa" guda takwas tare da bindigogi na yaki da jiragen sama," Amer ya amsa da alfahari. - A fadan sama guda biyu, jiragen saman Masar ba su yi asarar jirgin ko daya ba. Zai yiwu Soviet kwararru ya kamata a aika zuwa Misira don kafa iska tsaro?
Khrushchev ya yi alkawarin ci gaba da ba da taimako ga Masar, yin hadin gwiwa da kasuwanci da ita:
- Tarayyar Soviet ba ta da kudin kyauta, amma a musayar kayayyakin Masar a shirye take ta sayar da kayayyakinta ga Masar. Tarayyar Soviet ta rayu ba tare da dala ba tsawon shekaru arba'in, kuma, kamar yadda kuke gani, ba tare da dala ba ta sami babban nasara a fannin tattalin arziki, al'adu da hadin gwiwar soja.
Khrushchev ya yi alkawarin gabatar da rahoto ga shugaban kwamitin tsakiya da gwamnati kan batutuwan da Masar ta gabatar da kuma tattauna komai musamman a taron na gaba. Ya ce idan dangantakar da ke da moriyar juna ta taso tsakanin Tarayyar Soviet da Masar, 'yan mulkin mallaka ba za su iya yin komai ba:
“Amurka kuma tana tare mu don kar ta samar da kayan aikin fasaha, amma, kamar yadda kuke gani, hakan bai kawo musu sakamako mai kyau ba. Sun so su zama na farko da suka harba tauraron dan adam na Duniya kuma sun riga sun sanya masa suna "Vanguard," amma har yanzu wannan "Vanguard" yana wani wuri a cikin dakunan gwaje-gwaje na Amurka, kuma tauraron mu ya dade yana tashi.
"Za mu yi farin ciki," Amer ya yaba masa, "idan ku, ba Amurkawa ba, ku ne kuka fara zuwa duniyar wata."
"Yanzu ba za su fara zuwa wurin ba," in ji Khrushchev da karfin gwiwa, "amma idan sun biya tikitin da kyau, za mu iya daukar su a matsayin fasinjoji."
Da yake magana game da sararin samaniya, Nikita Sergeevich ya fada cikin yanayi mara kyau. Ya tambayi bakon Masari:
- Ta yaya general ke jimre da yanayin Moscow?
"Abin mamaki," Amer ya amsa da fara'a. "Ina fatan za a sami yanayi mai kyau yayin faretin, wanda zai ba ku damar ganin komai a fili."
"Ba ya dogara da mu," Khrushchev ya daga murya.
Kuma a ƙarshe, Ministan Tsaro Malinovsky, wanda ya yi shiru sauran lokacin, ya shiga cikin tattaunawar:
"A ranar faretin, sammai ma sun yi mana alheri."
A ranar 7 ga watan Nuwamba, Amer ya shaida wa mataimakin ministan harkokin wajen kasar Vladimir Semyonov cewa zai so ci gaba da tattaunawa da kuma bayyana bukatun Masar; A ranar goma sha tara ga Nuwamba dole ne ya koma Masar.
A ranar 13 ga Nuwamba, Khrushchev ya sake karbar ministan Masar. Tare da shi ya zo da shugaban gwamnati Bulganin, da mataimakansa Anastas Ivanovich Mikoyan da Mikhail Georgievich Pervukhin (shi ne kuma shugaban kwamitin na waje tattalin arziki dangantakar) da kuma, ba shakka, Marshal Malinovsky.
Khrushchev ya ce Tarayyar Soviet a shirye take ta baiwa Masar lamuni na rubba miliyan dari shida domin ta biya kudin sayo injuna da kayan aikin Tarayyar Soviet.
Amer ya fara yi masa godiya, amma ya yarda cewa yana da wahala a gare shi ya sami ra'ayinsa kuma ya gano nawa ruble miliyan ɗari shida zai kasance a cikin fam na Masar.
Jakadan Masar a Moscow ya bayyana cewa wannan kusan fam miliyan hamsin da biyar ne. Mikoyan ya tabbatar da cewa jakadan ya yi gaskiya, kuma Bulganin, a matsayinsa na tsohon shugaban hukumar bankin na Jiha, ya yi tsokaci sosai.
- Wannan dalar Amurka miliyan dari da hamsin ne.
Nan take Janar Amer ya fara magana kan hanyoyin da lokacin biyan bashin:
- Muna son samun dogon wa'adin lamuni.
Khrushchev ya yi ƙoƙari ya hana ci abinci:
- Mun fahimci cewa kuna son samun ƙarin lamuni, watakila sau biyar, sannan za ku fi gamsuwa, amma dole ne a koyaushe mu nuna ma'anar rabo ga mu da ku.
Mikoyan ya ja hankalin baƙon na Masar da cewa adadin da aka ambata bai haɗa da taimakon soja ba. Masar za ta karɓi makamai daban.
"Muna jin kunyar neman ƙarin taimako," in ji Amer da kyau, "amma har yanzu muna fatan Tarayyar Soviet za ta riske mu rabin hanya." Matsalolinmu suna da yawa. Dangane da batun soja, ni a matsayina na soja, zan so duk bindigogin da ke duniya su kasance a Masar, amma mun fahimci cewa yanayin tattalin arzikinmu ba zai yiwu a sami duk abin da muke bukata a yanzu ba.
Amer ya jera abubuwan fifiko:
“Karewar mu ta iska ita ce mafi rauni. Dole ne kuma mu iya karbar jirage zuwa filayen jiragen samanmu da jiragen ruwa na yaki zuwa tashar jiragen ruwa. Ba mu manta cewa a cikin 56, lokacin da ɗimbin masu aikin sa kai a ƙasarku suka nuna sha'awar ba da taimako ga Masar, ba mu shirya yin amfani da shi ba. Ina rokonka ka ba mu lamuni, don samar da makamai a farashi mafi ƙasƙanci, wanda zai zama kusan alama a yanayi.
Khrushchev ya amsa ya ce, "Don Allah kada ka yi fushi, idan na ce kada ka yi hadama, ko da sun ba ka makamai kyauta." Domin ban da makamai, kuna buƙatar samun sojoji, ku tufatar da su, sanya su cikin takalma, ciyar da su, sanya su a cikin bariki.
Nikita Sergeevich yayi ƙoƙarin shawo kan Masarawa don daidaita abincin su:
— A Rasha, shekaru da yawa yanzu, mutane suna rera waƙa game da Ermak, wanda ya ci Siberiya. Ermak ya ci Siberiya kuma ya sanya ta a ƙarƙashin mulkin Tsar na Rasha. Domin wannan, sarki ya ba Ermak riga mai kyau a matsayin lada. Ermak ya yi farin ciki da kyautar, amma lokacin da makiya suka far wa tawagarsa, sai ya garzaya cikin Irtysh cikin sarkarsa ya nutse. Kyautar sarki ta zama nauyi ga Ermak, ya ja shi zuwa kasa ...
Amer ya yi murmushi, ya gode wa Khrushchev saboda maganganunsa masu mahimmanci, ya yi alkawarin bin kalamansa kuma nan da nan ya nemi ya sake yin la'akari da batun kara taimako ga Masar.
"Bari mu tsaya a can yanzu," Khrushchev ya dakatar da shi. "Don Allah a yi la'akari da cewa wannan ba shine taro na ƙarshe ba, amma kawai farkon."
Nikita Sergeevich ya yi magana da gaske, ba tare da mincing kalmomi ba, amma launi na magana mai yiwuwa ya ɓace a cikin fassarar:
"Ku matasa ne, kuna da ƙarfi sosai, kuma kuna so ku kama shi gaba ɗaya." Yanzu babban abu shine bunkasa tattalin arzikin ku. Wannan, ba shakka, ba abu ne mai sauƙi ba. Ba ku fara gini ba tukuna, amma kuna da babban sha'awa. Cin abinci, ba shakka, yana zuwa tare da cin abinci, amma a yanzu ya kamata mu fara da abubuwan da suka dace. Akwai ka'ida mai kyau a magani. Idan mutum ya dade yana fama da rashin abinci mai gina jiki, bai kamata a ba shi abinci mai yawa ba - wannan yana da illa. Kuna iya cewa ina gaya muku tatsuniyoyi, kuma kuna buƙatar kuɗi, ƙarin kuɗi ...
Nikita Sergeevich, kamar yadda ya saba bayan tattaunawa mai tsanani, an kusantar da tunanin:
- Na tuna wani labari daga yakin basasa da Mikoyan ya fada. Ina ɗaya daga cikin rukunin sojoji na 11, wanda ke kusa da Kutaisi. Wata rana sai na je sashin siyasa. Akwai kwari da yawa a cikin otal, don haka na yanke shawarar kwana a tashar. Da daddare sai ga rundunar sojojin Armeniya ta kutsa cikin farfajiyar gidan. A matsayina na mai tayar da hankali, na yi magana da su. Sun saurari, amma ba su yi imani da kimanta halin da ake ciki a Turkiyya ba. Bayan sun gama, ɗaya ya gode masa don tattaunawar, amma "dole ne a yanka Turkawa." Na sake gaya musu cewa a Turkiyya akwai manoma, ma'aikata, masu mallakar filaye da 'yan jari hujja, kuma ba za ku iya yi wa kowa irin wannan ba. Sojojin sun amince da komai, amma "har yanzu ana bukatar a yanka Turkawa." Don haka Janar Amer ya yarda da mu a kan komai, amma duk da haka ya ce ana bukatar karin kudi...
An kwashe awanni biyu ana tattaunawa. Sa'an nan Khrushchev ya gayyaci tawagar Masar zuwa abincin rana.
 
Tsakanin Nasser da 'yan gurguzu
Jami'an diflomasiyyar Soviet sun yi taka tsantsan don tabbatar da cewa kasashen Larabawa a cikin kowane hali ba su tuntubi ikon yammacin Turai, ko da sun ba da wani abu mai ma'ana.
A ranar 17 ga Disamba, 1957, Khrushchev ya karbi mataimakin firaministan kasar Syria Khaled al-Azem.
Nikita Sergeevich ya tsoratar da baƙo tare da makircin abokan gabansa, yana bayyana da basirar cewa Siriyawa suna da aboki ɗaya kawai - Tarayyar Soviet. Khrushchev ya ce, Moscow na kallon yadda Turkawa ke shirin kai hari kan Syria.
"Amurkawa za su yi mamakin cewa mun san ainihin shirinsu." Mun san duk shawarar da Hafsan Hafsoshin Turkiyya suka yanke kan shirya kai hari a Siriya. Hatsarin ya yi yawa... Mun san cewa lokacin da Amurka ta yi watsi da matakin soji a kan Siriya, Labanon, Saudiyya, Jordan da Iraki sun amince da kawar da gwamnatin Siriya a yanzu. Sun ware makudan kudade domin yakar Syria. An shirya ta'addanci akan shugabannin kasar ku...
Ba da daɗewa ba Al-Azem ya zama Firayim Minista kuma 'yan gurguzu na Siriya sun sami goyon baya sosai.
An buga wasanni masu wahala musamman da Nasser.
A baya a cikin 1956, Gidan Buga Adabin Wajen Waje ya buga ɗan ƙaramin ƙasida ta Nasser mai suna “Philosophy of the Revolution.” Wannan fassarar ce daga Turanci.
An yi tanadin ƙasidar ne don ƴan ƴan jam’iyya da jami’an akida kuma an tura su ne bisa wani jeri na musamman da kwamitin tsakiya ya amince da shi.
Nasser har yanzu ba a san shi ba, don haka mawallafin sun ga ya zama dole su gabatar da shi:
“Mawallafin ƙasidar shine Firayim Ministan Masar kuma shugaban Majalisar Jagoran Juyin Juyi. Ya kasance daya daga cikin wadanda suka kafa kungiyar kishin kasa ta karkashin kasa "Jami'an 'Yanci", wanda a ranar 23 ga Yuli, 1953 suka yi juyin mulki a Masar kuma suka shelanta jamhuriya.
A bisa gwagwarmaya da makiya gaba - Isra'ila - Nasser ya yi kokarin hada kan dukkan kasashen Larabawa karkashin jagorancinsa. Ya ga kansa a gaban wata babbar kasar Larabawa tun daga kogin Nilu zuwa Kogin Yufiretis. Don wasu dalilai, wasu al'ummomin Larabawa ba su yi gaggawar shiga hannun Nasser ba, wanda ya ba shi mamaki.
A cikin littafin, Nasser ya yi korafin cewa ya kasa hada kan Masarawa:
“Idan aka tambaye ni abin da na fi so, nan da nan zan ba da amsa: “In ji aƙalla wani Masari yana magana da gaskiya game da wani; don ganin aƙalla Masari ɗaya wanda ba ya ba da duk lokacinsa don sukar ra'ayoyin da wasu suka bayyana; don a yi imani da cewa aƙalla akwai Masari ɗaya da ke son buɗe zuciyarsa ga gafara, haƙuri da ƙauna ga ’yan uwansa Masarawa.”
A Moscow sun ji tsoron rasa Nasser, suna jin tsoron cewa zai iya tafiya zuwa gefen yamma a kowane lokaci.
A cikin Disamba 1957, an aika da bayanin kula ga kwamitin tsakiya "A kan matakan da nufin karfafa tasirinmu a Masar da kuma hana yunkurin Shugaba Nasser na kusantar Amurkawa bisa tushen karfafa matsayi na masu ra'ayi a cikin kasashen Larabawa, musamman a cikin kasashen Larabawa. Syria":
Bayanin ya ce:
"Nasser yana ƙoƙari ya ci gaba da yin amfani da sabani tsakanin sansanonin duniya biyu, yana samun taimakon tattalin arziki da na soja daga USSR da sauran ƙasashe masu ra'ayin gurguzu, kuma a lokaci guda yana neman sauyin hali gare shi daga bangaren Amurka. da sauran kasashen yammacin duniya, tare da jaddada kiyayyarsa ga tsarin gurguzu da kuma shirye-shiryen yi wa kasashen yamma hidima a yakin da ake yi da 'yan gurguzu a Gabashin Larabawa.
Manufofin cikin gida na Nasser kwanan nan suna da alaƙa da haɓakar hasashe tare da taken gina " gurguzanci na dimokuradiyya " da "al'umman haɗin gwiwa" a Masar da kuma tsanantawa lokaci guda na zalunci ga 'yan gurguzu da na hagu, da kuma ƙara yawan 'yan sanda da matakan da ake nufi da girma tasiri na USSR a tsakanin Masarawa yawan.
Kwanan nan, Nasser da kansa ya fara neman tuntuɓar Amurkawa kuma ba ya kulla dangantaka ta kut da kut da ofishin jakadancin Soviet a Alkahira kamar yadda ya gabata. "
Shugabannin Tarayyar Soviet ba su san yadda za su mayar da martani ga kame 'yan gurguzu a Masar ba. A hukumance yakamata su yi zanga-zangar neman a sake su. Ainihin, Nasser ya kasance mafi mahimmanci ga Moscow fiye da raunanar Jam'iyyar Kwaminisanci ta Masar. Lokacin da ya zama dole, shugabannin Soviet sun san yadda ba za su kasance masu akida ba kuma sun rufe ido ga halakar abokan aiki a cikin ƙungiyoyin gurguzu na duniya.
A watan Oktoba na shekarar 1941, maimakon jam'iyyar gurguzu ta Iran, wadda hukumomi suka haramtawa shekaru goma da suka wuce, aka kafa jam'iyyar People's Party of Iran, Tudeh. Ya yi aiki a karkashin kasa kuma ya sami cikakken goyon bayan kwamitin tsakiya na CPSU. Amma a tsakiyar shekarun hamsin, Tudeh a zahiri ya daina ba da kuɗi saboda shugabannin Soviet sun kulla dangantaka da gwamnatin Iran.
A shekarar 1956, Sarkin Iran, Mohammad Reza Pahlavi, ya zo Moscow tare da Shaheen Sorey.
Shah, kamar yadda ya rubuta a cikin abubuwan tunawa, ya yi magana sosai: “Na tunatar da masu masaukin baki cewa tsawon ƙarni da yawa Rashawa suna ƙoƙarin ci gaba ta Iran zuwa kudanci. A 1907 suka shiga Iran. A lokacin yakin duniya na farko sun sake yunkurin kwace kasarmu. A cikin 1946, an kafa gwamnatin yar tsana don yaga lardin mafi arziki, Azerbaijan, daga Iran."
Khrushchev da Shepilov sun amsa cewa ba su da alhakin abin da aka yi kafin su karbi jagorancin kasar. Khrushchev ya so ya zana layi a karkashin tsohuwar. Kuma 'yan gurguzu na Iran sun rasa goyon bayansu...
A cikin watan Fabrairun 1958, Siriya da Masar suka haɗu kuma suka kafa Jamhuriyyar Larabawa. Anyi hakan ne da manufa mai nisa. Nasser ya yi shelar cewa dukkan kasashen Larabawa za su iya shiga sabuwar kasar.
Tarayyar Soviet bata ji dadin hadewar kasashen biyu ba. A kasar Siriya, jam'iyyar gurguzu karkashin jagorancin Khaled Baghdash na samun karfi, don haka dama ta bude don yin tasiri a siyasar kasar ta Siriya.
Khrushchev ya tuna cewa: "Ba mu ga ci gaba ba a cikin haɗin kai," in ji Khrushchev, "Syria ƙasa ce ta Burgeois-demokraɗiyya tare da jam'iyyar gurguzu ta doka, an kafa tsarin majalisa irin na Faransa a cikinta. Akwai yanayin ƙungiyoyin ci gaba sun fi na Masar kyau. Babu dimokuradiyya a Masar. Kanar da Nasser ya jagoranci...
A cikin jaridu, shugabannin Soviet ba su adawa da manufofin Nasser ba, ba sa son kawar da shi, amma ba su goyi bayansa ba. Amma sun goyi bayan Bagadash, kuma Bagadash ya yi yaki, har jam’iyyar gurguzu ta Syria ke da karfin fada da hada kai da Masar... Matsayinmu ya bata wa Nasser rai, bai fifita shi tare da mu ba.
Shugaban Yugoslavia, Josip Broz Tito, ya kasance mai goyon bayan shugaban na Masar. Lokacin da ya isa Moscow, ya fara magana game da halin da ake ciki a Masar kuma ya yi magana da Nasser sosai. Khrushchev ya bayyana damuwarsa:
“Ban gane maganganunsa ba; Yana bayar da shawarar samar da tsarin ci gaba. Amma ta yaya? Ba ya taba bourgeoisie, ba ya taba bankuna. Har yanzu yana da wuya mu iya tantance wane irin siyasa ne wannan, ko mene ne burin da ake gindaya wa kasar.
"Nasser har yanzu matashi ne, wanda ba shi da masaniya a siyasance," Tito ya bayyana karamci ayyukansa. "Bayan haka, shi soja ne." Yana da kyakkyawar niyya, amma har yanzu bai sami gindin zama ba. Muna buƙatar kame shi a wani wuri kuma mu tallafa masa a wani wuri. Kuna iya tattaunawa da shi...
"Nasser da ni," Khrushchev ya tuna, "muna da dangantaka mai rikitarwa. Mun ba da taimako ga Masar a matsayinta na al'ummar da ke fafutukar kwato 'yancinta, don kwatowa daga 'yan mulkin mallaka. Mun sayar da su makamai kuma muka taimaka musu ta kowace hanya don ci gaba. Amma kuma mun sami sabani sosai kan batutuwan siyasa da akida...
‘Yan gurguzu da Nasser ya bayyana duk suna gidan yari. Jam'iyyar Kwaminisanci ta kasance karkashin kasa. A mahangar akidar gurguzu tamu, ya bi tsarin kyamar gurguzu, mai nuna ra’ayi. Ba za a ce mun ga Nasser wanda a ra’ayinmu mutanen Masar suke bukata, amma mun yi imani cewa a wancan lokacin babu wani mai ci gaba a wurin...”
An kafa jam'iyyar gurguzu mai haɗin kai a Masar a cikin Janairu 1958 kawai, amma tana cikin wani matsayi na doka. Nasser ya rufe ido yana ganin kasancewarsa bisa sharadin 'yan gurguzu za su goyi bayan gwamnatin da ke mulki. Amma bayan 'yan watanni an gama komai.
Haɗin kan Masar da Siriya ya haifar da turjiya daga 'yan gurguzu na Siriya. Nasser ya ba da umarnin a yi mu'amala da 'yan gurguzu. An daure shugabannin jam’iyyar, wasu kalilan ne suka yi nasarar tserewa a kasashen waje. Kamar yadda wani ɗan tarihi ya faɗa, ayyukan gurguzu a Masar a waɗannan shekarun yana faruwa ne kawai a kurkuku da sansanonin fursuna.
Khrushchev ya nuna wa Nasser cewa, ko nawa yake so, ba zai iya zuwa Masar ba yayin da ’yan gurguzu da yawa ke fama da su a kurkuku. Nasser ya bada umarnin a sake su.
Mohamed Hassanein Heikal, aminin shugaban kasa, ya buga labarin yana mai cewa tsarin gurguzu a Masar ya gaza saboda an ware shi daga yunkurin kasa.
Gamal Abd-al Nasser ya fara zuwa Tarayyar Soviet a watan Afrilun 1958. Khrushchev yana so ya sadu da mutumin da ya ji labarinsa sosai, kuma ya ɗauki shugaban Masar zuwa Novo-Ogarevo, tare da shi kawai mai fassara. Mun yi magana daya bayan daya.
"Nasser ya ba ni sha'awa mai kyau: wani saurayi, wanda aka tattara, mai hankali, tare da murmushi mai nasara," in ji Nikita Sergeevich daga baya. "Ina son shi, idan muka yi magana game da tunanin mutum kawai."
A cewar Khrushchev, Nasser ya nuna kwarin gwiwa yayin tattaunawar, kuma a wasu lokuta ma ya nuna tashin hankali. Ya ji haushin cewa ga Moscow ra'ayin jagoran 'yan gurguzu na Siriya, Bagdash, ya fi ra'ayin shugaban Masar muhimmanci:
- Me yasa kuke goyon bayan Bagdash? Kuna so Bagdash ya jagorance mu? Ba za mu yarda da wannan ba, ba zai yiwu ba kawai ...
Ya ce shugabannin Tarayyar Soviet ba sa fahimtar al'amuran Larabawa, kuma suna kan hanya mara kyau, suna kallon hadewar ba da idanunsu ba, amma da idanun Baghdash, wadanda ke tasowa daga matsananciyar siyasa.
Nasser ya bayyana karara cewa hadewar Masar da Siriya mafari ne. Za a hada su da wasu kasashen Larabawa, wadanda dole ne su zama daya.
Khrushchev ya tsaya a kansa:
- Za ku yi nadama kan hadewar daga baya, Jamhuriyar Larabawa za ta wargaje.
Tattaunawar ta ci gaba da gudana duk rana. Sun ci abincin al fresco a bakin teku. Yana da kyau yanayin bazara duk rana. Wannan taron ya aza harsashin kyakkyawar dangantaka ta mutum.
A ranar 30 ga Afrilu, tawagar Masar ta karbi Khrushchev, mataimakinsa na farko a cikin gwamnati Mikoyan, Shugaban Presidium na Tarayyar Soviet na Tarayyar Soviet Marshal Voroshilov, sakataren kwamitin tsakiya da ke da alhakin dangantaka da kasashen duniya na uku Nuriddin Akramovich Mukhitdinov. Ministan Gromyko.
Nasser ya ce mambobin tawagar za su so su fayyace babban lamarin nan take. Daga farkon ganawarsu da Khrushchev suna da ra'ayoyi masu karo da juna. Kamar ga Masarawa cewa Khrushchev ya zarge su don rashin daidaito. Nasser ya so bayani:
"Wasu mutane sun fahimci kalamanku da nufin cewa muna yin hadin gwiwa da Tarayyar Soviet ne kawai don yin shawarwarin wani irin taimako daga Amurkawa. Wasu kuma suna jayayya cewa kuna so ku ce muna haɗin gwiwa tare da Tarayyar Soviet, ba tare da biyan wani bukatu na son kai ba, dangane da sha'awar kulla abota ta gaske tsakanin Tarayyar Soviet da Jamhuriyar Larabawa. Domin gujewa ra'ayoyi daban-daban akan wannan batu, zamu so mu dawo kan shi mu fayyace ra'ayinku.
Khrushchev ya amsa da furanni:
- Idan ba Musulmi ba ne, to, wanda ya yi kuskuren fassara kalmominmu game da abota, dole ne a hukunta shi bisa ga al'adar Jojiya. A Armeniya da Jojiya akwai wata al'ada ta cewa duk wanda ya dagula tsarin tebur, ana ladabtar da shi, a zuba masa katon ruwan inabi, kuma dole ne ya sha wannan giyar... Tarayyar Soviet ta amince da abota da Larabawa ba tare da son kai ba. Ba shi da sha'awar samun komai daga waɗannan ƙasashe. Tarayyar Soviet tana da duk abin da take bukata. Wataƙila muna buƙatar kofi da 'ya'yan itatuwa citrus kawai, amma za mu iya yin ba tare da su ba: ana iya maye gurbin kofi tare da shayi, da 'ya'yan itatuwa citrus tare da apples.
"Ba ma da kofi," Nasser ya lura, kawai idan akwai.
"Amma akwai kofi mai kyau a Yemen," Khrushchev, wanda ke da ƙwaƙwalwar ban mamaki, ya amsa nan take.
Ya nuna cewa Yemen na karkashin ikon Masar ne.
"Muna da lemu," in ji Nasser, "amma da yawa."
An ji taka-tsantsan na Nasser yayin tattaunawar. Ba zai iya kawo kansa ya ayyana kansa a matsayin abokin Moscow ba, ganin cewa ta yin hakan zai katse yuwuwar huldar kasuwanci da kasashen Yamma. Kuma jami'an diflomasiyyar Soviet sun fi jin tsoron cewa Nasser yana shirin daidaita dangantaka da Amurka.
Nasser ya nemi jiragen bama-bamai na jet da makamai masu linzami masu cin dogon zango. Khrushchev ya ki yarda, yana mai cewa a yankin Soviet za su fi dogaro da bukatun Masar da sauran kasashen Larabawa.
A ranar 1 ga Mayu, Nasser ya tsaya tare da shugabannin Soviet a kan dandalin mausoleum. Masu zanga-zangar da ke tafiya tare da dandalin Red Square sun kalli sabuwar fuskar da sha'awar.
Matsaloli tare da Masar saboda zaluncin 'yan gurguzu sun taso akai-akai.
A ranar 31 ga watan Yuli, hamsin da tara, jakadan jamhuriyar Larabawa Mohammed Awad al-Kuni ya zo wurin mataimakin ministan harkokin wajen Semyonov.
Jakadan ya nuna rashin gamsuwa da labarin da aka buga a Pravda a ranar 30 ga watan Yuli, wanda ke cewa an kama wani fitaccen dan gurguzu na Lebanon a Damascus.
Idan rahoton kama gaskiya ne, in ji jakadan, to, ba a bayyana masa yadda 'yan gurguzu na Lebanon suka ƙare a Damascus ba da kuma dalilin da ya sa aka buga irin waɗannan rahotanni a cikin jaridun Soviet.
Al-Kuni ya bayyana ra'ayinsa na cewa, hakan ba zai taimaka wajen karfafa dangantakar abokantaka tsakanin kasashen UAR da Tarayyar Soviet ba, musamman ganin cewa wannan taron ba shi da muhimmanci da ya cancanci kulawar jaridun tarayyar Soviet.
Semyonov ya kula da jakadan a matsayi mafi girma na diflomasiyya.
Game da labarin a Pravda game da kama Helu mai ra'ayin gurguzu na Lebanon, ya amsa wa jakadan cewa jama'ar Soviet suna sha'awar irin waɗannan abubuwan kuma masu gyara jaridu a zahiri suna biyan bukatun masu karatu. Ya yi nuni da cewa, ko shakka babu al-Kuni yana sane da fafutukar kare Glezos, sakataren jam'iyyar Hagu ta Girka, wanda ya kunshi 'yan gurguzu, wanda ya taso ba kawai a Tarayyar Soviet ba, har ma da wasu kasashe.
Semyonov, kamar yadda aka saba a irin waɗannan lokuta, ya lura cewa yana bayyana ra'ayi na sirri kuma ya ce:
- Jama'ar Soviet ba za su iya ba da hakkinsu a wannan yanki ba. Mun yi magana ne domin kare gwagwarmayar kasa da mayakanta a Gabas da kuma musamman a Masar kafin juyin juya halin Musulunci a can. Shin zai dace a yi watsi da hukuncin da mutum ya yanke kuma kada ya yi magana don kare mayaka don ’yancin mutane? Babu shakka ba...
Al-Kuni ya ce, ba za a iya kwatanta jamhuriyar Larabawa da kasar Girka ba, wadda ke cikin daya daga cikin kungiyoyin da ke yaki da Tarayyar Sobiyet... Sanannen halin al'ummar Larabawa da kuma yadda suke da Tarayyar Soviet, don haka me ya sa. yi ta hanyar da za ta haifar da rashin jin daɗi da fushi da ra'ayin jama'a, me ya sa ake yin haka a wannan mataki, yayin da dangantaka tsakanin ƙasashenmu ta fara inganta, me yasa ake tayar da batutuwan da za su iya haifar da rikici a cikin waɗannan dangantaka?
Semyonov ya amsa kamar haka:
“Ina so in sake jaddada cewa dangantakar tsakanin kasa da kasa abu ne guda, kuma akida da ra’ayin jama’a wani abu ne. Ambasada ya cakude su duka ya tunkari batun da ya taso a bangare daya da dan kadan. Zan yi magana da gaske - bayan haka, UAR tana buga labarai kuma tana buga littattafai waɗanda ke da kakkausar murya ga Tarayyar Soviet da ƙasashen sansanin gurguzu ...
Al-Kuni ya sake lura cewa, ba a hukumance yake magana ba, amma a matsayinsa na abokinsa:
- Idan bambance-bambancen da ke tsakanin Tarayyar Soviet da Jamhuriyar Larabawa ya zurfafa, wannan ba zai amfanar Tarayyar Soviet ko UAR ba.
Semyonov ya tambayi abin da ba zai amfanar dangantakar ba - kama ko wallafe-wallafe game da kama?
Al-Kuni ya dan ji kunya da wannan tambayar...
Af, tsoma bakin Tarayyar Soviet bai ceci sakataren kwamitin tsakiya na jam'iyyar gurguzu ta Lebanon Farajallah Hela ba. Masarawa sun azabtar da shi, kuma ya mutu sakamakon azabtarwa, kamar yadda shugaban jam'iyyar gurguzu ta Lebanon zai ba da labari a Moscow.
Khrushchev ya zama daidai a hasashensa game da haɗewar Masar da Siriya.
Nasser ya so ya yi mulkin dunkulewar kasa shi kadai. A lokacin bazara na shekaru sittin da daya, ya mayar da shugaban mulkin soja na Syria, Kanar Abd-al Hamid Sarraj, daga Damascus zuwa Alkahira, ya kuma nada shi mataimakin shugaban kasa na biyar na jamhuriyar Larabawa. Amma maimakon Nasser ya ƙarfafa ikonsa a kan Siriya, sai ya raunana ta, domin mutumin da yake da iko ga Siriya ya ɓace daga Dimashƙu.
Masarawa sun fara mulkin Siriya. Mataimakin shugaban kungiyar ta UAR kuma babban kwamandan kasar Marshal Amer ne ya jagoranci majalisar zartaswa ta yankin Syria na UAR.
A ranar 28 ga watan Satumba ne jami'an kasar Syria suka gudanar da wani juyin mulki, wanda ya kawo karshen ballewar kasar Syria daga kasar hadaddiyar daular larabawa. Jami'an 'yan tawayen Siriya sun sanya Marshal Amer a gidan kaso sannan suka mayar da shi gida.
Juyin mulkin da aka yi a kasar Siriya da kin hada kai da kasar Masar da Siriyawa suka yi, ya kasance mummunan rauni ga siyasa da martabar Nasser. Duk da haka, 'yan kaɗan sun yi shakkar cewa haɗin kai ya kasance na wucin gadi kuma ya dace da sha'awar Nasser kawai don jagorantar dukan Larabawa.
Amma yayin da Nasser yake raye, ana kiran Masar da sunan Jamhuriyar Larabawa. Nasser ya ajiye wannan sunan ne saboda ya kasa yarda wa kansa ko wasu cewa tunaninsa ya gaza.
A ranar 9 ga Oktoba, Khrushchev ya karbi jakadan UAR a Moscow Mohammed Ghaleb, wanda ya tausaya masa. Galeb, likitancin otolaryngologist ta hanyar sana'a, ya fara zuwa Moscow a matsayin sakatare na biyu. A cikin sittin da daya aka nada shi jakada. Khrushchev ya ce cikin tausayi Galeb:
"Shugaba Nasser ya yi aiki da hikima ta hanyar kin fara yaki da Siriya... Irin wannan batu ba za a iya warware shi da karfin soja ba... Na fahimci matsayin shugaban kasa. Ba sai an fada ba, abubuwan da suka faru a Siriya sun haifar da barna ga UAR da shugaban kasa da kansa... A gaskiya shugaban kasa ya san ra'ayinmu, na bayyana masa ra'ayina game da batun hade Masar da Siriya. Na ce wa Nasser: kana samun zumudi, kana sauri. Nasser ya amsa min da cewa, ba shi ne ke gaggawa ba, mutanen Sham ne ke tsoron ’yancin kansu. Har yanzu yana jin haushina a lokacin.. Ina gaya muku duk wannan a cikin amincewa don shugaban kasa ne kawai, ba ofishin ma'aikatar harkokin waje ba, don kada wani ya yi dariya.
‘Yan gurguzu Larabawa, musamman na Syria, sun yi nasara.
A ranar 31 ga Oktoba, an bude taron majalisar XXII na CPSU a Moscow. Sakataren kwamitin tsakiya na jam'iyyar gurguzu ta Lebanon Nicola Chaoui, ya yi magana da wakilan majalisar. Bai gushe ba lokacin da yake magana akan Nasser da mulkinsa:
"Nasarar da al'ummar Siriya suka samu wajen kawar da mulkin danniya da kama-karya lamari ne mai matukar muhimmanci ga al'ummar Lebanon. Al'ummar kasar Labanon sun yi yaki da hatsarin hadewa da tarwatsewa da ke barazana ga mutuncin kasarmu daga mulkin kama-karya na Nasser. Gwamnonin jam'iyyun gurguzu na kasar Siriya da na Labanon sun hadu a wani gagarumin yaki, inda babban abokinmu, sakataren jam'iyyar mu Farajallah Helu ya rasu cikin jarumtaka, tare da wasu da dama daga cikin mayakan sa-kai da gwamnatin kama-karya ta kasar Siriya ta lalata da su...
Babban sakataren kwamitin tsakiya na jam'iyyar gurguzu ta Syria, Khaled Baghdash, ya ji kamar wanda ya yi nasara. Yakin da ya yi da Nasser ya yi nasara. Bagdash ya kuma yi magana da wakilan majalisar a birnin Moscow.
Sai dai bai ambaci rikicin Larabawa da Isra'ila ba ko kuma halin da al'ummar Palasdinu ke ciki. Babban dan kwaminisanci na Siriya ba shi da sha'awar wannan. Ya yi magana ne kawai game da gazawar yunkurin hada kan Masar da Siriya. Bisa bukatar abokansa na Soviet, bai ambaci sunan Nasser ba, amma dukan jawabinsa ya kasance a kan shugaban Masar:
- Rugujewar hadin kan Siriya da Masar da ya ruguje cikin 'yan sa'o'i kadan sakamakon hadin kan al'ummar kasar da sojoji, sakamakon hadin kan kasar, hakan ya tabbatar da daidaiton ra'ayinmu na cewa tafarkin hadin kan Larabawa. ba ya tafiya ta hanyar mamayewa, fadadawa da mallakewa, ba ta hanyar bautar wani Larabawa wata kasa ba...
Baghdash ya zargi Masar da Nasser da kokarin mayar da Siriya "mallaka ta cikin gida," na son zuciya da zalunci, da sanya talauci da jahilci.
"Rushewar hadewar Masar da Siriya," in ji Baghdash, "ba rugujewar hadin kan Larabawa ba ne, amma fatara na manufofin adawa da demokradiyya!"
Yawancin wakilan ba su fahimci ainihin abin da ya faru tsakanin Masar da Siriya ba, amma sun yi tafa baki ɗaya. Kadan daga cikin wakilan sun fahimci cewa babban aminin Tarayyar Soviet a Gabas ta Tsakiya, Shugaba Nasser, ana gicciye shi daga rostrum na Kremlin.
Khaled Baghdash mutum ne mai tauri kuma mara haƙuri. A cikin thirties, ya yi aiki a cikin na'ura na kwamitin zartarwa na Comintern a Moscow da kuma ya san sosai yadda za a yi da Tarayyar Soviet jami'an.
Shekaru kadan kafin rugujewar kawancen da ba a jima ba tsakanin Masar da Siriya, jakadan Tarayyar Soviet a Isra'ila Bodrov ya rubuta wa Moscow wasika game da ganawar da shugaban jam'iyyar gurguzu ta Isra'ila Samuel Mikunis, wanda ya koka kan halin Larabawa ga Yahudawa. , kuma yayi magana akan Larabawa 'yan gurguzu.
"Misali," jakadan ya ba da rahoto ga Moscow, "shugaban jam'iyyar kwaminisanci ta Siriya, Khaled Baghdash, a lokacin jawabin Mikunis a Moscow a wani taro a bikin cika shekaru 40 na juyin juya halin Oktoba, ya miƙe ya bar zauren. . Tawagar matan Larabawa a Vienna ta sake maimaita wannan misali, kuma ana maimaita shi a duk tarukan kasa da kasa.
Dangane da haka, a majalisar dokokin Isra’ila, ‘yan gurguzu a kodayaushe ana izgili da su, ta yadda manyan sakatarorin kwamitin tsakiya na jam’iyyun gurguzu, Bagdash da Mikunis, ba za su yarda da juna ba, amma me za mu ce game da sauran Larabawa. yawan jama'a da halayensu ga Yahudawa?
An haifi Samuel Mikunis a lardin Volyn, tun yana dan shekara ashirin da daya ya zauna a kasar Falasdinu, ya yi aikin gini, ya kuma yi karatu a kasar Faransa inda ya zama injiniya. Ya jagoranci 'yan gurguzu a karkashin kasa, don haka a cikin 1941 hukumomin Burtaniya suka kama shi. Bayan kafa Isra'ila, ya zama babban sakataren jam'iyyar kuma memba na Knesset.
Shugaban Jam'iyyar Kwaminisanci ta Siriya, Khaled Baghdash, na cikin ƙarni na biyu na 'yan gurguzu na Siriya, wanda ya fito sakamakon "Larabawa" na jam'iyyar, wanda a baya yana da Armeniya da yawa. A yayin da suke gudun hijira daga Turkawa, sun sami mafaka a Syria da Lebanon, musamman a Beirut. Kuma an kafa jam'iyyar gurguzu ta Siriya tare da taimakon Yahudawa 'yan gurguzu na Palastinawa; Ficewarsu daga jam’iyyar tare da taimakon zargin “kauyanci da sahyoniyanci” ya bude hanya ga Bagdash da abokansa zuwa mukaman shugabanci (duba littafin G. Kosach “Red Flag over the Middle East?”).
Manufar "Larabawa" ta haifar da kusan cikar ƙaura na Armeniya. An gudanar da wannan ne tare da albarkar Comintern, wanda ya ba da gudummawa ga samar da kishin kasa maras tushe na hagu na Siriya. 'Yan kwaminisanci na Siriya sun ci gaba da cewa Palastinu da Lebanon wani yanki ne na kasarsu. Suna kawai kiran Falasdinu Kudancin Siriya kuma sun yi imanin cewa ya kamata wadannan yankuna su sake zama wani yanki na kasar Siriya.
 
Ben-Gurion ya nemi zuwa Moscow
Isra'ila ta yi ƙoƙari ta yi amfani da kowace dama don inganta dangantaka da Tarayyar Soviet.
A wajen liyafar sabuwar shekara a fadar Kremlin a daidai lokacin da aka fara cika shekaru hamsin da takwas, Khrushchev da Bulganin sun tattauna da jami'an diflomasiyyar Isra'ila; Wannan ita ce tattaunawa ta farko tsakanin Isra'ilawa da shugabannin Tarayyar Soviet. Tattaunawar ɗan gajeren lokaci, ta abokantaka ta ƙarfafa Isra'ilawa.
A cikin 1958, sabon jakadan Soviet ya isa Isra'ila. Mikhail Fedorovich Bodrov ya yi aiki a Ma'aikatar Harkokin Waje tun 1946, ya kasance mai ba da shawara ga ofishin jakadancin a Czechoslovakia na tsawon shekaru biyu, kuma jakadan Bulgaria na shekaru shida.
A ranar 17 ga Yuni, 1958, Ambasada Bodrov ya samu tarba daga firaminista Ben-Gurion, wanda kuma shi ne mukaddashin ministan harkokin waje.
“Ben-Gurion,” jakadan ya ba da rahoto ga Moscow, “ya ce zai so ya sami amsa daga gwamnatin Soviet ga tambayoyi masu amfani:
1. Shin Tarayyar Soviet za ta iya sayar wa Isra'ila makamai: mayaka MiG 32, 'yan ta'addar Ilyushin 32, manyan tankoki 20 na irin Stalin da jiragen ruwa na karkashin ruwa guda 2?...
2. Shin Tarayyar Soviet za ta iya daukar matakin yin taro tsakanin Nasser da Ben-Gurion don yin shawarwarin sasanta tsakanin Larabawa da Isra'ila a kowane wuri, a duk lokacin da aka ga ya dace?
Me ya sa Ben-Gurion ya juya zuwa Moscow da irin wannan shawara? Shin, ba ku ga cewa Moscow ta ƙarshe ta ɗauki gefen ƙasashen Larabawa ba kuma ba ta da niyya ta taka rawar mai shiga tsakani? Shin kuna son gwada Khrushchev kawai idan akwai? Ko kuwa kawai yana son shugabannin Soviet su isar wa Nasser cewa: "Isra'ila na son yin shawarwari"?
Ko ta yaya, shugabannin Tarayyar Soviet sun yi watsi da shawarwarin Ben-Gurion ba da hannu ba.
Ranar 29 ga Yuli, Mataimakin Ministan Harkokin Waje na farko Vasily Vasilyevich Kuznetsov ya ba da rahoto ga kwamitin tsakiya game da bukatar Ben-Gurion kuma ya ba da shawara:
"Ma'aikatar Harkokin Waje ta USSR tana ganin yana da kyau a bar tambayoyin Ben-Gurion ba tare da amsa ba. Idan har gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta sake bukatar hakan, za ta mai da martani cewa manufofin da gwamnatin Isra'ila ke bi a halin yanzu ba za su taimaka wajen karfafa zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ba, sannan kuma samun karin makaman da Isra'ila ta yi zai iya haifar da dagula al'amura a yankin."
Kwamitin tsakiya ya amince da Kuznetsov.
A ranar 31 ga watan Yuli, Ambasada Bodrov ya karbi umarni masu dacewa daga ma'aikatar harkokin waje.
Shugabannin Isra'ila suna son yin shawarwari da shugabannin Soviet. Amma ba su yi nasara ba.
A ranar 25 ga Nuwamba, 1959, Ministan Harkokin Waje Gromyko ya ba da rahoto ga kwamitin tsakiya: “Firaministan Isra’ila Ben-Gurion a ranar 17 ga Nuwamba na wannan shekara. ya bayyana wa Jakadan Tarayyar Soviet a Tel Aviv cewa zai so ya ziyarci Tarayyar Soviet kuma ya gana da shugabannin gwamnatin Tarayyar Soviet. A cewar Ben-Gurion, a tattaunawar da ya yi a Moscow zai so ya fayyace manufofi da manufofin Isra'ila da samun kyakkyawar fahimta..."
A cikin fiye da shekaru goma na wanzuwar kasar yahudawa, firaministan kasar ko ministan harkokin wajen Isra'ila ba su sami damar zuwa birnin Moscow ba, kuma babu wani shugaban tarayyar Soviet da ya zo Tel Aviv. Shugabannin Tarayyar Soviet, bisa ka'ida, ba sa son yin shawarwari da shugabannin Isra'ila, ko da yake sun gana da shugabanni da firaministan kasashen yammacin duniya, wadanda ake kira 'yan mulkin mallaka, masu tayar da kayar baya da masu fada a ji.
Ga shugabannin Soviet, Isra'ila kamar ta daina wanzuwa. Moscow ba zai yi la'akari da bukatunsa ba. Abin da kawai yake da kyau game da kasar yahudawa shi ne kasashen Larabawa da suka ki ta sun zo Moscow ne domin neman makamai da lamuni...
Don haka Gromyko ya ba da shawarar:
“Irin wannan ziyarar za a iya rashin fahimtar juna a kasashen Larabawa da Afirka, kuma hakan zai sanya shakku kan sahihancin dangantakarmu da su.
Ma'aikatar Harkokin Wajen Tarayyar Soviet tana ganin ya dace a umurci Majalisar Jakadu a Isra'ila, yayin ganawa da Ben-Gurion a daya daga cikin liyafar, don ba da amsa mara kyau ga rokonsa game da ziyararsa zuwa Tarayyar Soviet..."
An amince da shawarar ministar.
A ranar 18 ga Yuni, 1960, jakadan UAR a Moscow al-Kuni ya ziyarci mataimakin ministan harkokin waje Yakov Malik. Jakadan na Masar ya tada "tambayar mai laifin nan Jamus Eichmann, wanda jami'an Isra'ila suka ɗauke shi daga Argentina."
Wani ma'aikaci na Darakta na Hudu (Gestapo) na Babban Darakta na Tsaro na Reich, Oberturmbannführer Adolf Eichmann ne ke da alhakin Nazi Jamus don "maganin karshe ga tambayar Yahudawa." Wannan mutumi ya kafa wata katafariyar hanya da taimakon da ya yi nasarar halaka Yahudawa miliyan shida cikin ’yan shekaru. Isra’ilawa sun neme shi na tsawon shekaru goma sha biyar, suka same shi a Argentina, inda ya zauna da sunan Ricardo Clement a wajen birnin Buenos Aires. Kasashen Latin Amurka ba su mika masu laifin Nazi ba.
A cikin watan Mayun 1960, rundunar Mossad ta kama Eichmann kuma ta kai shi Isra'ila, inda aka saka shi a cikin jirgin ruwa.
Basaraken ya ce a fusace:
“Muna magana ne game da sace mutum da jami’an wata jiha suka yi a yankin wata jiha, wanda a hakikanin gaskiya hakan na nufin zalunci ne da kuma cin zarafi mai girma.
Tabbas, Eichmann mai laifin yaki ne wanda dole ne a hukunta shi. Amma hanyar da Isra'ila ta bi ba daidai ba ce kuma bai kamata ta sami amincewar kowace kasa ba.
Yanzu da Argentina ta yi niyyar gabatar da wannan batu a kwamitin sulhu, yana da muhimmanci a yi Allah wadai da ayyukan Isra'ila, kuma kudurin da aka zartar kan wannan batu a fili yake, kuma bai kunshi wani sabani ba... A wannan batu, yana da muhimmanci cewa Tarayyar Soviet. Kungiyar ta dauki matsayi na yin Allah wadai da wadannan ayyuka. Hakan zai yi tasiri mai amfani ga ra'ayin jama'a a kasashen Larabawa."
Da alama, ta yaya sace wani mai laifin yaƙin Nazi da ya gudu daga Jamus ya shafi muradun ƙasashen Larabawa? Babu wani abu sai kin Isra'ila da zai sa kasashen Larabawa su ji haushin yadda aka sanya Eichmann a cikin mashigin ruwa...
Mataimakin Ministan Malik ya amsa da cewa "Ayyukan Isra'ila suna da ma'anar makarantar Amurka," kuma ya fara magana game da tarihin Amurka na tsawon lokaci na tallafawa masu aikata laifuka na Nazi.
A watan Yunin 1959, hukumomin Masar sun tsare a Port Said jirgin ruwan Danish mai suna Inge Toft, wanda wani kamfanin Amurka ya yi hayarsa kuma yana tafiya da kaya daga Haifa.
Masarawa sun yi iƙirarin cewa suna da ikon yin hakan, tun da suna cikin yaƙi da Isra'ila kuma, bisa ga ka'ida na goma na yarjejeniyar Constantinople na dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da takwas, suna ɗaukar matakan da suka dace don kare kai.
Hukumomin birnin Alkahira sun yi ta kokarin rufe magudanar ruwa zuwa jiragen ruwa da ke kai kayayyaki zuwa kasar Yahudawa.
Bayan korafin farko da Isra'ila ta yi na cewa Masar ba ta barin jiragen ruwa da ke jigilar kayayyaki zuwa kasar Yahudu ta mashigin Suez, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya goyi bayan Isra'ila.
Kudirin da aka yi kwanan watan Satumba 1, 1951 ya bukaci Masar ta "kashe takunkumi kan jigilar kayayyaki na kasa da kasa da kuma jigilar kayayyaki ta kowace hanya ta hanyar Suez Canal kuma ta daina hana irin wannan jigilar kayayyaki."
Wakilin Tarayyar Soviet ya ki kada kuri'a.
An tattauna koke-koken Isra'ila na biyu a kwamitin sulhu a cikin 54. Wakilin New Zealand ya gabatar da wani kuduri da ke kira ga Masar ta aiwatar da kudurin da ya gabata na ranar 1 ga Satumba. Matsayin Moscow ya canza, kuma wakilin Soviet ya ki amincewa da shi.
Bayan shekaru biyar, hukumomin Masar sun sake tsare wani jirgin ruwa da ya tashi daga tashar jiragen ruwa na Isra'ila. Isra'ila ta shigar da kara a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya.
Ma'aikatar Yarjejeniya da Gabas ta Tsakiya na Ma'aikatar Harkokin Waje ta Tarayyar Soviet sun zana takardar shaidar ga Mataimakin Ministan Semyonov, wanda daga ciki ya biyo bayan cewa Masar na keta dokokin kasa da kasa.
Takaddar ta ce, "Ta hanyar shari'a," in ji takardar shaidar, " tsare (da kuma yiwuwar kwace) da UAR ta yi na jiragen ruwa na kasashe uku da ke wucewa ta hanyar Suez Canal, kawai saboda gaskiyar cewa an samo kayan asali na Isra'ila a cikin wadannan. jiragen ruwa, na iya haifar da lahani ga ƙasashe da yawa, ciki har da Tarayyar Soviet, kuma da alama ba su da tushe.
Irin waɗannan ayyukan ba za su iya motsa su ta hanyar buƙatun tsaro na UAR ba, da kuma ƙa'idodin doka ...
Ayyukan UAR za a iya la'akari da su halal ne kawai idan sun shafi tsare jiragen ruwa na Isra'ila da kayan da aka nufa don Isra'ila waɗanda suka zama haramtacciyar soja.
Ga sauran, tanadi na Mataki na 1 na Yarjejeniyar Constantinople na 1888 ya shafi, yana ba da cewa tashar ruwa dole ne koyaushe ta kasance cikin 'yanci da buɗe wa jiragen ruwa na kasuwanci da na soja, duka a lokacin zaman lafiya da lokacin yaƙi; ana ɗaukar toshewar tashar ba za a karɓa ba; a lokacin yaki, ya kamata a ba da izinin wucewa ta magudanar ruwa har ma da jiragen soja na jihohin da ke fama da rikici."
Wane matsayi ya kamata Tarayyar Soviet ta ɗauka?
Jami'an diflomasiyyar sun ba da shawarar cewa shugaban nasu ya bi wata manufa mai fuska biyu:
"Idan UAR ta juya gare mu don neman tallafi, to, kada ku yi gaggawar ba da amsa kuma kuyi ƙoƙarin amfani da wannan don ƙarfafa tasirin mu da tallafawa UAR a nan gaba."
Fassara daga harshen diflomasiyya, wannan yana nufin abubuwa masu zuwa: Dole ne Tarayyar Soviet ta goyi bayan haramtattun ayyukan Nasser idan Nasser ya biya wani abu.
A ƙarshe, an tilasta wa Masarawa su saki jirgin ruwan Danish mai suna Inge Toft. Daga Port Said ta koma Haifa, inda a ranar 10 ga Fabrairu, 1960, aka shirya taron zanga-zangar adawa da son zuciya na hukumomin Masar. Ministan harkokin wajen kasar Golda Meir ya ce: "Isra'ila za ta yi yaki don bude mashigar ruwa ta Suez."
Tambayar ratsawa cikin magudanar ruwa ba tare da katsewa ba, mai matuƙar mahimmanci ga ƙasar Yahudawa, ta zama hujjar wani sabon yaƙi bayan ƴan shekaru. Kasashen Larabawa ba su yarda cewa Isra'ilawa za su yi yaki a kan 'yancin kewayawa ba.
Shugaban sashen Gabas ta Tsakiya na ma'aikatar harkokin wajen kasar Kiselyov (jakadi na baya-bayan nan a birnin Alkahira), ya sanar da mataimakin ministan kasar Malik cewa: “Kasashen Larabawa suna sanya jerin sunayen jiragen ruwa da ke ziyartar tashoshin jiragen ruwa na Isra’ila, lamarin da ya shafi hana wadannan jiragen ruwa wucewa ta mashigin Suez. da ziyartar tashoshin jiragen ruwa na kasashen Larabawa..."
A watan Satumban 1962 ne jami'an soji suka hambarar da Imam na Yaman. Shugaba Nasser ya tura dakaru zuwa kasar Yemen domin karbe ikon kasar. Don jigilar sojojin Masar, Nasser ya nemi Moscow ta ba da wani rukunin jirgin saman jigilar soja na An-12. Tun da Masarawa ba su da matukan jirgi da za su iya tuka manyan injuna, jiragen sun isa tare da matukan jirgin Soviet. Nasser ya kuma bukaci masu tayar da bama-bamai da za su yi ruwan bama-bamai a Yemen.
A ranar 11 ga watan Oktoba, a wani taro na shugaban kwamitin tsakiya, sun yi la'akari da bukatar Marshal Amer na sayar da bama-bamai na Tu-16 zuwa Masar don amfani da su a Yemen. Khrushchev ya ki amincewa da bukatar Masarawa kuma ya gaya wa mambobin majalisar: "Wannan ba zai yiwu ba."
Sa'an nan Khrushchev ƙarshe ya canza ra'ayinsa. Nasser ya karbi bama-bamai na Tu-16. Babu matukan jirgi a Masar da ke iya tuka irin wadannan injina;
Amma mutanen Yemen sun yi nasarar tinkarar manyan sojojin Masar dauke da makaman Soviet. Rashin nasarar da sojojin Masar suka yi wajen fatattakar sojojin Yaman da suka tarwatse ya haifar da raguwar kimar Masar a kasashen Larabawa.
"Nasser yana da ra'ayoyi na musamman game da zamantakewa," Khrushchev ya tuna. "Mun yi imanin cewa watakila Nasser yana yaudarar mutanensa ta hanyar fara inganta wata hanya ta musamman, hanyar zamantakewar Larabawa. Saboda waɗannan rashin jituwa, an sami wasu, sa'a na ɗan gajeren lokaci, sanyaya a cikin dangantakarmu.
Yanzu game da nasarar Masar: idan a baya, kafin rashin jituwa, Nasser ya bayyana shi ta hanyar shiga tsakani, to, bayan tsanantar da muka yi, ya fara cewa Masar ta yi nasara don Allah ya taimake. Lokacin da dangantakar abokantaka ta dawo, wani lokaci nakan yi masa nuni: wanene ya taimaka? Mu ko Allah? Murmushi yayi..."
Tofa ya ƙare, kuma an cika buƙatun Masar na neman makamai cikin sauri.
A cikin watan Yuni sittin da uku an rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniya kan samar da makaman Soviet ga Masar. An riga an sake fasalin sojojin Nasser tare da taimakon mashawartan da aka aiko daga Moscow. Yanzu sassa biyu masu sulke sun sami tankuna na T-54 - da sauri kuma tare da babban ajiyar jirgin sama - MiG-21 masu shiga tsakani da masu bama-bamai na Tu-16 sanye take da makamai masu linzami na iska zuwa kasa.
Bayan shekara guda, Nikita Sergeevich ya cika alkawarinsa kuma ya tafi Nasser. A watan Mayu na sittin da hudu, Khrushchev ya shafe fiye da makonni biyu a Misira.
Ya samu rakiyar babban jami'in tsaro - Ministan Harkokin Waje Gromyko, Mataimakin Ministan Tsaro na Farko da Babban Kwamandan Rundunar Sojoji na Warsaw Pact Marshal Andrei Antonovich Grechko, Shugaban Majalisar Ministocin Azerbaijan Enver Nazimovich Alikhanov. Shugaban Kwamitin Samar da Makamashi na Jiha don Makamashi da Electrification Petr Stepanovich Neporozhny, Shugaban Kwamitin Jiha kan Harkokin Tattalin Arziki na waje Semyon Andreevich Skachkov.
Hakika, ya akai latsa kungiyar tafi tare da Nikita Sergeevich - babban editan Pravda, Pavel Alekseevich Satyukov, da kuma babban editan Izvestia, Alexey Ivanovich Adzhubey, wanda shi ne surukin sakatare na farko.
An gayyaci Khrushchev zuwa wani biki - bikin bude matakin farko na Dam din Aswan. Babban biki ne. A lokacin biki, Nasser ya ba Khrushchev mafi girman odar Masar - "abin wuya na Kogin Nilu".
Nikita Sergeevich ya so ya amsa da mutunci. Ya tuntubi Moscow, kuma a ranar goma sha uku ga Mayu fadar shugaban kasa ta Majalisar Koli ta ba da sanarwar ba da kambun gwarzon Tarayyar Soviet ga shugaban Masar Nasser da mataimakin shugaban kasa na farko Abd al-Hakim Amer.
Don bikin, Khrushchev ya ba da umarnin a rage bashin da Masar ke bin Tarayyar Soviet, wato ya yafe wa Nasser dala biliyan biyu da rabi.
Nasser ya shirya wa manyan bakinsa yawon shakatawa na tekun Bahar Rum a kan jirgin ruwan Al-Hurriya. Ya gayyaci Khrushchev, shugaban kasar Algeria Ahmed Ben Bella da shugaban Iraqi Abd-al-Salam Aref. Rikici game da kishin ƙasa da gurguzu ya barke a cikin jirgin ruwa.
Komawa Moscow a ranar ashirin da shida ga Mayu, a fadar shugaban kwamitin tsakiya, Khrushchev ya bayyana ra'ayinsa game da tafiyar: "Muna yawan maimaita akidu - dangane da halin da jam'iyyun gurguzu na Masar, Siriya, Iraki - game da addini. , Musulunci da kishin kasa Larabawa. Taken Baghdash - na adawa da hadin kan Larabawa - dole ne a sanya shi a sassauya. Da irin wannan taken ba za mu sami hanyar zuwa Larabawa ba. Wannan tanadi yana buƙatar sake tunani. Ba mu da dalilin zama masu adawa da hadin kan Larabawa. Nasser yana son ya ci gaba da zama shugaban kasashen Larabawa."
Lokacin da aka cire Khrushchev a cikin 'yan watanni, za a tuna da shi cewa ya yarda da ra'ayin Nasser game da Jam'iyyar Kwaminisanci, bai kare matsayin 'yan gurguzu na Masar ba, kuma ya wulakanta babban matsayi na Hero na Tarayyar Soviet ta hanyar sanya shi ga biyu Masar masu adawa da kwaminisanci...
A watan Oktoba sittin da hudu Khrushchev aka aika zuwa ritaya. An raba sakonninsa. Leonid Ilyich Brezhnev zama na farko sakataren kwamitin tsakiya, da kuma Alexei Nikolaevich Kosygin ya zama shugaban gwamnati. Haɗin kai da Masar bai yi nasara ba ko kaɗan daga sauye-sauyen da aka samu na manyan jami'ai. An dade ba a ƙayyade ba ta hanyar sha'awar Khrushchev ga ƙasashen duniya na uku, amma ya zama wani ɓangare na manufofin kasashen waje na Soviet.
A ranar 23 ga Fabrairu, 1965, jakadan a Alkahira Vladimir Yakovlevich Erofeev (kafin ya tafi Alkahira, ya jagoranci sashen Gabas ta Tsakiya a ma'aikatar) ya ziyarci Mataimakin Shugaban Masar, Marshal Abd-al-Hakim Amer, kuma "a cikin sirri" ya gaya masa. :
Bisa ga bayanan da aka samu a birnin Moscow, a watan Satumbar bara gwamnatin Jamus ta yanke shawarar sayar da tankunan yaki na M-48 na Amurka 300 daga cikin motocin Bundeswehr (motoci 1,150) ga Isra'ila. A farkon watan Janairu na wannan shekara, an samu bayanai game da isar da irin wadannan injuna guda 40.
Akwai yarjejeniyar da Jamus ta Yamma ke ba Isra'ila na kayan aikin rediyo da na sirri, da na'urorin lantarki na bindigogi da wasu na'urorin sadarwa. Kwararru a Jamus ta Yamma suna taimaka wa Isra'ila wajen kera na'urorin harba makamai masu linzami..."
Ranar 2 ga Yuni, 1965, mataimakin shugaban majalisar ministocin kuma shugaban kwamitin gine-gine na Tarayyar Soviet Ignatiy Trofimovich Novikov ya ziyarci Nasser. Novikov shi ne abokin aikin Brezhnev a baya a Dnepropetrovsk, kuma bayan Leonid Ilyich ya zama sakataren farko na kwamitin tsakiya na CPSU, ya zama wani muhimmin mutum a gwamnati. A ƙarshen tattaunawar, shugaban Masar ya gaya wa babban baƙon Tarayyar Soviet a asirce cewa: “Yaƙin Larabawa da Isra’ila ba makawa ne. Batun lokaci ne. A wannan lokacin, Larabawa ba a shirye ba kawai don kai hari ba, har ma don tsaro. A lokaci guda kuma, na bayyana wa Siriyawa cewa, idan Isra'ila ta kai musu hari mai girma, nan take UAR za ta mayar da martani."
Masarawan sun koka da cewa saura kwanaki goma sha biyar kacal abincin da ya rage a kasar. Har ila yau ƙasarmu ba ta da hatsi, amma shugabannin Soviet sun juya jiragen ruwa da hatsi da aka saya daga yamma zuwa Masar.
A ranar 27 ga Agusta, 1965, Nasser ya isa Moscow tare da babban ma'aikaci, wanda ya hada da Anwar Sadat. Shugaban kasar ya riga ya manta game da Khrushchev, wanda shi ne wanda ya fara kulla yarjejeniya da Masar, kuma ya yi gaggawar faranta wa Leonid Ilyich rai. Cike da sha'awar sabon sakatare na farko don girmamawa, Nasser mai sauri ya sake maimaitawa yayin liyafar cin abincin dare:
"Ina gayyatar ku ku tsaya ku zubar da gilashin ku ga lafiyar abokinmu Leonid Brezhnev..."
Nasser da hakimansa sun hakikance cewa sojojin Masar suna shan kashi ne kawai sakamakon wata boyayyiyar makirce-makirce na daular da suke kullawa Masar din. Masarawa sun ki yarda cewa Isra'ila ta samu nasarar soji ta hanyar kokarinta da basirarta. Nasser yana da yakinin cewa samar da mafi kyawun makamai da tsadar makamai zai ba shi damar cin sabon yaki da kasar Yahudawa.
Nasarar na dan wani lokaci ya yi kokarin karkata tsakanin Yamma da Gabas. Ko a lokacin da ya karbi makaman Soviet, ya shawo kan kasashen yamma cewa shi ba tauraron dan adam ba ne. Ya yi nasarar cin gajiyar yakin cacar baka, inda ya samu makamai daga Tarayyar Soviet, da hatsi daga Amurka, da taimakon tattalin arziki daga manyan kasashen duniya da abokan huldarsu.
Bayan murabus din Khrushchev, Nasser a karshe ya yi jayayya da kasashen Yamma. Yanzu ya tsinci kansa kusan gaba daya ya dogara da sansanin gurguzu. Sayen makamai masu yawa ya durkusar da tattalin arzikin Masar.
A cikin Afrilu 1965, 'yan gurguzu na Masar sun ba da sanarwar rusa jam'iyyarsu da son rai. Babu wani abu da ya rage musu. Waɗanda aka saki suna sa ido sosai daga ma'aikatan sirri na Nasser wanda hakan ya sa duk wani aikin siyasa na adawa ba zai yiwu ba.
An bukaci ‘yan gurguzu da su amince da kura-kuransu su shiga jam’iyyar Arab Socialist Union mai mulki. Kadan daga cikin 'yan gurguzu ya nuna gaskiya kuma ya ci gaba da kasancewa cikin 'yan adawa; an kama kowa.
Khrushchev ba ya nan. Brezhnev da sauran shugabannin Jam'iyyar Kwaminis ta Tarayyar Soviet ba su yi jayayya da Nasser game da 'yan gurguzu ba kuma sun wanke hannayensu. Shugabannin Tarayyar Soviet sun yi tunani a zahiri: ƙananan adadin 'yan gurguzu na Larabawa ba su da wani amfani. Dole ne mu zama abokai da jam’iyyun da ke mulki.
Ba da daɗewa ba, mutanen da suka dogara da dangantakar kud da kud da Tarayyar Soviet suka hau mulki a Siriya.
Shugaban kasar Lebanon Fuad Shehab (ya riga ya gama wa'adinsa a cikin wannan matsayi) a ranar 8 ga Satumba, 1964, a cikin wata tattaunawa da jakadan Soviet Dmitry Semyonovich Nikiforov, ya kira Siriyawa ba kawai "kawuna masu zafi", amma har ma "Prussians na Gabas ta Tsakiya. ”
Shehab soja ne kuma ya san abin da yake fada. Ya yi aiki a cikin sojojin Faransa kuma ya zama kwamandan sojojin Lebanon na farko bayan samun 'yancin kai.
Syria ita ce kasa ta farko a cikin kasashen Larabawa da ta fada karkashin mulkin soja: tun bayan juyin mulkin soji da dama ya biyo baya a shekarar 1949.
Faransa a Syria ta tilas ta karfafa daukar wakilan tsiraru na kasa da na addini shiga soja. Mafi yawan al’ummar Larabawa ‘yan Sunna, ba sa son ‘ya’yansu su shiga aikin soja su yi wa ‘yan mulkin mallaka hidima.
Wani muhimmin sashi na gawarwakin jami'an sune Alawites da Druze. A hankali suka ɗauki manyan mukamai kuma suka karɓi ’yan’uwansu a makarantun soja.
A watan Maris sittin da uku, jami'an Alawite da Druze, tare da masu fafutuka na jam'iyyar Baath, sun yi juyin mulki. Sun kawo Laftanar Janar Muhammad Amin Hafez kan karagar mulki da fatan ya zama shugaban kasa.
Amma Janar din ya rinjayi matasa ya tattara dukkan iko a hannunsa. Ya zama shugaban kasa, gwamnan soja, shugaban majalisar soja ta kasa da kuma firaministan kasar Syria.
A watan Satumba sittin da biyar, ya sauke Manjo Janar Salah Jedid daga mukaminsa na babban hafsan hafsoshin soji. Janar din bai amince da murabus din ba. Tare da matasa da hafsoshi Alawite, ya hambarar da Hafez a watan Fabrairun 1966. Matasa masu tsattsauran ra'ayi, sun fito daga yankunan karkara, masu adawa da Nasser, suka hau mulki.
Matasa Alawites, 'yan tsiraru, sun karkata zuwa amincewa da sake fasalin zamantakewa na Baath Party. Janar Jedid yana adawa da kawance da Masar, yana tsoron kada sojojin Siriya su sake kasancewa karkashin ikon Masarawa 'yan Sunna.
Ranar 23 ga Fabrairu, 1966, reshen hagu na Baath Party ya hau kan karagar mulki a Syria. Nan take Nasser ya shaidawa jami'an diflomasiyyar Soviet cewa juyin mulkin aiki ne na makiyansa, dakarun dama. Wakilin Pravda a Gabas ta Tsakiya, Yevgeny Maksimovich Primakov, an aika da gaggawa zuwa Damascus. Filin jirgin saman ya rufe, da kyar ya isa Dimashku, inda daya daga cikin tsofaffin abokansa ya zama shugaban hukumar leken asiri. Primakov ya fara ganawa da shugaban gwamnati Yusef Zuein da kuma kwamandan sojojin sama Hafez al-Assad. Primakov ya shaidawa Moscow cewa babu bukatar jin tsoron sabbin mutane a Damascus.
Evgeniy Maksimovich bai yi kuskure ba. Bayan shekaru takwas na gudun hijira, shugaban jam'iyyar gurguzu, Khaled Baghdash, ya koma kasarsa. Wani dan kwaminisanci na Syria ya shiga gwamnati ya zama minista. Wannan lamari ne mai dadi ga Moscow a wasu kasashen Larabawa, yawancin 'yan gurguzu sun kasance a kurkuku.
A cikin watan Afrilu sittin da shida ne tawagar kasar Siriya karkashin jagorancin Firaminista Youssef Zuein ta isa birnin Moscow. Siriya ta kasance muhimmiyar abokiyar tarayya kamar Masar.
 
Yadda Aka Shirya Yakin Kwana Shida
A halin yanzu, Gabas ta Tsakiya na ci gaba da tafiya a hankali zuwa wani sabon yaki. Kasashen Larabawa na kara bayyana cewa lokaci ya yi da za a maido da halalcin hakkokin Larabawa Falasdinu ta hanyar karfi. Kafofin yada labaran Soviet sun maimaita kalaman nasu, duk da cewa jami'an diflomasiyya sun san hakikanin halin Nasser game da Falasdinawa.
A baya a cikin 1959, ofishin jakadancin Soviet a Alkahira ya aika ma'aikatar harkokin waje takardar shaida kan matsalar Falasdinu:
"A cikin manema labarai da kuma jawabai na shugabannin UAR, tambaya game da bukatar samar da 'yantacciyar kasar Falasdinu ba ta da yawa, tun da gwamnatin UAR ba ta yarda da gaskiyar wanzuwar wannan mafita ba, kuma." haka kuma, ba ya son barin yankin Gaza, wanda a wannan yanayin ya kamata ya tafi kasar Falasdinu...
Ana ci gaba da samun rashin gamsuwa tsakanin 'yan gudun hijirar Falasdinu a yankin Gaza da gwamnatin UAR, lamarin da ke nuna rashin damuwa kan inganta rayuwar 'yan gudun hijira. Da yawa daga cikin ‘yan gudun hijirar Falasdinawa a yankin Gaza sun fara kallon gwamnatin Masar a yankin a matsayin mamaya da ba ta yin wani abu don rage musu radadin halin da suke ciki...
A cikin su kansu 'yan gudun hijirar, ana samun karuwar rashin gamsuwa da manufofin gwamnatin UAR, da ke kara amfani da 'yan gudun hijirar Falasdinawa daga yankin Gaza don biyan bukatun kansu.
Don haka, a lokacin abubuwan da suka faru a Labanon a watan Yulin 1958, an tura ƙungiyoyin 'yan gudun hijirar Falasɗinawa masu ɗauke da makamai zuwa Lebanon don yaƙi da Chamoun. A halin yanzu, ana tura irin wadannan kungiyoyi masu dauke da makamai daga cikin 'yan gudun hijirar da ke zaune a yankin Gaza zuwa kan iyakar Siriya da Iraki don gudanar da zanga-zangar da makamai a kan Iraki ...
La'akari da yanayin daular UAR ta manufofin UAR kan batun Falasdinu, bai kamata mu goyi bayan UAR ba tare da wani sharadi ba...
Har ila yau, Tarayyar Soviet ba za ta ba da kanta ga farashin kayan abu mai tsanani ba lokacin da take ba da taimako ga 'yan gudun hijirar Falasdinu ta hanyar hukumomin Majalisar Dinkin Duniya, tun da yake a karkashin tsari na yanzu, 'yan gudun hijirar za a hana su damar yin la'akari da taimakon Tarayyar Soviet kuma yawancin wannan taimako bazai iya ba. a yi amfani da shi don manufarsa, amma don wadata 'yan kasuwa na Hukumar Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin Masar a yankin Gaza. "
Tabbas, irin waɗannan ƙima sun bayyana ne kawai a cikin takaddun sirri.
Yanzu kungiyoyin Falasdinawa sun fara komawa ga Tarayyar Soviet don samun tallafi.
A ranar 1 ga Maris, 1962, an isar da wata takarda daga shugaban majalisar koli ta Larabawa ta Falasdinu, tsohon babban Mufti na Kudus, Amin al-Husseini, ga ministan harkokin wajen kasar Gromyko, zuwa ofishin jakadancin Tarayyar Soviet a Lebanon:
"Kwamitin kolin Falasdinu na Larabawa, wanda shi ne wakilin al'ummar Falasdinu na Larabawa, yana matukar godiya da matsayin Tarayyar Soviet dangane da tushen da 'yan mulkin mallaka suka kirkiro wa kansu a yankin Gabas ta Tsakiya kuma suka sanya mata suna Isra'ila ...
Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa ya bayar da rahoton cewa, tawagar ta Isra'ila za ta tattauna da wakilan da ke da alhakin kula da Tarayyar Soviet kan batun fitar da 'ya'yan citrus da sayar da su a kasuwannin Tarayyar Soviet. Idan har wannan rahoto ya tabbata, kuma Tarayyar Soviet ta yi niyyar sayen 'ya'yan itacen citrus daga sahyoniyawan da suka kama Palastinu, to wannan matakin zai zama ma'anar goyon bayan tattalin arziki ga Isra'ila da kuma goyon bayan sansanin 'yan mulkin mallaka a Palastinu da aka kama, wanda zai haifar da babbar illa ga Isra'ila. muradun larabawan Palasdinawa da hakkokinsu.
Wadancan ‘ya’yan citrus da yahudawan sahyoniya suka yi niyyar sayar da su a cikin Tarayyar Sobiyet, hakika dukiyoyin Larabawa ne da ake zalunta...
Dangane da haka, Majalisar koli ta Larabawa ta Falasdinu ta bukaci Tarayyar Soviet da ta ki sayen 'ya'yan itatuwa citrus na Falasdinu da hana shigo da su cikin kasar..."
Haj Amin al-Husseini ya so zuwa Tarayyar Soviet, amma shugaban Masar Gamal Abd-al Nasser bai gane shi ba, don haka ne kadai aka ki amsa gayyatarsa. Amma za su iya girmama wani mai laifin yaƙi na Nazi da ya tsere wa shari’a kuma ya karɓe shi a Moscow da dukan girma.
Wakilin dindindin na Saudi Arabiya a Majalisar Dinkin Duniya Ahmed Shuqeyri ya kafa tuntuɓar jami'an diflomasiyyar Soviet, wanda aka ba shi don ya jagoranci "gwamnatin hijira ta Falasdinu."
A ranar 20 ga Afrilu, 1962, ya gana da Jakadan Tarayyar Soviet a Lebanon Vasily Ivanovich Kornev kuma ya gaya masa: “Bayan warware matsalar Aljeriya, lokaci ya yi da za a warware matsalar Falasdinu. Tushen magance wannan matsala ya kamata shi ne komawar 'yan gudun hijirar Palasdinawa zuwa gidajensu. Irin wannan shawarar da gaske yana nufin rushewar Isra'ila. "
Kornev ya fara ne a shekara ta 1951 a matsayin mai ba da shawara ga ofishin jakadanci a Turkiyya, kuma ya kasance a ma'aikatar mataimakin shugaban sashen yankin gabas ta tsakiya da kuma karamin jakadan a Damascus.
Tsawon watanni da dama a birnin Moscow suna tunanin sakon cewa Falasdinawa na samar da wani abu kamar gwamnatin gudun hijira, kuma suna sha'awar halin Ahmed Shuqeyri.
Agusta 5, 1962 Kornev ya sake karbar Shukeyri kuma ya aika masa da gayyatar Gromyko zuwa Moscow a watan Satumba tare da matarsa a Tarayyar Soviet.
Shuqeyri ya ce ya shirya wani aiki na samar da wani yunkuri na ‘yantar da Falasdinu. Jordan kawai abubuwa.
"Shukeiri," jakadan ya ba da rahoto ga Moscow, "ya ce har ma yana goyon bayan Jordan ta ci gaba da rike ba kawai wani bangare na Falasdinu ba, har ma da dukkanin Falasdinu da aka 'yanta a hade su zuwa Jordan.
Babban aikin shi ne 'yantar da Falasdinu da kawar da Isra'ila, ba tare da la'akari da ko Falasdinu na da 'yancin kai ko kuma ta hade da kasar Jordan ba..."
Ranar 24 ga Maris, 1964, ofishin jakadancin Soviet a Beirut ya aika da ma'aikatar harkokin waje takardar shaidar "Matsayin Lebanon na warware matsalar Falasdinu a halin yanzu":
"Labanon ta fi sha'awar warware matsalar 'yan gudun hijirar Falasdinu, wadanda yawancinsu ke zaune a yankin Lebanon...
Bangaren kiristoci na al'ummar kasar Labanon dai ya nuna matukar damuwa kan hadarin da ke tattare da kawo cikas ga daidaiton da aka kafa tsakanin al'ummomin Kirista da Musulmi a kasar, da yiwuwar shigar Palasdinawa wadanda akasarinsu musulmi ne a harkokin siyasar kasar, lamarin da zai iya haifar da da mai ido. cutar da muradun Kiristoci. Wasu shugabannin musulmi sun bukaci ‘yan gudun hijirar da su ke da hakkin siyasa...
Hukumomin kasar Labanon sun haramtawa 'yan gudun hijira aiki a hukumomin gwamnati kuma ba sa daukar wani mataki na inganta yanayin rayuwarsu...
Galibin 'yan gudun hijira na rayuwa ne a cikin rugujewar gidaje, galibi a cikin rashin tsafta...
Kiristoci ba su gamsu da kasancewar ‘yan gudun hijira a Lebanon ba. Musulmai na kallon 'yan gudun hijira a matsayin abokansu...
Bangaren kiristoci na al'ummar kasar da kuma musamman na kusa da jam'iyyar Kataib, suna da ra'ayi, ba kamar musulmi ba, don amincewa da kiyaye Isra'ila a matsayin wani nau'i na kisa ga tasirin wasu kasashen Larabawa kan kasar Lebanon, wanda zai iya karuwa sosai a cikin lamarin da ya faru na rushewar Isra'ila tare da yin barazana ga 'yancin kai na Lebanon ...
Wasu 'yan kasuwa na Lebanon ba sa kyamar kasuwanci da Isra'ila har ma da kasuwanci ta hanyar ƙasashe na uku, suna cin riba mai yawa daga waɗannan ma'amaloli. Ana gudanar da wannan ciniki ne musamman ta hanyar kasashen Afirka, don haka masu shigo da kaya daga kasar Lebanon ba sa nuna rashin gamsuwa da kutsawar Isra'ila a Afirka.
Kayayyakin da aka saya daga Isra'ila (mafi yawan kayan ƙarfe) ana yiwa lakabin “An yi a Amurka,” amma sun fi na Amurka rahusa, wanda ke kawo riba mai yawa ga ‘yan kasuwa na Lebanon. Bayan 'yan shekarun da suka gabata, hatta kayayyaki tare da alamar "Made in Israel" sun bayyana a Lebanon ...
Babu hadin kai ko da a cikin da'irar gwamnati kan batun kauracewa tattalin arzikin Isra'ila. Wasu, alal misali, sun yi imanin cewa hanyoyin da ake da su a wannan batun sun tsufa kuma suna cutar da tattalin arzikin Lebanon. Wanda ya fara bitar wadannan hukunce-hukuncen shi ne tsohon ministan ayyuka na jama'a kuma shugaban jam'iyyar Kataib Pierre Gemayel...
Yana da dabi'a cewa a tsawon wanzuwar Isra'ila, babu wani abin da ya faru a kan iyaka a kan iyakokin Lebanon da Isra'ila."
A halin da ake ciki, an kafa kungiyar 'yantar da Falasdinu kuma Ahmed Shuqairi ya zama shugaban kwamitin zartarwa. Kungiyar ta PLO ta amince da Yarjejeniya Ta Kasa da ke neman halaka Isra'ila.
A ranar 24 ga Oktoba, 1964, shugaban PLO ya ziyarci jakadan Soviet a Lebanon Dmitry Nikiforov. Shuqairi ya sanar da jakadan aniyar samar da sojojin Falasdinawa tun farko a Gaza.
"A duk kasashen Larabawa," jakadan ya ba da rahoto ga Moscow, "ban da Lebanon, an yanke shawarar samar da sansanonin soji don Falasdinawa don samun horon soji. Kasar Lebanon tana adawa da samar da sansanonin soji a yankinta da sojojin Palasdinu suka yi saboda yanayin addini na musamman a kasar.”
Nan take Shuqairi ya nemi taimakon kudi da makamai da kuma shigar da Falasdinawa karatu a makarantun sojan Soviet. Moscow ba ta yi gaggawar ba da amsa mai kyau ba;
A ranar 9 ga Agusta, 1965, shugaban kungiyar 'yantar da Falasdinu Shuqairi, ya sake ziyartar jakadan Soviet a Lebanon, Nikiforov.
Dmitry Semyonovich ya ce Shukeyri a halin yanzu ba za a iya yarda da shi a cikin Tarayyar Soviet. Shugaban na PLO na farko ya bukaci a karbi Falasdinawa don yin karatu, musamman a makarantun soji, don samarwa ko sayar da kananan makamai da matsakaitan makamai, da kuma bayar da gudummawar gidan rediyo da sanya shi a Gaza. Ya tayar da tambayar kafa ofishin wakilai na PLO a Moscow a ƙarƙashin kowane rufi. Jakadan ya yi alkawarin sanar da Moscow.
A shekara ta 1966, shugaban gwamnatin Soviet Alexei Kosygin, ya zo Masar kuma ya karbi Shukeyri a can. A ranar 2 ga Nuwamba, 1966, mataimakin ministan harkokin wajen kasar Yakov Malik, wanda ke kasar Algeria, ya tattauna da Shukeiri.
A lokacin da jakadan Isra'ila a Tarayyar Soviet Katriel Katz, a wata ganawa da wani mataimakin minista Vladimir Semyonov, ya nakalto kalaman Shukeiri na bellicose, ya amsa a sanyaye:
“Jakadan ya san cewa Shukeyri ba ya wakiltar kowa kuma bai je Tarayyar Soviet ba.
Duk da haka, a cikin Fabrairu 1966, Shukeyri ya isa Moscow. Amma da gaske Moscow ta yi taka-tsan-tsan da kungiyar 'yantar da Falasdinu. Ba don ta yi ta'addanci ba. Moscow ta ji tsoron cewa Falasdinawa sun yi niyyar zama abokantaka da China.
A cikin 1965, Katriel Katz, ɗan asalin Warsaw, an nada jakada a Moscow. Tun yana matashi ya tafi Falasdinu. Daga shekara ta arba'in da biyu ya yi hidima a Hagan. A 1956, ya zo birnin da aka haife shi, Warsaw, a matsayin jakadan Isra'ila.
Ranar 9 ga watan Nuwamban shekarar 1966, mataimakin ministan harkokin wajen kasar Vladimir Semyonov, ya gayyaci jakadan Katz zuwa wurinsa, ya kuma karanto masa wani sako daga gwamnatin Soviet, wanda a wannan karon ya kasance mai natsuwa.
Semyonov ya zaburar da jakadan cewa ya kamata gwamnatin Isra'ila ta yi taka tsantsan da taka tsantsan, tunda kasashen Larabawa ba su da niyyar daukar matakin soji kan Isra'ila.
Kuma kwanaki kadan bayan haka, a ranar 12 ga watan Nuwamba, wata nakiya ta tarwatsa wani sintiri na Isra'ila a kusa da iyakar Jordan. Mutane uku ne suka mutu sannan shida suka jikkata. Washegari ne sojojin Isra'ila suka kai wani hari na ramuwar gayya a yankin na Jordan.
Gromyko ya aika da sanarwa ga kwamitin tsakiya:
"Shugaban kungiyar 'yantar da Falasdinu Ahmed Shuqairi, wanda ke da alaka da Sinawa, ya kara kaimi sosai a kwanan baya a kasashen Larabawa, yana kira da a yi yaki da Isra'ila.
Choukeyri ya fada a wani taron manema labarai a Algiers a watan Nuwamba na wannan shekara cewa "kalmomi, jawabai, tarurruka, korafe-korafe sun maye gurbinsu da gwagwarmayar makami" kuma kungiyar 'yantar da Falasdinu tana samun goyon bayan PRC, wanda ke ba ta makamai da horar da sojoji. ma'aikatanta don magance matsalar Falasdinu ta hanyar soja.
Ganin cewa ayyukan zagon kasa na kungiyar Falasdinawa ta Al-Fattah a Isra'ila ka iya haifar da babbar matsala a yankin, jakadan a Damascus tuni ya gabatar da wakilcin da ya dace ga firaministan Syria Zuein. Sai dai saboda wasu dalilai kungiyar Falasdinu da Shuqairi ke jagoranta tana da magoya baya a cikin masu fada a ji a kasashen Siriya, Iraki da Jordan kuma hakan na iya haifar da wasu munanan al'amura.
Ya kamata a la'akari da cewa bayan duk wannan shi ne karuwar ayyukan Sinawa a Gabas ta Tsakiya, wadanda ke horar da 'yan gwagwarmayar Falasdinu, suna kokarin bude "Vietnam na biyu" a Gabas ta Tsakiya..
A ranar 15 ga Nuwamba, 1966, Ministan Harkokin Wajen Jordan Akram Zueiter ya yi jawabi ga jakadan Soviet a Jordan Pyotr Konstantinovich Slyusarenko. Musamman ma dai ya nemi goyon bayan kasar Jordan a kwamitin sulhun da ke adawa da aikewa da dakarun Majalisar Dinkin Duniya kan layin dogo tsakanin Jordan da Isra'ila.
Jakadan Tarayyar Soviet ya tambayi dalilin da yasa Jordan ta ki amincewa da bayyanar sojojin Majalisar Dinkin Duniya da za su iya tabbatar da tsaron iyakokinta.
Ministan ya nakalto jakadan na cewa, kasantuwar sojojin Majalisar Dinkin Duniya a kan iyakar Jordan da Isra'ila, zai hana Falasdinawa damar magance matsalar Falasdinu da hanya daya tilo da ta rage - ta hanyar gwagwarmaya da makamai.
Ministan ya yi ajiyar zuciya cewa ya gaya mani haka cikin aminci. Kwarewar jibge sojojin Majalisar Dinkin Duniya a yankin Gaza, in ji shi, ya nuna cewa gwamnatin UAR ba za ta iya kawo dauki cikin lokaci ba saboda wasu dalilai da za a iya fahimta gaba daya."
Pyotr Slyusarenko na cikin "Molotov daftarin" - ya aka kai ga jama'ar Commissariat na harkokin waje a 1939. Kafin nada shi Amman, ya kasance mai ba da shawara na minista (wato, na biyu a matsayi) a ofishin jakadancin Soviet a Alkahira.
A halin da ake ciki kuma, lamarin ya yi zafi a wata kan iyaka - tsakanin Isra'ila da Siriya. Sabon shugaban na Syria ya kuduri aniyar aiwatar da manufar kai hari. Bugu da ƙari, a lokacin da gwamnatin Isra’ila ke jagorantar wani mutum da ake ɗauka a matsayin kurciya.
A 1963, Levi Eshkol ya zama Firayim Minista kuma Ministan Tsaro na Isra'ila. An haife shi a lardin Kyiv kuma ya haifa masa suna Shkolnik. Yana da sha tara ya zo Palestine kuma ya yi aiki a yankunan noma. A lokacin yakin duniya na daya ya yi aiki a rundunar yahudawa, sannan lokacin yakin farko na Larabawa da Isra'ila ya zama mataimakin ministan tsaro.
A cikin sittin da huɗu, ɗan'uwan Levi Eshkol, ɗan ƙasar Soviet Shkolnik, an ba shi izinin tafiya zuwa Isra'ila. Ɗan’uwan firaministan bai so komawa ba kuma ya aika da roƙo ga gwamnatin Soviet ta ƙyale shi da iyalinsa su kasance a Isra’ila na dindindin.
Dan siyasa mai matsakaicin ra'ayi kuma mai hankali, Levi Eshkol ya yi fatan cewa zai iya inganta dangantaka da Tarayyar Soviet. Amma Moscow ba ta nuna sha'awar wannan ba.
Jakadan Isra'ila Dmitry Stepanovich Chuvakhin. Kafin Tel Aviv, ya kasance jakada a Kanada na tsawon shekaru biyar, ya yi aiki a sashen kasashen Scandinavia, kasashen kudu maso gabashin Asiya, a cikin sittin da hudu an aika shi jakada a Zanzibar, amma a cikin wannan shekarar aka mayar da shi zuwa Isra'ila.
Chuvakhin ya gano cewa hatta 'yan siyasar Isra'ila na hannun dama, wadanda ake la'akari da shaho, za su yi maraba da inganta dangantaka da Tarayyar Soviet.
A ranar 10 ga Yuni, 1965, Chuvakhin ya ziyarci gidan shugaban jam’iyyar Herut na hannun dama, Menachem Begin, a Tel Aviv kuma ya ba da rahoto ga Moscow cewa: “Jami’an diflomasiyyar Soviet sun sami abokantaka sosai, kuma tattaunawar ta kasance da kyau. yanayi.”
Sun yi magana da Turanci, ko da yake Begin, haifaffen Brest-Litovsk, ya fahimci Rasha da kuma, kamar yadda suka ce, a cikin shekaru na farko na rayuwarsa a Palestine a kai a kai karanta Pravda - da yawa dogara a kan matsayi na Tarayyar Soviet a lokacin.
Begin ya ce bai fahimci dalilin da ya sa gwamnatin Soviet ba ta ƙyale Yahudawa su yi nazarin yarensu da kuma waɗanda suke so su haɗu da danginsu su tafi Isra'ila? Menachem Begin, Firayim Ministan Isra'ila na gaba, ya ba wa jakadan vodka, amma ya fi son giya.
Yana da wuya jakadan Soviet ya yi aiki a Isra'ila. Duk kalmar da ya faxi Larabawa ne suka yi nazari a kai, kuma sun fassara ta ba daidai ba. Dmitry Chuvakhin, da yake magana a wajen liyafar cin abinci na Majalisar Yahudawa, ya furta wata magana marar laifi:
"Gwamnatin Soviet na fatan warware batutuwa da dama da ke haifar da cece-kuce tsakanin jihohin wannan yanki ta hanyar yin shawarwarin zaman lafiya."
Amma kasashen Larabawa ba za su yi sulhu da Isra'ila ba, sun ki yin shawarwari da kasar Yahudawa. Labarun bacin rai sun bayyana a cikin jaridun Larabawa a ƙarƙashin taken "Bayanin da jakadan Soviet a Isra'ila ya yi", "Bayanin tsokanar jakadan Soviet".
Yana da ban sha'awa cewa Ma'aikatar Harkokin Waje ba ta taimaka wa jakadan ba, wanda kawai ke bin layin Soviet na sulhu na sulhu na rikici, amma ya yi gaggawa don tsawata masa - bai kamata ya fusata kasashen Larabawa ba.
Shugaban sashen Gabas ta Tsakiya, Alexey Dmitrievich Shchiborin (tsohon wakilin Masar), ya rubuta bayanin kula ga jagorancin ma'aikatar:
"Mutane suna tunanin cewa Comrade Chuvakhin, wanda ya yi magana a baya-bayan nan a cikin kungiyoyin Isra'ila daban-daban, ba ya yin la'akari da takamaiman halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya, da abubuwan da ke faruwa a rikicin Larabawa da Isra'ila, da kuma yanayin. dangantakar Tarayyar Soviet da kasashen Larabawa.
Mun yi imanin zai dace a jawo hankalin Comrade Chuvakhin kan bukatar yin taka-tsan-tsan da yin sassauci a cikin jawabansa kan halin da ake ciki a yankin Gabas ta Tsakiya da manufofinmu a wannan fanni, sannan kuma mu ba shi shawarar da ya kasance mai zabar masu sauraro. ga wanda yake magana.”
A ranar 21 ga Maris, 1966, jakadan kasar Isra'ila Chuvakhin ya mika takarda ga Gromyko game da matakan da Tarayyar Soviet za ta dauka kan Isra'ila a cikin shekaru biyu masu zuwa.
Bayan kalmomin al'ada game da wurin da Isra'ila ta mamaye cikin dabarun dabarun ikon mulkin mallaka, jakadan ya lura da "ki amincewa da da'irar mulkin kasar daga tafarkin "wuya" na Ben-Gurion da maye gurbinsa tare da mafi sassaucin tsarin manufofin kasashen waje. na gwamnatin Eshkol."
Ofishin jakadancin ya ba da shawarar "yi wasu gyare-gyare na dabara ga dangantakarmu da Isra'ila, la'akari da yanayin da ya canza a cikin 'yan shekarun nan" - aƙalla don faɗaɗa musayar al'adu da kulla hulɗa tsakanin ƙungiyoyin jama'a.
Bugu da kari, "a ra'ayin ofishin jakadancin, ya kamata shugabannin kasashen Larabawa su yi bayani ta hanyar da za ta amince da su tare da la'akari da dangantakarmu da kowannensu cewa a halin da ake ciki, ana kokarin warware rikicin Larabawa da Isra'ila da karfi. Ba makawa sojojin daular mulkin mallaka za su yi amfani da makamai wajen yakar kungiyar ‘yantar da kasa a kasashen Larabawa.”
Amma wannan shi ne ainihin abin da shugabancin Soviet bai yi niyya ba. Moscow ba ta so ta tsoma baki tare da kasashen Larabawa. Ko da kuwa abin da ofishin jakadancin Soviet ya ba da rahoto daga Isra'ila, ra'ayoyin Masar da Siriya sun yi musu jagora.
A ranar 25 ga Mayu, 1966, mataimakin ministan harkokin wajen kasar Semyonov ya karbi jakadan Isra'ila Katz kuma ya karanta masa wata sanarwa: "Gwamnatin Soviet tana da bayanai game da yawan sojojin Isra'ila a halin yanzu a kan iyakokin da kasashen Larabawa. Wannan maida hankali yana ɗaukar hali mai haɗari saboda gaskiyar cewa ana aiwatar da shi lokaci guda tare da yaƙin neman zaɓe da aka yi a Isra'ila akan Siriya ... "
A ranar 28 ga Mayu, wata sanarwa ta TASS ta bayyana akan maudu'in guda, wanda aka zana a cikin kalmomi masu tsauri.
Firayim Minista Eshkol ya kasance a lokacin a birnin Paris, inda ya kamata ya tashi zuwa Afirka. 'Yan Soviet Orientalists a cikin aikin gwamnati ba su iya taimakawa amma sun fahimci cewa Isra'ila ba za ta iya fara yaki ba idan babu shugaban gwamnati. Don haka da farko farfaganda ce kawai, wanda aka yi, dole ne a fahimce shi, bisa bukatar Sham.
Levi Eshkol ya musanta rahotannin da ke cewa an soke kora daga aiki a rundunar tsaron Isra'ila, kuma dakarun Isra'ila na maida hankali kan iyakar kasar da Syria.
A ranar 31 ga Mayu, Mataimakin Darakta Janar na Ma'aikatar Harkokin Wajen Isra'ila ya gabatar wa jakadan Soviet martani ga bayanin gwamnatin Soviet. Ya ce hare-haren dauke da makamai a kan iyakar Syria ya samo asali ne daga "kisan kai da hare-haren ta'addanci da kungiyoyin da ke kutsawa daga yankin Siriya suka kai." Bugu da kari, an nakalto wasu kalamai biyu na watan Mayun da ya gabata na shugaban kasar Syria yana kira da a yi yaki domin rusa kasar yahudawa.
Kuma an ci gaba da kai hare-haren ta'addanci kan Isra'ila.
A ranar 11 ga Oktoba, Ambasada Chuvakhin ya aika da rufaffen telegram na gaggawa zuwa Moscow:
"Abubuwan da suka faru a cikin 'yan kwanakin nan a kan iyakokin Isra'ila da Siriya da Jordan sun zafafa halin da ake ciki a kasar.
A daren ranar 7-8 ga watan Oktoba, wasu bama-bamai uku sun afku a unguwar Upper Romema da ke birnin Kudus, inda wasu gine-gine biyu suka lalace, yayin da mutane hudu suka samu raunuka.
A cewar bangaren Isra'ila, binciken ya nuna cewa, sawun 'yan zagon kasa da suka dasa bama-baman ya kai kan iyakar kasar Jordan.
Wani mummunan lamari ya faru da yammacin ranar 8 ga watan Nuwamba a cikin kwarin Jordan, kusa da yankin Shaar Hagolan, mai tazarar mita 1200-1300 daga kan iyakokin Syria da Jordan da suka hadu a nan. A cewar manema labarai, an kai harin bama-bamai kan gine-ginen noma domin jan hankalin jami'an tsaron kan iyakar Isra'ila.
Wani jami'in sintiri da babura da ya isa wurin da fashewar ta auku ya tashi ne da wata nakiya, sannan an kashe jami'an 'yan sandan kan iyaka guda hudu ... An gano cewa an gano wasu 'yan zagon kasa guda uku da suka kai kan iyakar Syria. Wannan zagon kasa, bisa ga kima na gama-gari, an shirya shi cikin tsanaki, kuma, a ma'auninsa da hanyoyin aiwatar da shi, ya zarce duk wani zagon kasa da aka gani a kan iyakar Isra'ila da Syria a 'yan shekarun nan. (A cikin duka, a cikin 1966, an yi rajistar lokuta 16 na kwance nawa a kan iyakar ...).
Gidan Rediyon Damascus ya watsa wata sanarwa daga kungiyar ta'addanci ta Larabawa Al-Asifa (wadda ke tafiyar da kungiyoyin masu kai hare-haren ta'addancin Al-Fattah), inda ta ce wannan kungiya ce ta yi zagon kasa a birnin Kudus. Har ila yau, tana nufin maganganun jaridun Siriya, musamman Al-Thawra, na yabon ayyukan yi wa Isra'ila zagon kasa da "sojojin Falasdinu" suka aiwatar.
Al-Fattah - haka ne aka rubuta sunan kungiyar soja karkashin jagorancin matashi Yasser Arafat a wadannan shekarun.
Jakadan Tarayyar Soviet ya kasa samun karfin musanta cewa mayakan Falasdinawa ne suka kai harin ta'addanci. Don haka ma'aikatar harkokin wajen kasar, da kuma kwamitin tsakiya, sun sani sarai cewa Falasdinawa sun koma 'yan ta'adda. Amma shugabannin Soviet ba su ga wani laifi ba game da ta'addancin Falasdinu.
Ofishin jakadancin Soviet a Isra'ila ya ba da:
"1. Idan har abin ya tabbata, to a sanar da mahukuntan kasar ta Syria... cewa gwamnatin Syria a hukumance ta nesanta kanta da sabbin abubuwan da suka faru, har ma ta yi Allah wadai da su...
2. A cikin tsari mai karbuwa, ba da shawara ga shugabannin Siriya da kada su bari yabo ga zagon kasa ga Isra'ila a gidajen rediyo da jaridu...
3. Sanya rahoto a cikin jaridun Soviet game da sabon abin da ya faru, wanda ke nuna cewa tashin hankali a kan iyakar Siriya da Isra'ila ya haifar da ta'addancin ayyukan leken asirin Amurka da 'yan ta'adda kuma yana da manufa biyu: don karkatar da hankali daga yakin Vietnam da haifar da wani dalili na kai hari a Siriya...."
Amma ofishin jakadancin ya sami wasu umarni. Shugabannin Tarayyar Soviet sun so su kare Siriya daga harin ramuwar gayya.
A wannan rana, 11 ga watan Oktoba, an umurci Ambasada Chuvakhin da ya ziyarci ministan harkokin wajen Isra'ila tare da gargadin shugabannin kasar game da amfani da karfi a Syria. Gwamnatin Syria ta tambayi Moscow game da hakan, saboda tsoron harin ramuwar gayya daga sojojin Isra'ila.
Da karfe hudu na rana, Ambasada Chuvakhin ya samu tarba daga firaminista Levi Eshkol. Ministan Harkokin Waje Abba Eban yana birnin New York.
Nan take firaminista Eshkol ya nakalto jawabin da firaministan kasar Syria Zuein ya yi a safiyar ranar 11 ga watan Oktoba a gidan rediyo a birnin Damascus, inda ya amince da ta'addancin "'yan juyin juya halin Falasdinu" yana mai cewa: "Za mu kunna wuta kan wannan yanki baki daya. ,” shugaban gwamnatin Syria ya yi alkawari, “kuma ya mai da shi kabari ga Isra’ila.”
Levi Eshkol ya ce abu ne mai wahala a gare shi ya shawo kan fushin jama'a da ke bukatar tsaro. Kuma ya nemi gwamnatin Soviet "ta yi tasiri mai yiwuwa kan gwamnatin Siriya don kawar da tashin hankali a kan iyakar."
Gromyko ya ba da shawarar cewa Kwamitin Tsakiyar “ya ba da amsa ga wannan roko daga Firayim Ministan Isra’ila Eshkol a cikin wata sanarwa ta baki ga Jakadan Isra’ila a Moscow. Kamata ya yi wannan magana ta yi watsi da yunkurin gwamnatin Isra’ila na yin watsi da alhakin halin da ake ciki a kan iyakar Syria da Isra’ila...”
An tattauna halin da ake ciki a kan iyakar Siriya da Isra'ila a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Wakilin Tarayyar Soviet ya ki amincewa da kudurin yin Allah wadai da Syria kan goyon bayan 'yan ta'adda.
Taimakon Tarayyar Soviet ya sa shugabannin Siriya su ƙara kwarin gwiwa cewa suna da gaskiya.
Ranar 4 ga Janairu, 1967, Sarki Hussein na Jordan, yana bayyana ra'ayinsa game da halin da ake ciki ga Ambasada Slyusarenko, ya koka game da Siriya:
“Shugabannin Syria ba su gamsu da farfagandar zagon kasa ga Jordan ba. Sun fara aika mutane akai-akai zuwa Jordan da wasu ayyuka, aika makamai, kashe ’yan Jordan a yankinmu, da sauransu.
Hukumomin mu, in ji sarkin, sun tsare irin wadannan gungun mutane fiye da daya, da tsare makamai, da suka hada da makaman Soviet, da kuma kama masu zagon kasa na Syria...”
Amma shi ma Sarki Hussein ba shi da farin jini a Moscow, don haka babu wanda zai tsawatar wa Siriyawa kan rikicin da suke yi da Jordan.
A 1967, ba Masarawa ba ne, Siriyawa ne suka kunna ashana, wanda ya kunna wuta. Tun daga Afrilu, abubuwan da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya sun zama ba za su iya dawowa ba. Duk abin ya ƙare da ban tausayi ga su kansu Siriyawa ...
 
Menene leken asirin Soviet ya gaya wa Nasser?
A ranar 7 ga Afrilu, an harba wani direban tarakta na Isra'ila da ke aiki a yankin da aka kwace daga hannun Syria. Isra'ilawa suka mayar da martani da wuta. Sojojin Siriya sun fara aiki kuma an gwabza yaƙi na gaske.
Sojojin Isra'ila sun yi amfani da wannan damar wajen lalata makaman atilari na Siriya daga kasa da kuma ta sama, wadanda suke ci gaba da luguden wuta kan manoman Isra'ila a yankin tafkin Tiberias (Lake Kinneret). A wani katon fadan da aka gwabza a Syria, sun yi hasarar mayakan sa-kai guda shida na Tarayyar Soviet.
Me ya sa Isra’ilawa suka ɗauki matakin da ya dace a wannan lokacin? A baya dai, Siriyawa sun bai wa mayakan Falasdinawa damar kashe Isra'ilawa, kuma ba su shiga yakin da kansu ba. Jin cikakken goyon bayan Tarayyar Sobiet, shugabannin Siriya sun fara nuna tsaurin kai. Suna ɗokin ramawa, kuma Isra’ilawa sun saba mayar da martani da busa.
Sojojin Tarayyar Soviet sun fusata cewa Isra'ilawa sun harbo wasu jiragen sama na Tarayyar Soviet a rana guda. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Vladimir Semyonov sau biyu ya gayyaci jakada Katz kuma ya ba shi bayanan kula da ma'aikatar harkokin wajen kasar, inda aka kwatanta ayyukan Isra'ila a matsayin "wasa mai hatsarin gaske da wuta a wani yanki da ke kusa da iyakokin Tarayyar Soviet."
"Mun sani," in ji jakadan Tarayyar Soviet Chuvakhin Levi Eshkolu, "duk da bayanan da kuka yi a hukumance, akwai tarin sojojin Isra'ila a kan iyakar Siriya."
Nan da nan Eshkol ta gayyaci Chuvakhin su tafi arewa tare su ga abin da ke faruwa a can. Jakadan ya ki.
Kwanakin baya, a ranar talatin da daya ga Maris, Ministan Tsaro Marshal R.Ya ya mutu a asibiti. Malinovsky. Ya yi wata shida yana jinya. Ranar 7 ga Nuwamba, 1966, ya shiga cikin fareti na ƙarshe a rayuwarsa, ko da yake ƙafarsa ta yi zafi sosai. Washegari ya yi rashin lafiya bai sake tashi ba. An kai shi asibiti, daga nan bai fito ba.
Mutuwarsa ba abin mamaki ba ne ga shugabancin Soviet. Sun ce, a kwanan nan, Marshal ba shi da sha'awa sosai. Shi dai kawai yana buqatar }aramar girgizawa da gyare-gyare domin ya ci gaba da rayuwa cikin kwanciyar hankali...
Afrilu 12, Marshal Andrei Antonovich Grechko, wanda Brezhnev san da kyau, aka nada minista. Ƙungiyoyin da ke kewaye da Grechko sun kasance matasa da kuma ƙwararrun sojoji, masu sha'awar sababbin kayan aikin soja don ayyuka masu aiki.
Wataƙila Malinovsky, wanda ya kasance mai hankali da kwanciyar hankali, zai yi magana da Masarawa waɗanda suka zo Moscow a cikin waɗannan kwanaki masu mahimmanci. Sabon Ministan, wanda ya tabbatar da dabi'a, ya kasance mai son kai hari maimakon na tsaro. Da gaba gaɗi ya gaya wa Masarawa: “Rundunar sojojinku za su iya magance kowace matsala a wannan gidan wasan kwaikwayo.”
Ma'aikatar tsaron ba ta yi la'akari sosai da karfin fada da sojojin Isra'ila ba kuma ta yi imanin cewa idan Masar ba ta ci Isra'ila ba, to akalla za ta nuna karfinta da karfin makaman Soviet. Kuma hakan zai karfafa kima da tasirin Tarayyar Soviet a Gabas ta Tsakiya.
Al'adu da al'adun Sojojin Tsaro na Isra'ila sun zama abin ban mamaki da rashin hankali ga sojojin Soviet. Uniform guda ɗaya da aka yi da ulu mai laushi - ga kowa da kowa, daga ma'aikata zuwa babban hafsan hafsoshin soja, suna magana da sunan farko da sunan kwamandoji, rashin ɗakin dakunan jami'an da alamun tarbiya na waje ... Kuma da farko a cikin Sojojin Isra'ila, kamar sau ɗaya a cikin Red Army, babu alamar alama, sojoji ba su gai da jami'ai, kuma kowa yana biyan albashi iri ɗaya.
Har ila yau, abin mamaki ne cewa ba kawai kwamandojin Isra'ila ba, har ma da sojoji na yau da kullum an koyar da su zama masu zaman kansu a cikin yaki kuma an ƙarfafa su su yi aiki ba bisa ga samfuri ba, amma don ingantawa. Amma wannan ita ce kawai dabara da dabarun da za a iya yi a cikin yanayin da sojojin Larabawa ke da cikakkiyar fifiko a cikin karfi da kayan aiki.
Cikakken rashin zaɓi ya nuna halin jarumtaka kawai ga sojojin Isra'ila da hafsoshi. Rashin nasara ya kai ga mutuwa ba ga kansu kadai ba, har ma da iyalansu.
Hafsan na Isra’ila a koyaushe yana samun kansa a gaban sojojinsa, don haka asarar hafsoshin ya yi yawa sosai, amma hakan ya haifar da ruhi na ’yan’uwantaka na soja.
A ranar 12 ga watan Mayu, mataimakin ministan harkokin wajen kasar Vladimir Semyonovich Semenov, ya shaidawa Anwar Sadat, shugaban majalisar dokokin Masar na lokacin, wanda ya tsaya a birnin Moscow a kan hanyar Pyongyang zuwa birnin Alkahira, cewa sojojin Isra'ila na tunkarar kan iyakar Syria. Ana iya fara yakin nan da kwanaki biyar. Wannan gargadin an yi niyya ne ga Nasser.
Isar Alkahira washegari sha uku ga Mayu, Sadat ya mike daga filin jirgin sama zuwa gidan Nasser. Marshal Amer ma yana can. Nasser ya riga ya sami gargaɗin Soviet ta wasu tashoshi.
A ranar goma sha uku ga watan Mayu, wakilin USSR KGB a Masar ya sanar da shugabannin hukumar leken asirin Masar cewa sojojin Isra'ila tare da birged har goma sha biyu suna maida hankali kan iyakar Siriya. A sa'i daya kuma, jakadan Tarayyar Soviet ya isar da wannan bayani ga ma'aikatar harkokin wajen Masar.
Wannan bayanai da aka maimaita sau uku sun yi matukar tasiri ga shugaban na Masar, ko da yake daga baya ya bayyana cewa wannan bayanin ba shi da tushe. Brigades goma sha biyu a zahiri dukkanin sojojin Isra'ila ne bayan an yi taro, wanda har yanzu ba a sanar da shi ba!
Shugaban babban darakta na farko (leken asirin kasashen waje) na KGB, Laftanar Janar Alexander Mikhailovich Sakharovsky, daga baya ya bayyana cewa nasa na karkashin suna da shakku game da bayanan da aka samu, amma duk da haka sun dauki alhakinsu ne su raba wa Masarawa.
Shekaru da yawa, masana tarihi suna ƙoƙarin fahimtar menene ma'anar gargaɗin Soviet. Sojoji da jami'an leken asiri a birnin Moscow sun kasa sani cewa a wancan lokacin, ba a fara yin gangami a cikin sojojin Isra'ila ba kuma sojojin ba su tunkari kan iyaka.
A ranar 9 ga watan Yuli, bayan yakin da aka yi rashin nasara, shugaban Masar, da yake magana, ya yi bayani: “Makiya suna da wani shiri na mamaye Syria, wanda ’yan siyasa da kwamandojin Isra’ila suka bayyana a fili. Bayanan da aka samu daga ’yan’uwanmu na Siriya da ingantaccen bayanai da mu kanmu ba mu bar shakka ba. Abokanmu a Tarayyar Soviet sun sanar da wakilanmu na majalisar da ke Moscow cewa suna magana game da wani shiri. Ba za mu iya kasancewa cikin halin ko in kula ba."
Ayyukan Nasser na gaba sun sa yaƙi ya kusan makawa.
Shugaban ya ba da umarnin korar sojojin Majalisar Dinkin Duniya daga yankin Sinai da zirin Gaza. Sojoji sanye da shudin hula sun tsaya a kan layin raba tsakanin sojojin Masar da na Isra'ila da aka kafa bayan yakin Sinai. Kasancewarsu ta taka rawar gani. Ficewar sojojin Majalisar Dinkin Duniya na nufin sojojin biyu sun samu kansu suna fuskantar juna.
Nasser yana da yakinin cewa hakan zai tilastawa Isra'ila tura sojoji daga kudu (daga kan iyakar Siriya) zuwa arewa kuma hakan zai tabbatar da tsaron Siriya. Wataƙila, shugabancin Soviet ya yi fatan cewa irin wannan aikin soja na Masar zai kawar da hankalin Isra'ila daga Siriya. Da gaske ne Moscow ta ji tsoron cewa Isra'ila za ta kai wa Siriya hari domin kawo karshen 'yan gwagwarmayar Falasdinu. Sai dai Moscow ba ta yi tsammanin matakin Masar na kawar da dakarun Majalisar Dinkin Duniya da kuma rufe mashigin Tiran ba.
Ana iya cewa rugujewar manufofin sojan Soviet da shugabancin siyasa sun taka rawa sosai kuma suka tura yankin cikin yakin kwanaki shida.
A safiyar ranar sha shida ga watan Mayu, babban hafsan hafsan sojojin kasar Masar, Kanar Janar Mahmoud Fawzi, ya yi jawabi ga Janar Rikhi, kwamandan rundunar gaggawa ta MDD a yankin gabas ta tsakiya:
“Na umurci sojojin kasar Hadaddiyar Daular Larabawa da su kasance cikin shiri don gudanar da ayyukan soji a kan Isra’ila idan har ta kai farmaki kan wata kasar Larabawa. Dakarunmu sun riga sun maida hankali kan iyakokinmu a yankin Sinai.
Domin tabbatar da tsaron sojojin Majalisar Dinkin Duniya a kan iyakokinmu, ina rokonka da ka ba da umarnin janye dukkan sojojin nan take. Sanar da ni idan wannan bukata ta cika."
Janar Rikhe ya kai rahoton komai ga Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya U Thant. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen Masar ya kira jakadun kasashen da rundunarsu ke cikin dakarun MDD, inda ya bukaci a janye su cikin gaggawa.
A ranar sha takwas ga Mayu, U Thant ta sami takardar sanarwa daga Alkahira:
“Gwamnatin Jumhuriyar Larabawa tana da farin cikin sanar da mai martaba cewa ta yanke shawarar kawo karshen zaman dakarun gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Larabawa da zirin Gaza. Ina rokon ku da ku dauki matakan da suka dace na janye sojojin Majalisar Dinkin Duniya da wuri-wuri."
Gabaɗaya, U Thant ya kamata ya gabatar da batun don tattaunawa da kwamitin sulhu ko babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma kada ya warware irin wannan muhimmin batu da kansa.
A ranar sha shida ga Mayu, jakadan a Alkahira Dmitry Petrovich Pozhidaev, tare da hadimin soja V.I. Fursov ya ziyarci Ministan War Shams Badran kuma ya ba da rahoto ga Moscow:
“A cewarsa, Masarawa sun koya daga bangaren Syria cewa Isra’ila ta tattara runduna goma sha biyu a kan iyakar Syria.
Shugabannin Masar, bisa yarjejeniyar tsaron hadin gwiwa tsakanin UAR da Syria, sun dauki matakai da dama. Babban hafsan hafsoshin sojin Masar Janar Fawzi ya je Damascus yana ci gaba da tuntubar ministan tsaro da babban hafsan hafsoshin sojojin kasar Siriya. "Mu," in ji mai shiga tsakani, "mu sanar da Siriyawa cewa idan an kai musu hari, UAR za ta zo nan da nan don kare Siriya ...
An sa sojojin na UAR cikin shirin ko-ta-kwana, kuma an tura sama da runduna guda 1 na sojojin kasa da kuma birged masu sulke zuwa Sinai. A halin yanzu dai wadannan rukunonin sojojin Masar sun tsallaka mashigar ruwa ta Suez inda suka fara kai farmakin da za su fara kai hare-hare nan take idan Isra'ila ta kai hari a Siriya...
A ranar 14 ga Mayu, Badran ya aika da wasiƙu biyu zuwa ga Ministan Tsaro na Tarayyar Soviet, wanda ya ƙunshi buƙatun samar da jiragen MIG-21 da Su-7 da yawa ga UAR, da kuma takamaiman adadin bindigogin kakkabo jiragen sama da bindigu. , Kayayyakin rediyo da sauran kayan aikin soji... Wannan fadan OAR na bukatar kayan aiki yanzu..."
Kafin nada shi a birnin Alkahira, Dmitry Pozhidaev ya kasance jakada a Morocco kuma ya jagoranci sashen farko na ma'aikatar harkokin wajen Afirka.
A ranar 17 ga watan Mayu, wakilin dindindin a Majalisar Dinkin Duniya, Nikolai Trofimovich Fedorenko, ya ba da rahoto ga Moscow game da tattaunawar da wakilin UAR a Majalisar Dinkin Duniya, Mohammed Awad al-Kuni, wanda ya kasance jakada a Moscow kwanan nan.
Wani jami'in diflomasiyyar Masar ya gaya wa Fedorenko:
"Shugaban hafsan hafsoshin sojojin UAR Fawzi ya ba da umarnin sanya dukkan sojojin UAR cikin shirin ko ta kwana domin daukar matakin soji a kan Isra'ila cikin gaggawa idan har Isra'ila ta kai hari a cikin kasashen Larabawa ...
A halin yanzu, sojojin na UAR suna maida hankali ne a kan iyakar gabas a yankin Sinai ...
Mataimakin Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya Ralph Bunche ya yi kokarin tabbatar da hakan, yana mai bayar da misali da rahoton da babban hafsan hafsoshin hukumar kula da harkokin Falasdinu ta Majalisar Dinkin Duniya, Janar Bull, ya bayar na cewa Isra’ila ba ta tattara sojojinta a kusa da iyakar Syria, ya kuma tabbatar wa al-Kuni cewa Isra’ila ba zai dauki matakin kai hari kan Syria ba...
Al-Kuni ya shaida mana cewa, bayanan da ya samu daga birnin Alkahira sun tabbatar da cewa sojojin na Isra'ila sun tattara a kusa da kan iyaka da Siriya. Al-Kuni ya kuma ce, a nasa ra'ayin, a cikin wannan yanayi, babu wani dalili na kiran kwamitin sulhun..."
Nikolai Fedorenko, wanda ya kammala karatun digiri na Cibiyar Nazarin Gabas ta Moscow, ya kasance sanannen masanin ilimin kimiyya. Ya fassara tattaunawar da Stalin ya yi da Mao Zedong, wanda ya ba da gudummawa sosai ga aikinsa a ma'aikatar harkokin waje.
Molotov sanya Fedorenko mataimakinsa a 1955. Gromyko ya aika da shi a matsayin jakada a Japan a 1958, kuma a cikin 1963 ya mai da shi wakilin dindindin a Majalisar Dinkin Duniya. Mai martaba Fedorenko bai taɓa rasa bututunsa ba kuma yana son yin magana a cikin yanayin gabas mai rikitarwa. Da alama Gromyko ya fusata da hakan, kuma da shigewar lokaci Fedorenko ya bar hidima. A matsayinsa na mamba na kwalejin kimiyya kuma marubucin ayyukan da suka shafi al'adun Sinawa da Japan, za a nada shi babban editan mujalla mai suna "Adabin Waje" na wancan lokacin...
Nikolai Fedorenko ya karbi sakon gaggawa daga Gromyko a New York tare da umarni:
"1. Kuna buƙatar kulla kusanci tare da wakilan UAR da Siriya kuma ku daidaita duk ayyukanku tare da su. Idan wakilan UAR da Siriya suka ci gaba da nuna adawa da la'akari da halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya a cikin kwamitin sulhu, ya kamata ku tallafa musu ...
3. Idan aka yi ƙoƙarin yin Allah wadai da matsayin UAR da kuma shawarar da Sakatare Janar ya yanke game da janyewar sojojin Majalisar Dinkin Duniya daga Gabas ta Tsakiya, ya kamata ku goyi bayan matsayin UAR da shawarar U Thant. , yana mai cewa UAR a matsayinta na kasa mai cin gashin kanta tana da hakki ba tare da wani sharadi ba na neman janye sojojin Majalisar Dinkin Duniya cikin gaggawa daga yankinta...
.
Diflomasiyyar Soviet ba ta ma lura da yadda ta rasa 'yancin kanta ba. Sai dai ya biya muradun Masar da Siriya. Jami'an diflomasiyya ba su ma kuskura su bayyana shakku ba a lokacin da suka dauki munanan matakai a Alkahira da Damascus. Don haka, shugabancin Soviet ba ya taimaki abokansa Larabawa ko kaɗan a cikin mawuyacin lokaci. Akasin haka, ya albarkace su a kan hanyar zuwa bala’in soja.
A ranar 19 ga Mayu, Sakatare-Janar na Majalisar Dinkin Duniya U Thant ya ba da rahoto ga Kwamitin Tsaro: "Rahotanni daga masu sa ido na Majalisar Dinkin Duniya sun tabbatar da rashin taro da kuma manyan motsin rundunonin soji a bangarorin biyu."
Jami'an diflomasiyyar Soviet da jami'an leken asiri a Isra'ila, ko da ba tare da masu sa ido na Majalisar Dinkin Duniya ba, za su iya tabbatar da cewa ba a sa Sojojin Isra'ila a faɗakar da su ba kuma ba a sanar da tattarawa ba. Amma ba su da niyyar faranta ran Masarawa da Suriyawa. Sabanin haka.
A ranar 19 ga Mayu, an maye gurbin shugaban KGB a Moscow. Maimakon Vladimir Efimovich Semichastny, wanda aka kai gudun hijira zuwa Ukraine, Kwamitin Tsaro na Jiha ya jagoranci Yuri Vladimirovich Andropov. Amma kimantawar na'urorin leken asiri na abubuwan da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya bai canza ba.
Mazaunan sojoji da na siyasa sun yi aiki tare da cikakken ƙoƙari. Jami'an diflomasiyya da jami'an leken asiri na Tarayyar Soviet a koyaushe suna isar da bayanai ga Masar game da halin da Isra'ila ke ciki, game da inda sassan sojojin Isra'ila suke da kuma motsinsu.
A ranar 22 ga Mayu, Ambasada Dmitry Pozhidaev ya ziyarci Nasser kuma ya ba da rahoto ga Moscow: “Nasser ya nuna godiya ga gwamnatin Soviet don la'akari mai mahimmanci game da tashin hankali a Gabas ta Tsakiya, da kuma bayanan da aka aika a baya ga Ministan Yakin UAR na UAR. Shugaban ya lura cewa kafin samun wadannan bayanai sun kasance cikin wahala domin ba su da isassun bayanai game da adadin da kuma jibge sojojin Isra’ila...”
A wannan rana, Nasser ya sanar da cewa, zai rufe mashigin Tiran ga jiragen ruwa na Isra'ila, da kuma jiragen da ba na Isra'ila ba, da ke kai kayayyaki masu mahimmanci ga Isra'ila. Wato Masar ta toshe tashar jiragen ruwa mafi muhimmanci na Isra'ila ta Eilat, wadda ke da hanyar shiga Tekun Bahar Maliya.
Nasser ya bayyana wa jakadan Tarayyar Soviet cewa: “A koyaushe Isra’ila ta yi barazanar cewa idan aka rufe mashigar tekun Aqaba, za ta fara yaƙi. UAR ba ta da niyyar ƙara dagula lamarin. Amma idan Isra'ila ta yi amfani da karfin soji, UAR za ta mayar da martani kan hakan da dukkan hanyoyin da ake bukata. "
Har yanzu dai babu tabbas ga masana tarihi ko Nasser ya so yin fada. Amma ya yi duk abin da ya fara yakin. Kamar dai da gangan yake tsokanar Isra’ila. Wataƙila ya kasance da gaba gaɗi cewa ƙasar Yahudawa, saboda tsoron hukunci daga al’ummar duniya, ba za ta kuskura ta fara kai hari ba.
Shugabannin Isra'ila sun yi kama da shi a matsayin mutane marasa tsai da shawara: kullum suna tattaunawa da wani abu, suna tuntubar wakilai, suna sauraron ra'ayoyin jama'a da kuma 'yan jarida. A'a, waɗannan mutanen ba za su yi kasadar fara yaƙi ba... Kuma a cikin irin wannan yanayin nasara, Nasser mai yiwuwa ya yi tunani, za ku iya samun abubuwa da yawa waɗanda a baya kamar ba zai yiwu ba.
A ranar 23 ga watan Mayu, firaministan kasar Eshkol ya fada a majalisar Knesset cewa yunkurin hana jiragen ruwa na Isra'ila wucewa ta mashigin Tiran, za a dauki matakin cin zarafi daga gwamnatin Isra'ila. Wadannan kalmomi ba ga mambobin Knesset kadai ba ne, har ma da shugabancin Masar. Idan babu dangantakar diflomasiya, dole ne a yi bayani ko dai ta hanyar sanarwar jama'a ko ta hanyar tsaka-tsaki.
Lawi Eshkol, ko da yake an ce shi ne mataimakin Ben-Gurion mai sadaukarwa, amma a gaskiya mutum ne mai son sulhu. A duk lokacin da zai yiwu, ya daina yanke shawara har gobe.
A tsakiyar shekarun sittin, Isra'ila ta samu ci gaban tattalin arziki. Isra’ilawa ba su taɓa yin rayuwa mai kyau ba, kuma ba sa son yin tunani game da yaƙi. Sai kuma wani lokaci na matsalolin tattalin arziki da gwamnatin Eshkol ta kasa jurewa. Don haka abu na karshe da yake so shi ne yaki. Ya zama kamar ga sarakunan Larabawa cewa Isra'ila ta raunana kuma ta zama ganima.
'Yan siyasar Larabawa kadan ne suka yi kira da a yi sassauci. Shugaban Tunisiya Habib Bourguiba, ya yi la'akari da kiyayyar Larabawa ga Isra'ila da kuskure, ya ce:
- A gare mu Larabawa, motsin zuciyarmu yana tabbatar da rashin aiki. Mu larabawa muna ta kururuwa, muna zagi, muna zagi, muna zage-zage, muna tunanin cewa ta haka muke aiwatar da aikinmu. Bayan duk wannan akwai ƙasƙanci. Na gaskanta cewa babu wanda ya isa ya yi magana game da jefa Isra'ila cikin teku, domin ba wanda zai iya yin hakan. Hatta kauracewa magana kan wannan batu na iya inganta zaman tare tsakanin Larabawa da Yahudawa.
Shugaba Bourguiba ya zagaya kasashen Larabawa da shawarar yin wani abu, domin nemo hanyar kawo karshen kiyayyar da ake yi. Ya dade yana magana da Nasser shi kadai.
Sai Bourguiba ta zayyana abubuwan da tattaunawar ta kunsa. Ya gaya wa shugaban Masar:
"Ba mu da ƙarfi ko hanyar yin yaƙi." Dole ne mu sasanta. Kun yarda?
"Iya," Nasir ya tabbatar.
"Wannan abin mamaki ne," in ji Bourguiba. "Dole ne mu bayyana ra'ayoyinmu a bainar jama'a." Abu mafi mahimmanci shi ne amincewa da kudurin Majalisar Dinkin Duniya wanda aka kirkiro Isra'ila a karkashinsa. Kun yarda da ita?
"Eh," Nasser ya maimaita cikin amincewa. Kuma nan da nan ya janye kalamansa: "Masu yawan Larabawa ba za su yarda da wani abu da ya yi kama da amincewar Isra'ila ba."
A wasu lokuta, shugaban Masar bai tambayi talakawa abin da suke so ba.
A takaice dai kokarin shugaban kasar Tunusiya ya ci tura. Nasser ko wani daga cikin ’yan siyasar Larabawa da suka dogara da su ba su son amincewa da kasar Yahudawa da yin shawarwarin zaman lafiya.
A ranar 25 ga Mayu, jakadan Soviet a Alkahira ya karbi sakon gaggawa daga Gromyko tare da umarni don ziyarci Nasser ko Ministan Harkokin Waje Mahmoud Riad kuma ya ce kamar haka:
"Kungiyar Tarayyar Soviet ta gamsu da matsayar da ƙasashen Larabawa suka dauka, tare da yin gangami a kewayen Jumhuriyar Larabawa tare da samar da wani yanki na bai ɗaya don kare Siriya a gaban makircin daular mulkin mallaka ...
Gwamnatin Tarayyar Soviet tana ganin bukatar gwamnatin UAR ta janye sojojin Majalisar Dinkin Duniya daga yankin Gaza da yankin Sinai a matsayin hujja. Irin wannan bukata ita ce haƙƙin da ba za a iya tantama ba na Jamhuriyar Larabawa. Mun dauki wannan matakin a matsayin wani mataki mai karfi wanda ya yi tasiri daidai gwargwado..."
Sakon Gromyko ya nuna yadda matalautan jami'an diflomasiyyar Soviet suka fahimci halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya. Moscow da gaske ta tura Nasser zuwa yaƙi.
Gromyko ya sanar da Nasser game da wani sako daga shugaban Amurka Lyndon Johnson yana tantance halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya. Nasser ya damu da yuwuwar yin aiki tare tsakanin manyan kasashe. Gromyko ya tabbatar wa shugaban Masar din, yana mai cewa hakan ba shi da wata ma'ana.
Andrei Andreevich ya kuma mika wa Nasser kalaman ministan harkokin wajen Isra'ila Abba Eban, da ya ce wa jakadan Tarayyar Soviet a Tel Aviv: ko ta yaya Isra'ila ba za ta so a yi arangama da Masar ta soji ba.
Da yake magana da jakadan Tarayyar Soviet, Eban ya yi magana game da "haɗuwa," wato, ya ba da shawarar warware matsalolin da suka taso ta hanyar matakan siyasa. Ya yi fatan za a isar da maganarsa ga Masarawa.
Amma Gromyko bai ba da shawarar cewa Nasser ya kafa wata irin tattaunawa da Isra'ila ta hanyar masu shiga tsakani ba kuma ta haka ne ya guje wa rikici. Akasin haka, ministan ya gaya wa Nasser cewa jakadan Soviet ya ba Eban “amsa tabbatacciya,” wato, ya ce ba za a rage tashin hankali ba.
Wannan wani mataki ne na yaki.
A ranar 24 ga watan Mayu, Masar ta sanar da cewa ta fara aikin hakar ma'adinan ruwa a mashigin tekun Aqaba tare da sanya jiragenta da na sama a cikin shiri.
Jiragen ruwa dauke da tutar Laberiya ne suka kai wa Isra'ila mai. Shugaban kasar Laberiya ya sanar da Nasser cewa jiragen ruwansa ba za su kara daukar mai zuwa kasar Yahudawa ba.
A ranar 25 ga watan Mayu, tawagar sojojin Masar karkashin jagorancin ministan tsaro Badran suka tashi zuwa birnin Moscow da nuna rashin amincewa. Masarawa sun shafe kwanaki hudu a Moscow. An karbe su ba kawai Grechko da Gromyko ba, har ma, don jaddada cikakken goyon bayan Masar, ta shugaban gwamnati, Kosygin.
Badran ya tashi don neman izinin Moscow don yajin aikin riga-kafi kan Isra'ila. Ministan na Masar ya shimfida taswirorin sojoji a kan teburi tare da bayyana halin da ake ciki.
Alexey Kosygin, a cewar jami'in diflomasiyar Soviet Pogos Akopov wanda ya shiga cikin tattaunawar, ya amsa cewa ba zai yiwu a magance matsalar ta hanyar soja ba.
Da yake jawabi ga ministan Masar, Kosygin ya ce:
“Kun samu gagarumar nasara a siyasance, kuma muddin ba a yi yaki ba, za a iya karfafa wannan nasarar...Abin da kuka yi ya zuwa yanzu an yi kyau. Duk da haka, ba za mu iya yin tunani ba game da hanyar da za a bi ta doka don magance matsalar kewayawa ta matsuguni... Dangane da nasarorin da kuka samu a siyasance, zai kasance da sauƙi a gare ku ku sami mafita ta doka."
Shugabannin Tarayyar Soviet sun yi farin ciki cewa Masar ta cimma duk abin da take so cikin sauƙi, kuma ba su yarda cewa Isra'ila za ta ɗauki makamai ba.
Amma Marshal Grechko, wanda ke ganawa da Minista Badran a ginin filin jirgin sama na gwamnati, ya yi tost "a kan hanya" kuma ya dage da cewa idan Isra'ila ta kai hari Masar kuma Amurka ta goyi bayan Isra'ilawa, "za mu shiga yakin a gefenku. ” Waɗannan kalmomi masu ƙarfafawa daga Ministan Tsaro na Tarayyar Soviet sun kasance kamar kiɗa mafi dadi ga Masarawa.
A ranar 26 ga Mayu, Nasser ya tattauna da shugabannin kungiyar kwadago ta kasashen Larabawa. Ya ce da gaba gaɗi: “Idan yaƙi ya barke, zai zama duka. Manufarta ita ce lalata Isra'ila. A shirye muke mu yi yaki kuma muna da yakinin samun nasara.”
Nasser yana ƙara samun kwarin gwiwa a kowace rana kuma yana ƙara yin magana da ƙarfi. Wataƙila ya yi la’akari da matsayin mutum na biyu a ƙasar. Marshal Abd-al Hakim Amer ya kasance mai tsananin goyon bayan matakin soji. Nasser ba zai iya samun wani matsayi mafi zaman lafiya ba, in ba haka ba Amer zai iya yin ikirarin mulki. Amma bayan yaƙin, Nasser zai mayar da Amer a matsayin ƙwaƙƙwaransa kuma ya tilasta masa ya amsa bala'i ...
Mai yiwuwa, Nasser bai san cewa rikicin da ya fara zai ƙare da yaƙi ba. Ya kasance yana da yakinin cewa komai zai kasance cikin tsarin tattaunawar diflomasiyya. Har ma ya yi imani cewa ya yi nasara ba tare da fada ba. Amma a bainar jama'a ya kasance yana yin yaƙi ne kawai.
A ranar 29 ga Mayu, Nasser ya yi magana a majalisa. A cikin jawabin nasa ya bayyana cewa shugaban ya shirya yakar kuma ya kuduri aniyar yin nasara: “Masu iko na Yamma suna raina mana mutunci kuma sun ki amincewa da hakkinmu. Za mu koya musu su girmama mu. Ba muna fuskantar Isra'ila ba, amma waɗanda suka tsaya a bayanta, waɗanda suka halicci Isra'ila. Kasarmu da kawayenmu sun kammala shirye-shiryen 'yantar da Falasdinu."
A ranar 30 ga watan Mayu, Sarki Hussein na Jordan ya tashi zuwa birnin Alkahira inda ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya kan kawancen soji da Nasser. Ba wanda ya yi tsammanin wannan mataki daga sarki. Ba ya so ya yi kasada da karamar mulkinsa kuma a hankali ya guji duk wani shiga cikin tashin hankali. Idan Husaini ya yi gaggawar shiga kawancen, Isra'ila ta yanke shawara, to Masar da Siriya ba su da shakku kan nasara.
Bayan haka ne shugaban kasar Iraki Manjo Janar Abdel Rahman Aref ya bayar da umarnin aikewa da sojojin Irakin zuwa kasar Jordan domin su ma su shiga yakin da suke yi da haramtacciyar kasar Isra'ila. A ranar 4 ga watan Yuni, wani rukunin sojojin kasar Iraki da wani rukunin gaba na tankokin yaki na motoci dari da hamsin sun shiga cikin kasar Jordan.
Shugaban kungiyar 'yantar da Falasdinu Ahmed Shuqeyri ya ce a lokacin da Larabawa suka fatattaki Isra'ila, za a bar Yahudawan da suka tsira su koma kasashen da suka fito. Amma da murmushin baƙin ciki ya ƙara da cewa: "Amma a ga ni babu wanda zai tsira."
Ministan harkokin wajen Isra'ila Abba Eban ya tuno bayan yakin:
"Duba da mu, mun ga duniya ta rabu zuwa waɗanda ke ɗokin halaka mu, da waɗanda ba za su ɗaga yatsa mana ba."
Wane matsayi Amurka ta dauka?
Lokacin da John F. Kennedy ya zama shugaban Amurka, Amurka ta fara sayar wa Isra'ila makamai a karon farko. Wannan martani ne ga shirin makami mai linzami na Nasser.
Bayan yakin Sinai, yanayin Washington ya canza. Birtaniya sun rasa matsayinsu a yankin. Siyasar Amurka na bukatar tallafi. Nasser bai yi kyau ba. Ba zato ba tsammani Saudiyya ta bayyana a matsayin amintacciyar aminiya. Kuma halayen Isra'ila sun canza zuwa mafi kyau.
A watan Disamba 1962, Firayim Minista Golda Meir ya isa Palm Beach, Florida, inda John F. Kennedy ya tarbe ta. Sun fi awa daya suna hira. Rahoton tattaunawar ya shafi shafuka takwas.
"Amurka," in ji Kennedy da ƙarfi, "tana da dangantaka ta musamman da Isra'ila wadda ta dace da dangantakarmu da Ingila kawai. "Ya kama hannun Golda Meir ya ce mata: "Kada ki damu." Ba abin da zai faru da Isra'ila."
Kennedy ya ba da umarnin sayar da batura biyar na sabbin makamai masu linzami na Hawk ga Isra'ila. A lokaci guda kuma, ya ƙara taimakon (abinci na farko) zuwa Masar. Kennedy ya aika da sakwanni zuwa ga shugabannin kasashen Larabawa yana neman su sanar da su yadda Amurka za ta taimaka wajen kawo karshen rikicin Larabawa da Isra'ila. Kasashen Larabawa sun ki amincewa da ayyukan wanzar da zaman lafiya na Amurka. Kennedy ya ji takaici sosai.
An yarda da cewa shugabannin Demokradiyya, musamman Kennedy, sun taimaka wa Isra'ila don samun kuri'un Yahudawa a zabe.
A hakikanin gaskiya, manufar Amurka ta Gabas ta Tsakiya ta kasance da wasu la'akari. Shekara ta 1958 ta zama wani sauyi, lokacin da aka yi juyin mulkin soji a Iraki, Sarki Hussein na Jordan ya kusa rasa karagar mulki, kuma yanayin siyasar kasar Lebanon ya kai ga shugaban kasar Eisenhower ya tura sojojin ruwa zuwa Beirut. Isra'ila ta zama ita ce kawai tabbataccen tsarin dimokuradiyya a duk yankin.
Amurka ta nuna son kai sosai. Sa'ad da ba su ga amfanin Isra'ila ba, ba su taimake shi ba. Lokacin da aka yaba da rawar da take takawa a matsayin mataimaka wajen tunkarar gwamnatocin Larabawa masu tsatsauran ra'ayi, sannan Isra'ila ta fara karbar makaman Amurka. Amma kafin yakin na kwanaki shida, an ba da taimakon sojoji cikin wahala.
Mai maye gurbin Kennedy, ɗan ƙasar Texas Lyndon Johnson, an ɗauke shi a Isra'ila a matsayin wani ɗan siyasar mai wanda al'amuran mai suka fi muhimmanci. Kiran da aka yi wa Amurkawa na neman taimako a jajibirin yakin kwanaki shida ya ci tura.
A ranar 27 ga watan Mayu, firaministan kasar Levi Eshkol ya shaidawa jakadan Tarayyar Soviet cewa zai so ya zo birnin Moscow don wata gajeriyar ziyara da kuma tattauna halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya. Ya yi niyyar bayyana wa shugabannin Soviet cewa Isra'ila na da sha'awar a warware matsalolin da suka taso cikin lumana. Eshkol yana da tabbacin cewa zai iya shawo kan Moscow game da gaskiyarsa kuma za a kauce masa yaki.
Tashar telegram daga jakadun kasashen Gabas ta Tsakiya an yi su ne ba bisa ka'ida ba, kuma kamar yadda suka ce a cikin ma'aikatar harkokin waje, bisa ga manyan alamomi - wato, an aika su zuwa ga mambobin kungiyar siyasa.
A ranar 28 ga Mayu, Moscow ta yanke shawarar yarda da Lawi Eshkol - a kan wani sharadi: idan shugaban kasar Masar da shugabancin Siriya ba su ƙi ba.
Nasser ya amsa a ranar da cewa ba ya adawa. Amma Firayim Ministan Syria Zuein da shugaban Syria al-Atasi, wanda ke birnin Moscow, sun bukaci babu wani hali da su karbi Isra'ila.
A ranar 1 ga watan Yuni, Ambasada Dmitry Pozhidaev ya ziyarci Nasser ya gaya masa: "A cikin martani ga bukatarmu ga firaministan Isra'ila ya yi tafiya zuwa Moscow, shugabancin Siriya a cikin mutum na Shugaba Atasi ya nemi amincewar kada ya tarbi Firayim Ministan Isra'ila a Moscow. tun zuwansa, a ra'ayin Atasi, zai haifar a cikin kasashen Larabawa, rashin amincewa da manufofin Tarayyar Soviet. Dangane da haka, gwamnatin Soviet ta yanke shawarar ba za ta ba da tayin ga Firayim Ministan Isra'ila ya zo Moscow ba."
Nasser ya so ya sami kwanaki uku ko hudu na aikewa da sojoji - har sai Firayim Ministan Isra'ila ya kasance a Moscow, yakin ba zai fara ba. Amma yayin da ake musayar tayoyin telegram, sojojin Masar sun yi nasarar juyawa, don haka bayyanar Levi Eshkol a Moscow bai zama dole ba ga Masar.
An kuma rasa wata damar kaucewa yaki.
Amma a cikin kwanaki na ƙarshe, mutane a Moscow sun damu: menene idan yaƙin ya fara? Sun yi ƙoƙarin matsa wa Isra'ila lamba.
Ranar 1 ga Yuni, Gromyko ya aika da bayanin kula ga kwamitin tsakiya:
"Rahotanni na baya-bayan nan daga Tel Aviv sun tabbatar da yuwuwar Isra'ila ta kaddamar da hare-haren soji a kan UAR bisa zargin rufe jigilar kayayyaki ta mashigin Tiran.
A Isra'ila, yanzu an kammala taron gama gari don haka an kawar da tazarar kwanaki takwas zuwa goma a matakin shirye-shiryen wannan kasa na ayyukan soji idan aka kwatanta da UAR, wanda Badran ya yi magana a cikin tattaunawa da A.N. Kosygin in Moscow. "
Gromyko ya nemi izinin Politburo don yin wakilci mai ban tsoro ga jakadan Isra'ila a Moscow.
A ranar 2 ga Yuni, Gromyko ya karbi jakadan Isra'ila Katz kuma ya yi masa barazanar cewa matakin soji zai iya lalata kasar Yahudu: "Idan gwamnatin Isra'ila ta yanke shawarar daukar alhakin fara rikicin soja, to dole ne ta biya cikakken sakamakon sakamakon irin wannan. mataki."
Gwamnatin Tarayyar Soviet ta amince da Aljeriya kan gaggawar tura mayakan Soviet da ke can zuwa Masar. An yi wa Aljeriya alkawarin biyan diyya, amma daga baya kadan.
 
Cin nasara da sabon hutu
Bayanan Soviet na zanga-zangar ba zai iya ceton Masar da Siriya ba. A ranar 5 ga watan Yuni ne aka fara wani sabon yaki a yankin gabas ta tsakiya, wanda ya kawo karshen fatattakar sojojin kasashen Larabawa gaba daya.
A ranar 6 ga Yuni, Mataimakin Ministan Harkokin Waje Vladimir Semyonov ya rubuta a cikin littafinsa:
“A safiyar jiya yaki ya barke tsakanin Isra’ila da UAR.
A ranar Asabar, mun zana rubutu tare da sojoji, wanda daga ciki ya bayyana a fili cewa Isra'ila ta tattara kuma ta fi na Larabawa shirin soja da fasaha. Manufar ita ce a tura ni Alkahira don shawo kan Nasser ya ɗauki matsayi mai sassauƙa da taka tsantsan kan al'amuran kewayawa a cikin Tekun Aqaba...
Komai ya canza. Ministan harkokin wajen Syria Makhus ya sauya daga zaki mai ruri zuwa kare mai firgita. Nasser ya yi hasarar kusan duk wani abu da ya samu ta hanyar hada kan kusan dukkanin Larabawa karkashin tutar magance matsalar Palastinu... Ana ci gaba da gwabza fada, amma fa kashin Larabawa, sabon wulakanci na tarihi ya tabbata.
Muna ƙoƙarin ceto Larabawa ta hanyar Majalisar Dinkin Duniya ta hanyar motsi na diflomasiyya da maganganun jama'a. Duk tsawon kwanakin nan da kyar na bar wa’azi, na juya wurare dabam-dabam.
Karfe biyar na safe. Babu buƙatar kwatanta abin da wannan yaƙin ke kashe ni. Bayan haka, shekaru goma sha biyu na ci gaba da aiki suna da alaƙa da haɓakar Gabashin Larabawa. Kuma a nan ma kusan duk abin da yake a duniya kuma. Dole ne a sake mirgina dutsen zuwa sama, ko da yake ya murƙushe 'yan ƙafafu yayin da yake birgima."
A daya daga cikin ginshiki na Kremlin akwai abin da ake kira "jan tarho" - layin sadarwa mai rufaffen kai tsaye tare da Fadar White House a Washington. A ranar 5 ga Yuni, Kosygin ya tuntubi Shugaba Lyndon Johnson ta amfani da wannan wayar. Kosygin ya bayyana a cikin ginshiki tare da sabon shugaban KGB Andropov da Gromyko. Dukansu sun sami kansu a cikin ginshiki a karon farko kuma sun yi tambaya tare: "Ina wayar?"
A zahiri kawai teletype ne. Shi ne ke da alhakin wannan kayan aikin KGB. Ma'aikatan teletype sun damu matuka game da kasancewar manyan hukumomi. Shi ma Janar din KGB da ya jagorance su ya ji tsoro.
A wannan karon, ba kamar abin da ya faru a lokacin yakin Sinai ba, Amurkawa sun ki shiga Tarayyar Soviet wajen yin Allah wadai da Isra'ila. Amurka ta yi imanin cewa wannan yaki ne na kariya ga Isra'ila.
A ranar 7 ga Yuni da karfe shida na safe, Semyonov ya rubuta a cikin diary:
“Na iso ne daga ma’aikatar. A daren yau shi ne kololuwar rikicin Gabas ta Tsakiya, wanda ya tuna da rikicin Cuba. Na kasance a taron siyasa har karfe uku na safe, sannan a ma'aikatar harkokin waje. Kullin da alama ya fara warwarewa.
Kwamitin Sulhu ya yanke shawarar daukar matakan dakatar da yakin nan take.
An aika da sigina na "SOS" daga Alkahira; Sojojin Isra'ila da suka samu horo mai kyau da makamai sun ba da darasi ga talakawan Masar marasa ilimi, wadanda ba za su iya sarrafa kayan aiki da gudu ba saboda karar harbi. Duk wannan abu ne na ban tausayi da ban dariya..."
Masar dai na cikin mawuyacin hali, har ta roki Moscow da ta dakatar da farmakin da Isra'ila ke yi ta kowace hanya. Nasser, wanda ya fada cikin fidda rai, ya tuno da shahararren jami’in diflomasiyya Valentin Falan, wanda a lokacin ya jagoranci wani sashe a ma’aikatar harkokin wajen kasar, ya ba da shawarar kulla kawance da samar da sansanonin soji ga Tarayyar Soviet a kowace tashar ruwa ta Masar.
A saboda haka ne wakilin Tarayyar Soviet a kwamitin sulhu Fedorenko ya dage kan tsagaita wuta kawai kuma bai bukaci a yi Allah wadai da Isra'ila ba tare da yin kira da ta fice daga yankunan da ta mamaye.
A ranar 7 ga watan Yuni, Levi Eshkol ya gaya wa jakadan Soviet Chuvakhin cewa a shirye yake a kowane lokaci, a fili ko a asirce, ya zo Moscow ko kuma ya karbi wakilin gwamnatin Soviet.
Amma shuwagabannin Tarayyar Sobiyet, ba karamin kaduwa da Masarawa da Siriyawa suka yi ba, saboda shan kashin da sojojin Larabawa suka yi, suka yi ta daure. Ba su san abin da za su zo da shi ba, don kawai su cutar da Isra’ila, don sa Yahudawan Isra’ila su yi nadamar nasarar soja da suka samu.
A ranar 9 ga watan Yuni ne shugabannin jam'iyyu da gwamnatocin kasashen Turai masu ra'ayin gurguzu suka hallara a birnin Moscow. Sun yi alƙawarin "taimakawa al'ummomin ƙasashen Larabawa su ba da ƙwaƙƙwaran tsawa ga mai zalunci." Romania ce kawai ta ki sanya hannu kan wata sanarwa da ta yi Allah wadai da Isra'ila. Babban sakataren kwamitin tsakiya na jam'iyyar gurguzu ta Romania, Nicolae Ceausescu, bai so ya yanke huldar diflomasiyya da Isra'ila ba.
A halin da ake ciki kuma an ci gaba da gwabza fada a fagen daga na Siriya. Da suka ci sojojin Masar, Isra’ilawa suka ci Suriyawa, waɗanda suka yi hasarar dukan yaƙinsu.
A ranar 10 ga watan Yuni, mataimakin ministan harkokin wajen na farko Kuznetsov ya tarbi jakadan Isra'ila Katriel Katz inda ya karanta masa wata sanarwa game da yanke dangantakar.
"Mun samu sako cewa sojojin Isra'ila, sun yi watsi da matakin dakatar da yakin da kwamitin sulhun ya yanke, suna ci gaba da wadannan ayyuka, suna kwace yankunan Siriya tare da yin kaura zuwa Damascus.
Gwamnatin Tarayyar Soviet ta gargadi gwamnatin Isra'ila da cewa ita ce ke da alhakin ha'incinta, saboda keta hurumin da ta yi kan matakin da kwamitin sulhu ya dauka.
Idan Isra'ila ba ta gaggauta tsagaita wuta ba, Tarayyar Soviet, tare da sauran kasashe masu son zaman lafiya, za su kakaba wa Isra'ila takunkumi tare da dukkan sakamakon da ya biyo baya.
Gwamnatin Tarayyar Soviet ta bayyana cewa, la'akari da ci gaba da cin zarafi da Isra'ila ke yi kan kasashen Larabawa, da kuma keta hurumin da kwamitin sulhu ya yanke, gwamnatin Tarayyar Soviet ta yanke shawarar yanke huldar jakadanci tsakanin Tarayyar Soviet da Isra'ila."
Tarayyar Soviet ta sake katse hulda da gwamnatin Yahudawa...
Moscow ta ji tsoron cewa sojojin Isra'ila za su isa Damascus kuma gwamnatin Baath ta rushe. Shugabannin Soviet ba za su yarda da wannan ba. Suna daraja Suriyawa fiye da Masarawa. Da sanyin safiya, tawagar Siriya a Majalisar Dinkin Duniya ta kira abokansu na Tarayyar Soviet inda suka roke su da su yi duk abin da zai hana Isra'ila hari:
- Tankunan Isra'ila na da nisan kilomita sittin daga Damascus!
- An kawo sojoji don kare babban birnin? - ya tambayi Mataimakin Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya (daga Tarayyar Soviet) Leonid Nikolaevich Kutakov.
- Babu sojoji. Muna tara mayaka. Sojoji a wasu sassan gaba...
Moscow ta gargadi Shugaba Johnson cewa "idan ayyukan soji da Isra'ila ba su daina ba a cikin sa'o'i masu zuwa, za a tilasta mana mu yanke shawara mai zaman kansa." {Asar Amirka ta yanke shawarar cewa bai kamata a tura shugabannin Soviet zuwa ga wuce gona da iri ba. Washington ta nace ta gayyaci Isra'ilawa da su tsaya.
A ranar goma ga watan Yuni da karfe bakwai na yamma an daina fadan. Yakin kwana Shida ya kare.
Sakatare na farko na ofishin jakadancin Isra'ila a Moscow, Yosef Govrin, ya ce, "Na kusaci ofishin jakadanci a Bolshaya Ordynka," na sha wahalar tura hanyata zuwa ƙofar - daruruwan, idan ba dubban mutanen da aka zo da su daga kamfanonin Moscow sun toshe baƙar fata. wucewa. Suna ɗauke da tutoci da ke ɗauke da taken nuna adawa da Isra’ila kuma suna rera waƙar “Down!”
A ranar 18 ga watan Yuni jami'an diflomasiyyar Isra'ila sun kulle kofofin ofishin jakadancin tare da komawa gida. Tsohuwar jakada Katriel Katz ta shugabanci hukumar Yad Vashem, cibiyar tunawa da tarihi da kuma abubuwan tunawa da wadanda bala'in ya rutsa da su da kuma jarumtaka a lokacin da yahudawa a karkashin mulkin Nazi.
Hukumomin birnin Moscow ne suka shirya zanga-zangar nuna bacin rai ga cin zarafi na Isra'ila. An saki mutane daga aiki, an ba su fosta, kuma an aika da su zuwa wani gangami a rana mai dumin Yuni. Amma akwai kuma masu sa kai.
Nasarar Isra'ila ta kawo mutanen da ba su da hankali a hankali cikin yanayi mai ban tsoro. Waɗanda suka karanta ƙa'idodin dattawan Sihiyona sun yanke shawarar cewa wa'adin ya fara cika - Yahudawa suna mamaye duniya.
“Ba abin mantawa ba ne a gare ni yadda na girgiza da blitzkrieg na Isra’ila a yaƙin da aka yi da Masar a lokacin rani na 1967,” in ji mai sukar adabi Mikhail Petrovich Lobanov. "Wani irin nau'in rashin fahimta ne, mai hankali, watakila ko da martanin sufanci ga taron.
Na firgita: tabbas irin abin da ya faru da Masar zai iya faruwa da mu? Isra'ila za ta iya kama Moscow da sauri. Sa'an nan kuma yana iya zama kamar wauta, idan aka yi la'akari da ikon soja a lokacin. Amma wannan yanayin, wannan wahayin ya kasance a cikina, ba za ku iya fitar da shi ba, wannan shine gaskiyara, mafi shakka a gare ni fiye da kowane gaskiyar yau da kullun… "
Bayan yakin kwanaki shida, gungun jama'a sun bayyana a cikin al'ummar Soviet wadanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen yakar yahudawan sahyoniyawan duniya, ma'ana ta wannan yaki da yahudawa. Daga cikinsu akwai masu tsattsauran ra'ayi na gaskiya da kuma waɗanda kawai ke samun abin rayuwa daga wannan, abin farin ciki, buƙatu mai inganci yana ƙaruwa - a jaridu, mujallu, rediyo da talabijin. Ko da a cikin farfagandar adawa da Amurka, an kiyaye wasu dokoki a jajibirin taron koli, gabaɗaya ya mutu. Kuma kawai tsananin farfagandar kyamar Isra'ila da sahyoniya ba ta taɓa yin sanyi ba...
Kuma shugabancin Tarayyar Soviet ya fusata saboda cikakkiyar gazawa da shan kashi na abokanta na Gabas ta Tsakiya.
Gromyko, Grechko da Babban Hafsan Hafsoshin, Marshal Matvey Vasilyevich Zakharov, sun taru a ofishin Brezhnev.
Brezhnev ya nuna fushinsa a gare shi:
“Masu ba da shawara nawa muke da su a cikin sojojin Masar kuma mene ne amfanin? Ba su ba da shawara ba. Kuma makarantunmu ma ba su koya wa Masarawa komai ba. Maimakon ku yi yaƙi, ɗalibanku, Matvey, sun ga jirgin Isra'ila kuma suka kori."
Magabacinsa Nikita Sergeevich Khrushchev, wanda aka aika zuwa ritaya, ya yi magana har ma da zafi ga Masarawa:
“Don wulakanta kanku haka ba za a iya fahimtar da hankali ba! - Khrushchev ya fusata. “Yanzu Larabawa sun yi ta ihu a ko’ina suna son zaman lafiya, cewa an kashe su. Ba ni da damar yin amfani da wasu bayanai sai rediyo da jaridu, amma kuma suna nuna yadda al’amura suka ci gaba.
Tawagar sojojin Masar ta isa Moscow: "Shu-shu, sha-sha, sho-sho." Mun amince. Suna fita. Tawagar sojanmu ta tashi zuwa Masar: “Shi ke nan, shi ke nan.” Shima yana fita. Tawagar gwamnatin Syria da tawagogin soji na zuwa. Suna magana suna tayar da toasts. Suna fita. Wadanne batutuwa aka tattauna? Share. Kuma yanzu sun zargi Isra'ila: "Ga shi, ɗan iska, so-da-so." Yaya ya yi?
Masar ta bukaci Majalisar Dinkin Duniya ta janye sojojinta da ke raba kan Masarawa da Isra'ilawa. Wanene ya nema? Nasiru Wu Tang ya amince da bukatarsa. Me yasa yawanci ana cire sojojin tsaka tsaki? Don kada su tsoma baki wajen fara yaki. Wanene ya bukaci wannan? Nasiru Saboda haka, wa ya so ya fara yaƙi? Nasiru Ya rufe mashigin Aqaba, inda jiragen ruwan Isra'ila ke tafiya. Don me? Don rikici. Don haka, komai ya yi kama da shi.
Daga nan sai suka fara ba da labari cewa jami’ansu sun ziyarci matan da ke wurin, shi ya sa sojojin nasu suka yi mamaki.
Duk jami'ai suna zuwa ga mata a duk ƙasashe, kuma ba za a iya danganta shan kashi da wannan ba. Eh, an yanke sojoji daga gida, mata, kuma ko me za ka yi, za su gudu gefe. Da zarar lokacin yakin, Stalin ya ce: "Bari mu tara 'yan mata, za mu shirya wuraren cin abinci ga jami'ai da sauransu..."
Me yasa aka karya su? Domin sun yi taurin kai, kuma babu wata hujja. Kuma a yanzu suna zargin cewa wani jami'in ya tafi hutu ko kuma ya baci.
Babban dalilin nasarar da Isra'ila ta samu shi ne, tana da al'adu mafi girma, da ladabtarwa a aikin soja, jami'anta suna da gogewar yaƙi kuma suna da horo sosai. Bayan haka, ƙwararrun kwararru daga ƙasashe da yawa sun taru a wurin. Misali, ina matukar godiya da Janar Dayan su a matsayin soja. Sannu da aikatawa! Cikin zolaya na ce da ni ne firayim minista kuma yana Tarayyar Soviet, nan take zan nada shi ministan tsaro...
Masarawa suna da wuya su yi takara da su, kuma sun biya kudinsa, talakawa ’yan uwa. Wajen magana, suna iya sarrafa rakuma, sun mallaki bindigu, sannan aka tura su tankuna...
Ba zan iya fahimtar yadda hakan zai iya faruwa ba. Ta yaya za mu bar wannan ya faru? Tarayyar Soviet tana da babban kaso na alhakin abin da ya faru. Idan aka ba mu ikon yin tasiri, da mun hana Nasser daga yaƙi...
Wannan kuskure ne na sojojin mu. Sojojinmu sun yi kuskuren yanke hukunci a kan lamarin;
A yammacin ranar 9 ga watan Yuni, Gamal Abd-al Nasser ya bayyana a gidan talabijin. Ya dauki alhakin shan kaye kuma ya sanar da cewa ya yi murabus.
Bayan haka ne cikin basira ya shirya wata kira mai farin jini da ya yi wa kansa na ya mayar da murabus dinsa ya koma kan mulki. An fara gangami, mazauna birnin Alkahira sun yi kira ga Nasser da ya zauna. Kuma ya "yarda" kada ya bar. Ya kuma rike mukamin firaminista da sakatare janar na kungiyar 'yan gurguzu ta Larabawa, inda ya nuna rashin amincewar da yake da shi ga 'yan uwansa da abokan aikinsa.
Shugabannin Tarayyar Soviet ba su kuskura su bayyana bacin ransu da abin kunya da kawayensu Larabawa suka yi ba. Maimakon haka, sun zama masu ilimin halin ɗan adam, suna ƙarfafa Nasser da sauran 'yan siyasar Masar da Siriya.
Yuni 17, ya rubuta a cikin diary, memba na Politburo kuma na farko sakataren kwamitin tsakiya na jam'iyyar kwaminis ta Ukraine Pyotr Efimovich Shelest, Brezhnev kira shi a Kyiv. Ya ce an yanke shawarar aika da gaggawa Nikolai Viktorovich Podgorny, Shugaban Hukumar Presidium na Tarayyar Soviet na Tarayyar Soviet zuwa Alkahira: “Muna bukatar mu ceci lamarin. Ɗauki duk matakan tallafi da ƙarfafa imani ga Nasser."
Bayan kwana guda, wato 19 ga watan Yuni, ofishin siyasa ya tattauna halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya.
"Kowa yana cikin wani yanayi na damuwa," Pyotr Shelest ya rubuta a cikin littafin tarihinsa. "Bayan kalaman na Nasser na fada, ba mu yi tsammanin za a yi galaba a kan sojojin Larabawa da walƙiya ba, sakamakon haka ikon Nasser zai ragu sosai. Bayan haka, sun dogara gare shi a matsayin shugaban "duniyar ci gaban Larabawa." Kuma wannan “shugaban” ya tsaya a bakin ramin, tasirinsa na siyasa ya yi hasarar; rudani, tsoro, rashin tabbas.
Sojojin sun karaya kuma sun rasa tasirin yaki. Yawancin kayan aikin soja Isra'ila ta kama... Babu shakka dole ne mu sake farawa: siyasa, dabaru, diflomasiyya, makamai. Duk wannan ba zai yi arha ga jama’armu da kasarmu ba.”
A ranar 20 ga watan Yuni wata tawagar Soviet karkashin Podgorny ta tashi zuwa Masar. Sa'an nan ya kasance mutum na uku a kasar kuma ya tsaya a kan daidai ƙafa tare da Brezhnev.
Aikin da ke gabansa shi ne:
"Don ba da jagorancin UAR da kuma na kansa ga Shugaba Nasser tare da goyon baya na halin kirki da na siyasa, ƙarfafa bangaskiyarsa ga Tarayyar Soviet da sauran ƙasashe masu ra'ayin gurguzu kamar yadda amintattun abokai na al'ummar Larabawa, da kuma tattauna matakan da za a iya amfani da su don kawar da sakamakon. Harin Isra'ila."
A Alkahira, ya tuna da jami'in leken asirin Soviet Vadim Alekseevich Kirpichenko, "Podgorny, ko dai saboda sabon batun dangantakar Soviet da Masar a gare shi, ko kuma saboda zafin digiri arba'in, yana da wuya a gane bayanai. Lokacin da yake karanta takardu sai ya motsa laɓɓansa a gajiye, ya fusata kuma ya shagala da neman wasu tabarau, sigari ko ashana, sannan ya buƙaci mai gadi ya kawo masa ruwa bai je ko’ina ba, yana can a hannunsa. Gabaɗaya, ya kasance ko dai yana shiga hanya ko kuma ya rasa wani abu. Podgorny yawanci baya yin tambayoyi kuma baya nuna sha'awar komai. "
An dauki matakai na musamman don ba da taimakon soji ga Masar.
Pyotr Shelest mai Ukraine ya rubuta a cikin littafin tarihinsa cewa: “Ƙungiyarmu ta Baƙar fata ta kusan zuwa Tekun Bahar Rum. - A ofishin siyasa na kwamitin tsakiya na jam'iyyar kwaminisanci ta Ukraine sun saurari tambaya game da yanayin tsaron sararin samaniya a Ukraine, kwamandan rundunar tsaron sama, Janar A.I., ya ruwaito. Pokryshkin. A sanya shi a hankali, wannan hoton bakin ciki ne.
Laifi ne kawai cewa muna da irin wannan yanayin tare da tsarin tsaro na iska. Akwai karancin ma'aikata, tsofaffin kayan aiki, da kuma rashin ingantaccen tsari, sadarwa mara dogaro da gargadi. Akwai abubuwa da yawa da aka fallasa, masu rauni, abubuwa masu mahimmanci marasa tsaro a cikin jamhuriyar.
Kuma a lokaci guda, muna rage kayan aiki da ma'aikata, aika jiragen yaki da makamai masu linzami zuwa UAR don "rufe" Alkahira. "A kan wannan batu mai ban tsoro, mai mahimmanci, na bayyana ra'ayina ga L. Brezhnev."
Babban Sakatare ya saurari Shelest tare da kwantar da hankalin Olympic kuma ya ce: "Kada ku tsoma baki cikin waɗannan batutuwa. Akwai wani tsari na gama-gari, kuma an yi mana ja-gora da shi.”
Gawawwakin jami'an Masar sun dawo daga yankin Sinai sun sha kashi, sun rabu da kuma karaya. Nasser ya dora dukkan laifin a kan babban abokinsa, Marshal Amer, wanda kwanan nan ya kira dayan kansa. Amma babu abokai a siyasa. A Masar sun fara cewa ainihin wadanda suka haddasa wannan kashin su ne jami'an CIA da suka kutsa cikin manyan mukamai a cikin sojoji. In ba haka ba, da ma sojojin Masar masu karfi ba za su taba ja da baya a gaban sahyoniyawan ba.
A watan Satumba na sha bakwai sittin da bakwai Vladimir Semyonov ya rubuta a cikin diary:
“Amer ya kashe kansa kwanaki uku da suka wuce. A cewar rahoton hukuma, ya yi irin wannan ƙoƙari sau biyu - a karon farko da opium, na biyu da potassium cyanide ...
Dalilin da ya sa aka yi haka yana da wuya a ce. Wata kotun soji ta gurfanar da shi a gaban shari’a, wasu manyan hafsoshi, ciki har da kwamandan rundunar sojin sama, sun zama jami’an CIA, da kuma matar dan’uwan Amer, ita ma. Akwai jita-jita game da sabon murabus din Nasser, amma kamfanin dillancin labaran Masar ya musanta hakan. Ambasada Vinogradov ya garzaya Alkahira cikin gaggawa."
A tattaunawar da aka yi da baƙin Soviet, Nasser ya ce: “Idan ba ku taimaka ba, ba zan ƙara yin yaƙi ba. Halin da ake ciki a kasar yana da matukar wahala. Zan yi murabus. Kuma 'yan siyasa masu goyon bayan Amurka za su maye gurbina. Za su iya magance matsalar. "
Kalaman Nasser na tafiya wasa ne na wayo. Ya matsa lamba kan mutanensa da abokan tarayyar Soviet.
Nasser dai ya ji takaicin yadda Tarayyar Sobiyet ta yi watsi da kai agajin Masar. Ya gaya wa mataimakinsa Abd-al Latif Bogdadi cewa "Rashawa suna tsoron fuskantar Amurka" kuma ba su aika da karin sojoji ba saboda tsoron yin karo da jiragen ruwa na 6th Fleet na Amurka.
Kasancewar Tarayyar Soviet ba ta shiga cikin yakin da ake yi a bangaren Larabawa ya jefa al'ummar Larabawa cikin wani yanayi na kaduwa da bacin rai. Larabawa sun zargi shugabannin Soviet da cewa su ne suka sha kaye a hannun Isra'ila. Hukumomin Moscow a kasashen Larabawa na rugujewa, wanda Sinawa ba su yi kasa a gwiwa ba wajen cin moriyarsu. Sun zargi Tarayyar Soviet da cin amanar kasashen Larabawa. Shugaban kwamitin zartarwa na kungiyar 'yantar da Falasdinu Ahmed Shuqairi ya je birnin Beijing domin karbar shawarwari daga Mao Zedong. Sinawa sun yi kira da a yi yaki da Isra’ila, kamar yadda ‘yan Vietnam suka yi.
Shugabannin Tarayyar Soviet sun yi duk abin da ya dace don dawo da matsayinsu a idanun Larabawa. Don yin haka, ya zama dole a ajiye Nasser a wurinsa, ya gigice da shan kashi da ruhinsa, a ba shi sababbin makamai don maye gurbin waɗanda aka rasa a yaƙi, a maido da sojojin Masar.
Nan da nan bayan yakin kwanaki shida, wata babbar tawaga karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin sojojin kasar, Marshal Zakharov, ta tafi birnin Alkahira. Tawagar ta hada da kwamandan gundumar soji ta Carpathian, Kanar Janar Pyotr Nikolaevich Lashchenko. An bar shi a Masar a matsayin babban mashawarcin soja.
Petro Lashchenko ya nemi ya aika da abokin aikinsa, Mataimakin Shugaban Ma'aikata na farko na gundumar Carpathian, Manjo Janar Yevgeny Ivanovich Malashenko, don taimaka masa. Ya zama shugaban ma'aikata na ofishin babban mashawarcin soja - don haka an aika da jami'ai da yawa zuwa Masar. Evgeniy Ivanovich ya yi magana game da wannan daki-daki a cikin littafinsa "Tunawa da sabis a cikin Soja."
Janar Lashchenko ya gaya wa mataimakansa a zahiri cewa sojojin Masar sun durkushe a karkashin hare-haren Isra'ilawa kuma a zahiri babu su; dole ne a sake kirkiro sojojin.
A ranar 27 ga watan Nuwamba, Nasser ya karbi Kanar Janar Lashchenko, wanda ya kai rahoto ga shugaban kasar cewa, rukunin farko na masu ba da shawara kan harkokin soji - kimanin mutane dari uku - sun riga sun isa kuma sun shagaltu da samar da tsarin tsaro a yankin Suez Canal da kuma horar da sojojin Masar.
Nan da nan masu ba da shawara suka gano cewa jami'an Masar ba sa son aiwatar da shawarwarin da suka bayar kuma galibi sun fi son hutawa fiye da yin aiki. Amma ba zai yiwu a tsawata wa wani jami'in Masar ba - koyaushe zai sami uzuri da yawa. Wasu kuma sun ji haushi suka tsawatar da masu ba da shawara:
"Ba ku da ikon gaya mana game da gazawar, wannan ya wulakanta martabar kasarmu." Haka turawan Ingila suka yi mana.
Kowace safiya, Janar Yevgeny Malashenko, da ya isa ofishin gudanarwa na Babban Hafsan Hafsoshin Masar, ya yi irin wannan tambayar: “Yaya abubuwa suke a gaba?”
Jami'an na Masar cikin kasala suka amsa da cewa har yanzu ba a samu rahotanni daga sassansu ba, sun kuma ci gaba da kallon talabijin, suna mai cewa ta haka za su hanzarta sanin halin da ake ciki a gaba da ayyukan sojojin Isra'ila.
Bayan shekara guda, an maido da jiragen yakin sojin saman Masar. Kayayyakin makamai masu yawa sun taimaka wa Nasser ya shawo kan matsalar tunaninsa. A ranar 24 ga Yuli, 1968, yana magana a Majalisa na Ƙungiyar Ƙwararrun Ƙwararrun Larabawa, ya yi wa Isra'ila alkawarin sabon yaki:
"A gare mu, 'yantar da yankunanmu wani aiki ne, al'amari ne na ka'ida, kuma a karshe, batun rayuwa ko mutuwa. Za mu 'yantar da yankin mu santimita da santimita, ko da a kan tsadar sadaukarwa. Yakin adalci ya halatta. Yanzu dole ne mu mayar da hankalinmu wajen sake gina karfin soja. Hakuri da kaffara! Dole ne mu wuce abokan gaba. Kuma za mu yi nasara!
Jami'an Soviet dubu uku ne suka horar da Masarawa. Gabaɗaya, akwai sojojin Soviet fiye da dubu talatin a ƙasar Masar. Masarawa sun kula da masu ba su shawara. An bukaci a tuna da wani Janar, yana mai cewa ta hannun sa ake aikewa da bayanan sojojin Masar zuwa Isra'ila.
- Me yasa kuke tunanin haka? - ofishin babban mashawarcin soji ya yi mamaki.
“Shi Bayahude ne,” Masarawa suka ce da gaba gaɗi.
Maimakon tsayawa don girmama jami'in Soviet da kuma karya irin wannan tattaunawa, shugabannin na'urorin da kansu sun zama masu sha'awar bayanin martaba na gaba ɗaya. Masarawa sun sami kamala a cikin fasahar gano ko wanene Bayahude. Jami’an ma’aikata sun tabbatar da cewa mahaifiyar Janar Bayahudiya ce. Don faranta wa Masarawa rai, an aika da janar gida.
Masarawan sun nemi a aika musu matukan jirgi na sa kai. Moscow ba ta yarda da wannan ba. A ƙarshen sittin da tara, duk da haka, an tura wasu raka'a zuwa Masar, saboda kamar an fara wani sabon yaƙi.
A fadan da ake gwabzawa a mashigin Suez Canal, wanda ake kira yakin kisa, Masar ta yi asara mai tsanani. Jiragen saman Isra'ila sun kai wa Larabawa hari a wani wuri mara nauyi (mita hamsin zuwa saba'in). Kuma tsarin tsaro na iska da ake samu a Masar (wato, makaman kariya daga jiragen sama da kuma na'urorin makami mai linzami na S-75 Dvina) an ƙera su ne don kayar da maƙasudai masu tashi sama (duba Red Star, 2002, Agusta 17).
Don ceton Masarawa, an aika da gabaɗayan ƙungiyar tsaro ta sama daga Moscow - rukunin makami mai linzami na musamman na yaƙi da jiragen sama, ƙungiyar leƙen asiri da rundunar sojojin sama. Bugu da kari, an tura sassan jiragen ruwa na ruwa. An umurci matukan jirgin Soviet da masu harbin jirage don kare sararin samaniyar Masar.
A cikin Maris 1970, Soviet makamai masu linzami ya tafi a kan yaki aiki. A cikin watanni biyar sun harbo jiragen Isra'ila goma sha biyu. Amma su kansu sun sha asara a yakin da ba a bayyana ba. Sabbin tsarin makami mai linzami sun ba da damar yin gobara cikin sauri, wanda ya kashe kuɗi da yawa, amma ya iyakance ƙarfin zirga-zirgar jiragen sama na Isra'ila.
Yayin da Masar ke shirin daukar fansa, tana bukatar bayanan sirri game da sojojin Isra'ila, musamman a yankin Sinai. Moscow ta yanke shawarar gudanar da jiragen leken asiri a kan yankin Isra'ila. Don haka, an kafa wani rukunin jiragen sama daban, wanda ya kamata ya tashi da sabon jirgin MiG-25. An bambanta jirgin ta yadda yake iya samun saurin gudu da tsayin daka.
Matukin jirgin, tare da babban kwamandan rundunar sojin sama, Air Marshal Pavel Stepanovich Kutakhov, an gayyaci ministan Grechko. Andrei Antonovich ya ba da umarnin:
- Kada ku tashi kusa da kilomita arba'in zuwa Tel Aviv! Tabbatar da cikakken lafiyar jirgin. Shin za ku iya tunanin abin da zai faru idan makiya suka harbo jirginmu kuma aka kama matukin jirgin? Menene za a yi a duniya!
Marshal Grechko ya fito fili ya kira Isra'ila a matsayin makiya, duk da cewa kasashen biyu ba su cikin yaki, kuma Moscow ta kowace hanya ta ki amincewa da shigar da sojojin Tarayyar Soviet a yakin da ke gefen Masar. A hakikanin gaskiya, sojojin Soviet suna kallon kasar Yahudawa a matsayin abokan gaba.
An kawo matukan jirgin kasar Masar ne da kayan farar hula, inda suke sanye da kakin sojan Masar ba tare da wata alama ba. An yi wa jirgin alamar da alamun rundunar sojin saman Masar.
Yin aiki da Masarawa ba shi da sauƙi. Sau biyu Jarumi na Tarayyar Soviet Alexander Nikolaevich Efimov, wani hafsan sojin sama wanda ya maye gurbin Kutakhov a matsayin babban kwamandan sojojin sama, ya tuno yadda ya tashi a jirgin Il-14 tare da babban hafsan hafsoshin jiragen saman Masar, Hosni Mubarak, shugaban kasar nan gaba. Masu harba makami mai linzami na Masar sun yi harbin kan jirgin nasu tare da buga reshe. Haka kuma, masu ba da shawara kan mu...
Abu mafi wahala shi ne canza tunanin sojojin Masar. Da suke nazarin dalilan da suka janyo wannan kayen, masana sun lura da rashin samun horon Janar na Hafsan Sojoji masu hangen nesa da kuma rashin shiri na sojoji.
Sojojin Masar sun kasa yin amfani da makaman zamani da ke hannunsu. A lokacin yakin, sun zauna a cikin tankunan yaki, suna la'akari da tallafin iska, wanda bai taba bayyana ba saboda an lalata shi, kuma su da kansu sun zama ganima ga sojojin Isra'ila masu zuwa.
Sojojin Nasser suna da manyan bindigogin kakkabo jiragen sama da manyan bindigogin harba jiragen sama. Amma ma'aikatan yakin ba su ko bude wuta ba. A lokacin farmakin da Isra'ila ta kai ta sama sun gudu.
Jami'an ba su kasance cikin shirye-shiryen hankali ba don yaƙi na zamani. Sun aika da cikakkun rahotanni masu ban sha'awa ga manyansu game da nasarorin da suka samu, amma su da kansu sun gudu, sun bar na karkashinsu ga makomarsu. An bayyana tsananin rashin yarda da hafsoshi da juna da kuma rashin kawancen sojoji. A sakamakon haka, a fagen fama, sojan Larabawa ba ya jin kamar wani ɓangare na tawagar soja, amma a matsayin wanda aka yi watsi da shi. Kowa ya yi tunanin yadda zai tsere kawai, kuma rundunar soja ta rasa tasirinta na yaƙi.
Sa’ad da Isra’ilawa suka yi wa jami’an da aka kama tambayoyi kuma suka nemi shugabannin rundunonin da ke ƙarƙashinsu da su ba da sunayen waɗanda ke ƙarƙashinsu, cikin fahariya suka amsa da cewa ya isa su san sunayen kwamandojin rundunar, kuma suna ganin yana ƙarƙashin darajarsu su tuna sunayen sojoji na talakawa. Isra’ilawa sun yi mamakin ganin rashin jituwar da ke tsakanin kwamandojin Masarawa. Kowannensu ya zargi dayan da cewa bai cika aikin sa ba, kamar shi da kansa bai gudu daga fagen fama ba...
Wani muhimmin al’amari da ya kaddara fatattakar sojojin Larabawa shi ne dabi’ar karya. A yankin Sinai, an kame rukunin Masarawa bayan sun gaskata rahotannin karya game da nasarorin da sojojinsu suka samu.
A ranar farko ta yakin, lokacin da jiragen saman Masar suka daina wanzuwa, babban kwamandan Marshal Amer cikin alfahari ya sanar da Sarkin Jordan cewa an harbo kashi uku cikin hudu na jiragen Isra'ila, matukan jiragen Masar na kai hare-hare a yankin Isra'ila, da kasa. raka'a sun tafi a kan m.
Sarki Hussein, wanda a fusace ya yi magana game da yadda Marshal Amer ya yi karya a fuskarsa, da kansa ya yi nasarar bayar da cikakken labarai masu ban sha'awa game da nasarorin da jirginsa ya samu a yakin sama da Isra'ilawa da kuma lokacin harin bam da aka kai kan sojojin Isra'ila. Amma sarkin ya sani cewa duk jiragen yaƙi na jirgin saman na Jordan an lalata su a filin jiragen sama. Ba su ma da lokacin tashi...
A farkon Janairu 1968, wata tawagar karkashin jagorancin memba Politburo kuma na farko mataimakin shugaban gwamnati Kirill Trofimovich Mazurov tafiya zuwa Alkahira.
Vladimir Semyonov, wanda yana cikin tawagar, ya rubuta ra'ayoyinsa a cikin littafinsa:
“Dakarun da aka tona a mashigar ruwa ta Suez, suka binne kansu a kasa. Masu ba mu shawara na kokarin dawo da kwarin gwiwa a cikin sojojin. Gabatar da shi wani bangare na tsarin zamani...
Nasser ya yi launin toka a haikalin, ya kara firgita, a fili yake cewa wannan matsala ta yi masa yawa. Ya mai da hankali sosai a kanmu, ya fahimci cewa an kona gadoji zuwa yamma. Abokansa sun fi dacewa da shi. Ministan Harkokin Waje Riad ya zo a matsayin wanda ya fi rudani. Ba shakka shi ba jami’in diflomasiyya ba ne kuma ba soja ba ne. matsala ce kawai..."
A ƙarshen Maris, Gromyko da Grechko sun isa Alkahira. Ministan Tsaro ya yi farin cikin kasancewa a Masar saboda 'yarsa ta zauna a nan; Bayan ziyarar ministocin biyu, Moscow ta yi alkawarin aikewa da karin jiragen yaki guda dari tare da samar da makaman yaki a duk shekara.
Jiragen ruwan yaki na runduna ta 5 da ke aiki a tekun Mediterrenean sun tsaya a Alexandria da Port Said. Jiragen ruwa na Tarayyar Soviet sun zama siffa ta gama gari na yanayin tashar jiragen ruwa na Masar da na Siriya.
Jakadan Tarayyar Soviet a Alkahira, Sergei Aleksandrovich Vinogradov, ya yi iƙirarin cewa ba shi yiwuwa a yi ba tare da tura sojojin Soviet zuwa Masar ba. Janar Malashenko ya amsa wa jakadan cewa wannan abin al'ada ce:
- Masarawa da Larabawa gabaɗaya suna da dakaru fiye da isa. Suna da fifiko biyu a ƙarfi akan Isra'ila, amma ba sa so su yi yaƙi. Suna son mu yi yaƙi dominsu mu 'yantar da Sinai.
 
Diflomasiya bayan yakin
Bayan yakin kwanaki shida, bisa bukatar Tarayyar Soviet, an kira taron gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya don tattauna halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya. Alexey Kosygin ya tashi zuwa birnin New York a karkashin jagorancin tawagar Tarayyar Soviet.
Ya bukaci shirya ganawa da Shugaba Johnson. Kosygin ba ya son zuwa Washington, kuma Johnson ba ya son zuwa New York. Ta hanyar amfani da taswirar, sun gano wani gari da ke tsakiyar tsakiyar Washington da New York. Ya zama birnin Glassboro, inda babu komai sai masana'antar gilashi. Taron ya gudana ne a gidan daraktan kwalejin yankin.
Tattaunawa game da Gabas ta Tsakiya ba ta da amfani.
Kasar Amurka wadda ta yi kokarin kulla huldar abokantaka da kasashen Larabawa da Isra’ila kafin yakin kwanaki shida, ba tare da wani sharadi ba, ta goyi bayan haramtacciyar kasar Isra’ila a lokacin yakin. Kuma bayan yakin, Amurkawa sun amince cewa Isra'ila za ta iya yin watsi da mallakar yankunanta ne kawai ta hanyar yin sulhu da samar da zaman lafiya da kasashen Larabawa. Tarayyar Soviet, ta bi matsayin kasashen Larabawa, ta bukaci da farko, janyewar Isra'ila daga dukkan yankunan da ta mamaye a lokacin yakin.
Haɗin kai da Isra'ila ya zama zaɓi mai mahimmanci ga Amurka. Ko da irin wannan lamari mai ban tausayi kamar yunkurin da matukan jirgi da jiragen ruwa na Isra'ila suka yi na nutsewa jirgin leken asirin Amurka na Liberty bai shafe shi ba.
Wannan labari ya faru ne a tsakiyar yakin kwanaki Shida.
A ranar 8 ga Yuni, 1967, jami'an leken asirin Isra'ila sun hango wani jirgin ruwa yana nufowa daga gabar tekun Masar. Bayanan binciken hotuna sun nuna cewa jirgin ruwan Amurka ne. Amma saboda wasu dalilai Ofishin Jakadancin Amurka ya yi watsi da wannan zato. Isra'ilawa dai sun iya cewa sun dauka cewa Larabawa ne suke kokarin sauke jirginsu a matsayin na Amurka.
Da misalin karfe biyu na rana, wasu mayakan Isra'ila biyu sun harba bindigogi kan jirgin tare da harba wasu rokoki. Amma jirgin ya ci gaba da tafiya a hanya guda. Wani jirgi ya jefar da gwangwanin napalm. Jiragen ruwan Isra'ila uku ne suka kai harin makami mai linzami. Daya daga cikin ma'aikatan jirgin na Isra'ila ya kamo wani mai ceton rai da ke dauke da rubutun: "Yanci - Sojojin ruwan Amurka." Hare-haren sun tsaya nan take.
Gwamnatin Isra'ila ta mayar da martani nan take ba tare da kokarin boye komai ba. Karfe hudu ya ba da rahoton wani mummunan kuskure. Bai kamata jirgin na kasashen waje ya kasance a yankin da ake gwabzawa ba, amma gwamnatin Isra'ila ta nemi afuwar tare da bayyana aniyar ta na rama barnar da aka yi.
Gwamnatin Amurka ta amince da uzurin kuma ta amince cewa kuskure ne ba da gangan ba, kuma mai yiwuwa Isra'ilawa sun yi kuskuren kuskuren jirgin na Amurka na Masar. Dole ne Isra'ila ta biya diyya ga ma'aikatan Liberty. Daga cikin ma’aikatan jirgin ruwan Amurka dari biyu da casa’in da uku, an kashe talatin da hudu.
Wadanda suka tsira sun bi wani sigar daban. Sun bayar da hujjar cewa, na farko, jirgin yana cikin ruwa na kasa da kasa, na biyu kuma, Isra'ilawa sun san da kyau wanda ke gabansu - sun kasance suna kallon 'Yanci tun shida na safe. Jiragen leken asirin Isra'ila sun yi shawagi a kan 'Yancin sau da yawa. Ta yaya matuka jirgin ba su ga tutar Amurka ba?
Lokacin da aka harba jirgin, matukan jirgin sun daga tutar Amurka kuma suka aika da sakon neman taimako ga wani jirgin Amurka da ke kusa, wanda ya kamata ya rufe su daga iska. Amma taimako bai zo ba, kuma Isra'ilawa suka ci gaba da kai hari akai-akai. Abin da ya fi ba ma’aikatan jirgin ruwan Liberty mamaki shi ne yadda gwamnatinsu ba ta yi wani abu ba don ceto su. An hana waɗanda suka tsira yin magana game da abin da ya same su.
Ƙasar Isra'ila ƙanƙanta ce ta yadda wani sabis na sauraren lantarki da ke ofishin jakadancin Amirka a Beirut ke sa ido kan duk hanyoyin sadarwa na rediyo a cikin ƙasar yahudawa. Har ma ofishin jakadancin ya nadi hirar da matukan jirgin Isra'ila suka yi a lokacin da suka kai wa Liberty hari.
Me ya sa Isra'ilawa suka harbi Amurkawa?
Su, kuna buƙatar fahimta, ba sa son bayyanar jirgin leƙen asiri sanye take da fasaha ta musamman.
Kwanaki kadan kafin a fara yaki a Gabas ta Tsakiya, Liberty ta koma hukumar tsaro ta kasa mai kula da bayanan sirri na na’ura mai kwakwalwa. A Spain, masu fassara guda biyu daga hukumar da ke magana da harshen Ibrananci suka shiga cikin jirgin. A takaice, aikin "muna sauraron Isra'ila" an shirya shi a gaba.
Fasahar 'yanci ta ba da damar gane kowace na'urar watsa rediyo a cikin Sojojin Isra'ila. Lokacin da wani sojan Isra'ila ya kunna intercom kuma ya kai rahoto ga kwamandan, lokacin da kwamandan tankunan Isra'ila ya kai rahoto ga kwamandan kamfanin, an rubuta tattaunawar, an tabbatar da ƙarfin sigina da wurin da na'urar ta kasance. Hakan ya baiwa Amurkawa damar tsara taswirar taswirar kusan kowane sojan Isra'ila da motar sulke.
Kayan aikin Liberty sun katse hanyoyin sadarwa fiye da yadda ma'aikatanta suka iya sarrafa da kuma tantancewa. Saboda haka, jirgin ya rubuta komai kawai kuma ya watsa bayanan da aka tattara zuwa cibiyar nazari.
Kuma a kusa, a cikin Cyprus, akwai wata babbar cibiyar leken asirin rediyon Biritaniya, wacce ta katse duk bayanan da ke gudana daga 'Yanci. Da alama Isra’ilawa sun ji tsoron kada ’yan Burtaniya, tsoffin abokan gabansu, su iya raba bayanai da Larabawa. Isra'ilawa sun riga sun yi zargin cewa CIA na ba da bayanan sirri ga Jordan - Amurkawa ba sa son Sarki Hussein ya rasa gadon sarautarsa. Idan Birtaniya da Amurka suna son taimakawa Masarawa fa? Kuma za su fara ba su labarin motsin sojojin Isra'ila?
Wataƙila an wuce gona da iri. Babu wani sirri da zai iya ceto sojojin Masar da suka sha kaye, amma a cikin zafafan yaki Isra'ilawa ba su da lokacin yin nazari cikin natsuwa. Isra’ila ba ta son yin kasada, don haka suka bugi Liberty domin su kawar da zoben leken asiri a ƙofarsu.
Jami'an Liberty sun fahimci hatsari kuma sun yi mamakin dalilin da ya sa ake aika jirgin da ba shi da makami zuwa yankin da ake fama da yaki.
Da yammacin ranar 5 ga watan Yuni, Kyaftin William McGonagle na 'Yanci ya aika da hoton rediyo ga kwamandan rundunar ta 6, Admiral William Martin, inda ya roke shi da ya aika da mai lalata da kuma bayyana cewa "domin kare kai, jirgin yana da guda hudu kawai 12.6. mm bindigogi da kananan makamai.”
Kashegari, kwamandan rundunar ya ƙi, yana bayyana cewa 'Yancin suna tafiya a cikin ruwa na duniya, ba su da wata alaƙa da rikici kuma "ba za a iya kai hari ta kowane bangare ba."
Duk da haka, kyaftin ɗin jirgin ya kafa aikin yaƙi akai-akai ga ma'aikatan bindigogi.
A yammacin ranar 7 ga watan Yuni, jirgin ya koma Isra'ila. Binciken sararin samaniya ya ba da rahoto ga cibiyar bayar da umarni na bakin teku a Tel Aviv cewa 'Yancin sun canza hanya. Jiragen Isra'ila sun zagaye jirgin.
A cibiyar sadarwa ta jirgin, ma’aikatan jirgin Amurkawa sun yi nishadi ta hanyar kunna na’urar tantance matakan kariya na lantarki da aika saqon da ba su dace ba ga jiragen Isra’ila, ko dai su rage hoton jirgin ko kuma su qara girmansa.
A wannan lokacin, hadimin sojan Amurka ya aike da sakon wayar tarho na gaggawa zuwa Washington yana gargadin cewa: idan 'Yancin ya zo kusa da gabar tekun Isra'ila, Isra'ilawa za su kai hari. Amma umarnin da aka bayar dangane da hakan, ko dai an yi kuskure ne ko kuma sun bata a cikin tsarin sadarwar duniya na ma'aikatar tsaro.
Ba a banza ba abin da aka makala ya yi ƙararrawa. Jiragen saman Isra'ila sun yi luguden wuta kan 'Yancin. Sun lalata mashin ɗin baka tare da kakkaɓe eriya da dama. Bayan rabin sa'a jiragen ruwa masu tsauri sun bayyana. Sun harba guguwa guda biyar. Daya daga cikinsu ya kai tsakiyar jirgin, kuma mutane ashirin da hudu ne suka mutu sakamakon fashewar.
Sai kawai sa'a daya bayan haka kwamandan na 6th Fleet radiod jirgin:
“Na samu rahoton ku. Ina aika jirage don rufe ku. Jiragen ruwa suna zuwa kusa da ku. A ci gaba da bayar da rahoton lamarin."
Bayan wani sa'a kuma, an gayyaci hafsan sojin ruwa na Amurka zuwa sashen harkokin waje na babban hafsan sojin Isra'ila kuma an sanar da shi cewa jiragen sama da kwale-kwalen da suka kone na Sojojin Isra'ila sun kai hari kan wani jirgin ruwan Amurka cikin kuskure. The attache ya ruwaito wa Washington cewa Isra'ilawa "sun ba da uzuri mai zurfi kuma, don guje wa irin wannan rikici, suna neman bayanai cikin gaggawa game da wasu jiragen ruwa na Amurka da ke bakin teku a yankin da ake fama da su."
Gwamnatin Amurka ta zabi ta manta da wannan labari, domin kuwa jirgin leken asirin, ba shakka, yana lura da ayyukan sojojin Isra'ila. Amurkawa koyaushe suna bin ƙa'idar da ƙaunataccen Ronald Reagan, wanda sau da yawa ya maimaita: "Aminta, amma tabbatar."
Dangantaka tsakanin Amurka da Isra'ila ta samu ci gaba bisa tsari mai inganci. Amurkawa sun kima Isra'ila a matsayin kasa mai tsayayye kuma abin dogaro. Bugu da kari, ita ce kasa daya tilo ta dimokuradiyya a dukkan yankin, wato ana iya hasashen manufofinta. Amma idan muradun kasashen biyu suka banbanta, to Amurkawa sun kasance nasu ne suke jagoranta, ba na Isra'ila ba.
Kuma Tarayyar Soviet, bayan da ta yanke hulda da Isra'ila a shekarar 1967, a karshe ta koma gefe da kasashen Larabawa. Da alama Amurka ta yi kuskure: ta hanyar tallafa wa ƴan ƙaramar Isra'ila, ta yi karo da ɗimbin ƙasashen Larabawa. Amma Tarayyar Soviet, akasin haka, ta yi zabi mai kyau, kuma kusan dukkanin duniya na uku suna gefenta.
Shugabannin Tarayyar Soviet sun yi farin ciki lokacin da shugabanni da shugabannin ƙasashe da dama suka yi musu rantsuwar abota da ƙauna na har abada. Ba abin tausayi ba ne a ba irin wadannan mutanen kirki rance da makamai a cikin kasafin kudin jihar.
Tabbas, akwai wasu dalilai na yau da kullun waɗanda suka jagoranci jami'an Soviet. Dubban mutane da dubunnan mutane ne suka je wadannan kasashe a dogayen tafiye-tafiyen kasuwanci. Jami'ai da ƙwararru sun zauna a can cikin yanayi mafi kyau fiye da ƙasarsu kuma suna samun kuɗi mai kyau. Da muka dawo, mun sayi motoci da gidaje. Yin aiki a ƙasashen Larabawa ya zama mai jin daɗi a hankali. Yana da kyau ka kasance a matsayin malami da jagora. Watakila abin da ya fi dacewa shi ne sha'awar tabbatar da kai, jin fifiko, yin rawar "Yamma masu wayewa" a cikin Larabawa, ba don yin karatu ba, amma don koyar da mutane masu ci baya.
Amma shekaru sun shuɗe, kuma ya zamana cewa Amurka ba ta da ƙawance kaɗan a Gabas ta Tsakiya, amma sun kasance masu aminci ga Amurkawa. Abokan Larabawa na Tarayyar Soviet sun kasance ba abin dogara ba ne. Sun yi murmushi ga shugabannin Soviet kawai idan dai sun ba da makamai, rance, kuma sun aika da masu ba da shawara na soja.
A lokacin yakin Oktoba saba'in da uku, lokacin da Masar da Siriya suka kai hari ga Isra'ila daga bangarorin biyu, Kosygin ya tashi zuwa Alkahira. Shugaban Masar Anwar Sadat ya kai masa hari da zargin cewa:
"Kun ba mu kayan aiki na zamani don gina gadoji a fadin Suez Canal!" Ya ɗauki mu sa'o'i biyar don yin wannan, yayin da kuke da sabuwar dabarar da za ta ba ku damar yin shi a cikin rabin sa'a. Makaman da kuke kawo mana ba za a ce da su na zamani ba! Laifinku ne muke faɗowa bayan Isra'ila. Kuma kuna kiran wannan dangantakar abokantaka?
A halin da ake ciki dai Isra'ilawa sun kai wani farmaki inda suka tsallaka mashigin Suez. Ya zama kamar ga Sadat cewa a wannan ranar an yi farin ciki a kan fuskar Kosygin da ba ta iya jurewa.
"Wannan harin mayar da martani zai shafe ku gaba daya, saboda ana kai hari a Alkahira."
- Ina tankunan da na nemi? - Sadat ya amsa masa da tambaya.
"Mun mayar da hankalinmu kan Siriya," in ji shugaban gwamnatin Soviet, "ta yi asarar tankokin yaki dubu daya da dari biyu a rana daya ...
A cewar Valentin Falin, a lokacin yakin Oktoba, "umarnin sojojin Soviet - menene idan shugabancin siyasa ya yanke shawara! - sanya wani ɓangare na tsarin iska a faɗakarwa." Amma Leonid Ilyich Brezhnev bai ji ko kadan sha'awar fada maimakon abokansa Larabawa.
Bayan yakin Oktoba, Brezhnev da Gromyko sun tattauna abin da za a yi a Gabas ta Tsakiya. An rubuta wannan tattaunawar ta Anatoly Chernyaev, mataimakin shugaban sashen kasa da kasa na kwamitin tsakiya na CPSU.
Brezhnev ya gaya wa Gromyko:
- Wajibi ne a maido da huldar diflomasiyya da Isra'ila. A kan kansu.
Gromyko ya lura a hankali:
"Za a ji haushin Larabawa, za a yi hayaniya."
Brezhnev ya amsa sosai:
- Sun tafi f... mahaifiyarsu! Mun kasance muna ba su hanya mai ma'ana tsawon shekaru da yawa. A'a, sun so su yi yaƙi. Don Allah, mun ba su sababbin kayan aiki - wani abu da ba a samuwa a Vietnam. Suna da fifiko sau biyu a tankokin yaki da na jiragen sama, fifikon manyan bindigogi sau uku, da cikakken fifiko a wajen yaki da jiragen sama da na tanka. Kuma me? Aka sake lallashe su. Suka sake gudu. Kuma suka sake kururuwa don mu cece su. Sadat ya kirani a waya sau biyu cikin dare. Ya bukaci da a gaggauta aiko da rundunar da za ta sauka. A'a! Ba za mu yi yaƙi dominsu ba. Mutane ba za su fahimce mu ba...
Abubuwa ba su wuce kalmomi ba. Brezhnev bai kuskura ya mayar da dangantaka da Isra'ila. Kuma idan babu dangantaka da kasar Yahudu, Tarayyar Soviet ba za ta iya amfani da kasashen Larabawa kamar Amurka ba. Wadanda ke kokarin samar da zaman lafiya sun nemi taimako daga Amurka, wacce ke kulla alaka da bangarorin biyu kuma za ta iya taka rawar mai shiga tsakani.
Wanda ya fara yin watsi da Tarayyar Soviet shi ne shugaban kasar Masar Anwar Sadat, wanda ya so kawo karshen yakin da kuma dawo da yankin Sinai cikin lumana.
A ranar 17 ga Yuli, 1972, Sadat ya bukaci dukan masu ba da shawara kan sojan Soviet su koma gida a cikin mako guda, kuma akwai jami'an Soviet fiye da dubu ashirin a Masar a lokacin. Sun yi aiki a matsayin masu ba da shawara a cikin dukkanin rundunonin sojoji, tun daga bataliyar.
Sannan suka ce Sadat maci amanar kasa ne, don haka suka yi sulhu da Isra'ila. Amma magajinsa, Hosni Mubarak, bai koma dangantakar abokantaka da Tarayyar Sobiyet ba, amma kuma ya fi son kusantar juna da Amurka.
Duk soyayyar da ba a kashe ba ga abokan Larabawa, an mayar da ita zuwa Siriya, wacce ke ƙin Isra'ila kuma ba ta son - ba kamar Masar da Jordan - don yin shawarwari da yin sulhu da ƙasar Yahudawa ba.
Juyin mulkin da aka yi a Damascus a watan Nuwamban 1970, lokacin da matukin jirgin soja Hafez Assad ya hau kan karagar mulki ya kawar da magabacinsa Saleh Jedid (wanda ya mutu a gidan yari bayan ya shafe shekaru ashirin da uku a gidan yari), an tarbe shi da taka tsantsan a birnin Moscow. Amma da sauri suka haxu da Assad. Abu na farko da Siriyawa suka yi shi ne neman makamai da karbe su da yawa marasa iyaka. Hafez Assad, watakila ya fi sauran shugabannin Larabawa, ya ƙware a kimiyyar karɓar duk abin da yake bukata daga shugabannin Soviet, ba tare da sadaukar da komai ba.
Assad ya ce da gaske: "Ba zan kwace makamai daga Moscow kasa da biliyan daya ba."
A shekara ta 1982, dangantakar da ke tsakanin Siriya da Isra'ila ta kara tsananta, kuma barazanar sabon yaki ta taso, in ji mataimakin shugaban sashen kasa da kasa na kwamitin tsakiya, K.N. Burutai. Siriya ta sami ƙarin makamai daga USSR. An tura makamai masu linzami na Soviet SAM-5 zuwa Lebanon, zuwa kwarin Bekaa, kusa da Isra'ila. Isra'ila ta yi barazanar halaka su.
Babban hafsan hafsoshin sojojin Marshal N.V. Ogarkov cikin fushi ya gaya wa Brutents cewa "Amurkawa da Yahudawa suna binne kansu," amma "hannunmu" a yankin zai "fi karfi."
Laftanar Janar V.I. Makarov, matukin jirgi na soja, yana aiki a Janar Janar. Ya tuna cewa fadan da ake gwabzawa ta sama a yankin gabas ta tsakiya ya kare ne bayan fatattakar matukan jirgin na Syria.
Bayan karanta rahoton telegram na gaba, shugaban Babban Daraktan Ayyuka na Janar Janar V.I. Varennikov ya bukaci fahimtar dalilan da ba a yi nasara ba a yakin iska, ya yanke shawara da gabatar da shawarwari. A takaice dai, Babban Hafsan Sojan Soviet ya dauki yakin da ake yi a Gabas ta Tsakiya a matsayin yakinsa, kuma a zahiri ya shiga ciki a bangaren sojojin Larabawa.
Amma Siriyawa kadai ba za su iya yin tir da Isra'ila ba;
A watan Yuni 1982, Karen Brutents, yayin da a ofishin Andropov, wanda kawai aka zaba sakataren kwamitin tsakiya na CPSU, shaida tashin tarho tattaunawa tsakanin Yuri Vladimirovich da Ministan Tsaro, Marshal Ustinov, sa'an nan tare da Gromyko.
Marshal Ustinov ya ci gaba da ba da shawarar "kowa da karin wasu makamai masu linzami guda biyu tare da murfin soji zuwa Siriya." A wasu kalmomi, sojoji a shirye suke su fito fili su goyi bayan Siriya da Isra'ila. Andropov ya ce a hankali: "Muna buƙatar yin tunani game da shi."
Abin farin ciki, abubuwa ba su zo ga sabon yaki ba.
Lokacin da ya yi zafi, Siriyawa sun sanar da Moscow cewa a shirye suke su samar wa Tarayyar Soviet da sojojin ruwa da na sama a yankinsu, kuma a maimakon haka sun nemi a tura na'urorin makami mai linzami na Soviet tare da sojojin Soviet. Siriyawa sun fahimci cewa Isra'ilawa ba za su yi ruwan bama-bamai a wuraren da sojojin Soviet suka jibge ba. Da zarar tashin hankali ya lafa, Siriyawa saboda wasu dalilai sun manta da alkawarin da suka yi na sansanonin...
 
Boomerang ya dawo
Lokaci ya yi da za a kalli dangantakar da ke tsakanin shugabancin Soviet da Palasdinawa da sauran kungiyoyin ta'addanci na Larabawa.
A zamanin yau, mutane kaɗan ne suka tuna cewa furucin “ta’addanci na duniya,” wanda ba ya barin leɓun shugaba Putin, janar-janar na Rasha da shugabannin ayyuka na musamman, ɗan jaridar Ba’amurke Claire Sterling ne ya fito da shi. Ta buga wani littafi a cikin 1981 mai suna "Network of Terror. Yakin sirri da ta'addancin kasa da kasa suka kaddamar." Ya kasance game da hadin gwiwa tsakanin kungiyoyin ta'addanci daban-daban. Littafin Sterling ya tayar da hankali a birnin Moscow saboda ya bayyana irin taimakon da KGB ke bayarwa ga 'yan ta'adda.
Kuma ba ta san komai ba tukuna! Yanzu mun san abubuwa da yawa game da wannan shafi na tarihi. Tabbas, Tarayyar Soviet ba ita ce uban ta'addancin Gabas ta Tsakiya da aka daure ba. Amma ayyukan leken asirin Soviet (tare da abokan aiki daga wasu ƙasashe masu ra'ayin gurguzu) shekaru da yawa suna taimaka wa 'yan ta'adda da makamai da kuɗi, horarwa da mafaka a yankinsu, domin sun yi yaƙi da "'yan mulkin mallaka da 'yan sahayoniya."
Wannan taimakon ya kai ga wadanda aka yiwa lakabi da "masu kishin kasa" da "masu cin amana ga lamarin Falasdinu." Yanzu ne ainihin dalilai na wannan rashin sanin ya kamata ke fitowa fili.
Duniyar gurguzu ta kasance tushen tushe na ayyukan ta'addanci. A nan, bayan labulen ƙarfe, sun fi ƙarfin ’yan sanda, kuma hukumomin yankin sun nuna cikakken shirin ba da haɗin kai. Hungary, Bulgaria, Czechoslovakia, Gabashin Jamus - 'Yan ta'adda na Falasdinu a ko'ina sun fi jin daɗin jin daɗin al'umma.
Shugabannin hukumomin sirri na kasashen gurguzu sun horar da Falasdinawan musamman mutanen Arafat, inda suke ba su makamai da bama-bamai, tare da ba su damar yin amfani da yankin kasashensu wajen kai hari ga mulkin mallaka na kasa da kasa da yahudawan sahyoniya.
Amma alakar Moscow da Falasdinawa ba ta taba zama marar gajimare ba.
Daga cikin manyan Falasdinawa wadanda har zuwa wani lokaci suna sane da cikakkun bayanai game da dangantakar Soviet da Falasdinu, akwai ra'ayoyi daban-daban. Wasu ba tare da wani sharadi ba suna gode wa Moscow saboda duk abin da ta yi wa PLO. Wasu kuma suna da shakku sosai.
"Shugabannin Moscow ko da yaushe suna shelanta da babbar murya cewa suna goyon bayan gwagwarmayarmu," in ji wani memba na kungiyar ta PLO ga 'yan jarida, "amma a yayin ganawar sirri sun nuna hali daban kuma suna yin la'akari sosai idan ya zo ga ba mu wani abu."
Tun lokacin Nikita Khrushchev, Tarayyar Soviet ta saba da mayar da hankali kan Masar. Sannan zuwa Siriya. Moscow ta gwammace ta yi mu'amala da kasashe masu tasiri wadanda lamarin Gabas ta Tsakiya ya dogara da su. Ƙirƙirar Ƙungiyoyin 'Yancin Falasdinu an yi kallo da tuhuma a Moscow.
Manufarta, wanda aka yi shelar a cikin kundin tsarin mulkin kasa, lalata Isra'ila, ya kasance kusa da wasu mutane a cikin jagorancin Soviet, amma ba ta wata hanya ta dace da bukatun kasa. Rikicin Larabawa da Isra'ila na dindindin ya bai wa Moscow damar kafa kanta sosai a Gabas ta Tsakiya, ta sami sansani a can ga tawagar 'yan tawayen Bahar Rum, da kuma dogaro da goyon bayan kasashen Larabawa lokacin jefa kuri'a a Majalisar Dinkin Duniya. Rushewar Isra'ila zai sa kasancewar Soviet a Gabas ta Tsakiya ba dole ba ne.
Haka kuma, Yasser Arafat bai zama kamar babban abokin tarayya ba. Ya yi ta motsa jiki da motsi ba iyaka, yana gwagwarmayar rayuwa. Menene zai iya ba Moscow?
Kasar Sin wadda ba ta amince da Isra'ila ba, ita ce kasa ta farko mai ra'ayin gurguzu da ta kulla dangantaka da Falasdinu. Mao Zedong kuma yana buƙatar wasu nau'ikan abokan hulɗa da abokan hulɗa na duniya, zai fi dacewa ga ƙananan yara. Yasser Arafat ya ziyarci birnin Beijing a shekarar 1964. A shekara ta gaba, ofishin PLO ya buɗe a can. Kuma da farko China ce kawai ta ba wa Falasdinawa makamai, kuma ba ta yin tuhume-tuhume game da kudi kuma ta ba da fiye da abin da suka nema. Matsalar ita ce tazarar da ke tsakanin tashoshin jiragen ruwa na kasar Sin da sansanonin Falasdinawa a Lebanon ya yi yawa.
Arafat ya fara zuwa birnin Moscow ne a shekarar 1968, a asirce, da sunan karya, a karkashin shugaba Nasser na Masar. Bayan sanin sirri da tattaunawar sirri, hali a Moscow zuwa Arafat ya fara inganta. Musamman saboda shugabannin Tarayyar Soviet na tsoron kada Arafat ya fada karkashin ikon China gaba daya. Amma ofishin na Palestine Liberation Organization bude a Moscow kawai a 1976.
Babban taimako daga Moscow ya zo ne bayan da shugaban Masar Anwar Sadat ya yanke kauna da kawance da Tarayyar Soviet, kuma fadar Kremlin ta fara neman sabbin abokai a yankin Gabashin Larabawa.
Lokacin da, a cikin shekara ta tamanin da biyu, sakamakon aikin soja "Aminci a Galili," sojojin Isra'ila sun kori sojojin Falasdinawa daga Lebanon, an ba da jerin sunayen kofuna a Urushalima: tankuna tamanin, Katyusha sittin da biyar. Makamai masu linzami, na'urorin harba gurneti guda dari biyu, makamai masu linzami masu linzami dari da hamsin, manyan manyan bindigogi saba'in, kananan bindigogi ashirin da takwas, tan dubu hudu da rabi na harsashi...
Wannan kadan ne daga cikin abin da Tarayyar Soviet ta isar wa kungiyar 'yantar da Falasdinu. PLO na da kudade masu yawa don biyan kudin makamai. Tabarbarewar man fetur ya haifar da rarar kudi a kasashen Larabawa, inda daga ciki za a iya baiwa Falasdinawa wani abu. Hatta Libya ta bayar, duk da cewa saboda wasu dalilai Muammar Gaddafi ya kasa samun kudin da zai biya kudin makaman Soviet da shi da kansa ya karba. Kuma a cikin Falasdinawa akwai attajirai da yawa, sun ba da gudummawar kuɗi don gwagwarmayar gama gari.
Bayan da Palasdinawa suka sha kashi a Lebanon, Moscow ta ci gaba da taimakawa Arafat, amma muhimmancin dabarunsa ya ragu.
Bugu da kari, shugaban kasar Syria Hafez Assad ya yi kakkausar suka ga Arafat, wanda ganin rauninsa, ya yi kokarin murkushe yunkurin Palasdinawa. Ya raba kungiyoyi da dama daga PLO. Moscow ta rabu tsakanin wajibcin Arafat da biyayya ga babbar kawarta, Siriya.
Haƙiƙanin yanayin dangantakar da ke tsakanin Moscow da Falasɗinawa na ba da haske ta hanyar takardun da suka faɗa hannun Isra'ilawa a 1982 kuma aka buga. Daga cikin su har da faifan tattaunawa tsakanin ministan harkokin wajen kasar Andrei Gromyko da Yasser Arafat a ranar 13 ga watan Nuwamba, saba'in da tara.
Gromyko ya ce yayin da yake magana da Arafat:
- Muna goyon bayan matsayin Falasdinawa, Larabawa. Za mu, ba tare da shakka ba, za mu goyi bayan duk wata shawara da kuka yi a Majalisar Dinkin Duniya. Kuna da tabbacin goyon bayan abokanmu na gurguzu. Amma tambaya ta ƙarshe da gaske tambaya ce kawai. Lokacin da muke magana da Amurkawa game da matsalar Falasdinu, suna tambayarmu: shin zai yiwu a yi maganin PLO kuma a amince da kafa kasar Falasdinu mai cin gashin kanta idan PLO ba ta amince da Isra'ila ba? rangwame don musanyawa daga sansanin abokan gaba? Shin kuna tunanin amincewa da yancin wanzuwar Isra'ila?
Arafat, ko da a tattaunawar asirce, ya amsa wa abokin nasa a guje kamar a taron manema labarai:
- Matsayinmu shine samar da kasa ta hadin gwiwa ga Yahudawa da Larabawa. Suka amsa mana: Wannan yana nufin halakar Isra'ila. A cikin shekara ta saba'in da huɗu, mun ba da sanarwar cewa za mu kafa ƙasarmu a kowane yanki na ƙasar da Isra'ila ta fita, kuma wannan hakkinmu ne.
Gromyko ba ya so ya ɓata lokaci kuma cikin sanyi ya ƙare tattaunawar:
- Idan matsayinku ya canza, ina rokon ku da ku sanar da mu, tun da ba zai yiwu a guje wa wannan batu ba. Ina rokon ku kuyi tunani game da wannan.
Idan wannan takarda ce ta gaske, to, tana ba da shaida ga dangantaka mai wuyar gaske tsakanin abokan hulɗa waɗanda suka nuna ƙauna mai ƙarfi ga juna a bainar jama'a.
Sai dai bambance-bambancen siyasa bai hana hadin gwiwar soja ba. Sai dai abin da Falasdinawa ke kira ayyukan soji shi ake kira ta'addanci.
A cewar wasu alkaluma, tun daga 1973, kimanin Falasdinawa dubu uku ne suka sami horon soja a Tarayyar Soviet - a Baku, Tashkent, Simferopol da Odessa.
Tsakanin Simferopol da Alushta akwai cibiyar horar da jami'an soji ta 165 a karkashin ma'aikatar tsaro. A cikin 1980, cibiyar horarwa ta sake suna Simferopol Military Joint School. Mayaka dubu goma sha takwas daga kasashe masu tasowa ne suka ratsa ta. Sun koyar da aikin leken asiri da zagon kasa a nan - yadda ake kwace ma'ajiyar makamai, dasa abubuwan fashewa, harbo jiragen sama...
A wani ofishin Falasdinawa da aka yi watsi da su a Labanon, Isra'ilawa sun sami daya daga cikin rahotannin tawagar sojojin Falasdinawa a wata tafiya zuwa Tarayyar Soviet, ranar 22 ga Janairu, 1981.
Rahoton ya yi nuni da cewa, dole ne a mayar da wasu daga cikin daliban Falasdinawa da suka isa karatu saboda sun yi cinikin kudi, sun bugu, sun ki yin biyayya ga malaman Tarayyar Soviet kuma ba sa son yin nazarin abin da ake bukata a karkashin shirin.
Su kuma Falasdinawa da suka ziyarci sansanonin, sun koka da cewa akwai bayanai na siyasa da yawa da kuma karancin horon aiki. A yayin fadan da ake yi a kasar Labanon, jami'an Isra'ila sun lura cewa kadan daga cikin sojojin Falasdinawa ne suka yi yaki da isasshiyar fasaha. Sauran sun yi ba tare da tsari ba, ba su san yadda ake amfani da makamai na zamani ba kuma sun yi hasara mai yawa.
Wannan rahoto ya ƙunshi bayanai masu ban sha'awa:
“Kungiyarmu ta isa Simferopol. Akwai mayaka dari da casa’in da hudu a cikin kungiyar. An wakilta ƙungiyoyi masu zuwa: Fatah, Palestine Liberation Army, Popular Front for the Liberation of Palestine, Democratic Front for the Liberation of Palestine - General Command, Palestine Liberation Front..."
'Yan siyasar Moscow a koyaushe suna jayayya cewa Ƙungiyar 'Yancin Falasdinu ta tsunduma cikin siyasa mai tsafta, ta'addanci aikin wasu ne, ƙungiyoyin "schismatic" waɗanda Arafat ba ya sarrafa su. Amma a cibiyoyin horar da Tarayyar Soviet, an koyawa Falasdinawa daidai da ayyukan zagon kasa da ayyukan ta'addanci. Kuma a cikin ’yan makaranta a wadannan sansanoni, yawancinsu mutanen Yasser Arafat ne.
Yana da ban sha'awa cewa Moscow kuma ta karɓi 'yan ta'adda daga Democratic Front for the Liberation of Palestine - Babban Umurnin, kodayake an yi Allah wadai da mummunan ayyukan wannan ƙungiya a bainar jama'a.
Sai dai kuma rundunar 'yantar da Palastinu da ke aiki karkashin jagorancin hafsan hafsoshin sojojin Siriyan, ita ma tana daya daga cikin sassan da ba a iya sulhuntawa da kuma zaluncin Palastinu. Kazalika akwai Popular Front for the Liberation of Palestine, karkashin jagorancin Georges Habbash da Wadi Haddad. Su ne suka shirya mafi yawan sace-sacen jirgin da kuma shiga cikin ayyukan da suka fi zubar da jini, wanda ya fara da harbin fasinjoji a filin jirgin saman Lod na Isra'ila.
A ranar ashirin da uku ga Afrilu, saba'in da hudu, shugaban KGB Yuri Andropov ya yi jawabi ga Babban Sakatare na kwamitin tsakiya na CPSU Leonid Ilyich Brezhnev (an bayyana wannan takarda):
"Tun 1968, Kwamitin Tsaro na Jiha ya ci gaba da tuntuɓar kasuwanci tare da memba na Politburo na Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), shugaban sashen ayyukan waje na PFLP, Wadi Haddad.
A wani taro da KGB mazaunin Lebanon, wanda aka gudanar a watan Afrilun wannan shekara. g., Haddad, a wata tattaunawa ta sirri, ya bayyana wani shiri mai ban sha'awa na zagon kasa da ayyukan ta'addanci na PFLP... A halin yanzu, PFLP tana shirya ayyuka na musamman da dama, ciki har da hare-hare kan manyan wuraren ajiyar man fetur a sassa daban-daban na duniya. (Saudi Arabia, Gulf Persian, Hong Kong, da dai sauransu) , lalata jiragen ruwa da manyan tankuna, ayyukan da aka yi wa wakilan Amurka da Isra'ila a Iran, Girka, Habasha, Kenya, wani hari a kan ginin cibiyar lu'u-lu'u a Tel Aviv, da dai sauransu. .
Haddad ya juya gare mu tare da neman taimakon kungiyarsa wajen samun wasu nau'ikan na'urorin fasaha na musamman wadanda suka wajaba don gudanar da ayyukan zagon kasa...
Halin dangantakarmu da Haddad yana ba mu damar iya sarrafa ayyukan sashen ayyuka na waje na PFLP, da yin tasiri a kansa wanda ke da fa'ida ga Tarayyar Soviet, da kuma aiwatar da matakai masu tasiri a cikin bukatunmu. tare da taimakon kungiyarsa, tare da kiyaye sirrin da ya dace.
Idan aka yi la’akari da abin da ke sama, za mu yi la’akari da cewa yana da kyau a taro na gaba don samun kyakkyawar ra’ayi gabaɗaya game da bukatar Wadi Haddad na ba da taimako na musamman ga Popular Front for ‘yantar da Falasdinu...Muna neman izini.”
An ba da izini. A wasu kalmomi, shugabannin Soviet ba wai kawai sun goyi bayan ta'addanci na kasa da kasa ba, har ma sun zama masu hannu a cikin manyan laifuka na laifuka.
Khabbash da Haddad sun kasance mafi yawan masu laifi. Sun aikata manyan fashi da sata da dama a kasar Labanon, inda suka yi kansu a gida suka samu tarin kayan fasaha maras tsada. Lokacin da Wadi Haddad ya mutu, Georges Habbash bai san abin da zai yi da dukiyarsa ba. Siyar da ganima a wani wuri a wani gwanjo ya kasance ba abin tambaya ba. Ko masu tara dukiya ba za su yi wa ganima ba.
Daga nan Habbash ya ba wa Moscow wata yarjejeniya mai riba: zai ba wa Tarayyar Soviet kayan ado, da tsaffin tsabar kudi, da sifofi, wanda masana suka kimanta dala biliyan da dama, sannan kuma zai karbi makamai da abubuwan fashewa na dala miliyan goma sha takwas.
An amince da wannan shawara ne a taron ‘yan siyasa a ranar 27 ga watan Nuwamba, tamanin da hudu. Wannan takarda, mai alamar “Babban fayil na musamman. Na Musamman Mahimmanci,” kuma an bayyana shi. Takardar ta ce:
"1. Yarda da shawarar Ma'aikatar Tsaro da Kwamitin Tsaro na Tarayyar Soviet, wanda aka tsara a cikin bayanin kula ranar 26 ga Nuwamba, 1984.
2. Umurci KGB na USSR zuwa: a) sanar da jagorancin jam'iyyar Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) game da yarjejeniyar da Tarayyar Soviet ta kafa don samar wa DFLP dukiya ta musamman da darajar 15 miliyan rubles a musayar tarin. na kayan tarihi na al'adun gargajiya na Duniya; b) karɓar aikace-aikace daga DFOP don samar da kayan aiki na musamman a cikin adadin da aka ƙayyade; c) tare da Ma'aikatar Al'adu ta USSR, gudanar da ayyukan da suka shafi bangaren shari'a na samun tarin.
3. Umurci kwamitin Jiha don Haɗin gwiwar Tattalin Arziki da Ma'aikatar Tsaro don yin la'akari da aikace-aikacen daga Democratic Front for the Liberation of Palestine don kayan aiki na musamman da suka kai 15 miliyan rubles (a cikin adadin abubuwan da aka ba da izini don kayayyaki ga ƙungiyoyin 'yanci na kasa), ƙaddamar ta hanyar. KGB na USSR, da shawarwari don gamsuwa, sun yarda da KGB na USSR, shiga cikin hanyar da aka tsara.
4. Umurci Ma'aikatar Al'adu na USSR zuwa: a) karba daga KGB na USSR tarin tarin kayan tarihi na tsohuwar duniya bisa ga jeri na musamman; b) ƙayyade, a cikin yarjejeniya tare da KGB na USSR, wuri da yanayi don ajiya na musamman na tarin (" kantin sayar da zinariya "), ci gaban kimiyya da kuma nuni a nan gaba. Tare da Ma'aikatar Kudi ta USSR, yin shawarwari daidai da tsarin da aka kafa game da abubuwan da ake bukata don wannan; c) warware batutuwan nunin abubuwa guda ɗaya da sassan tarin cikin yarjejeniya da KGB."
Ɗaya daga cikin ayyukan ta'addanci mafi banƙyama - kama jirgin fasinja na Italiya Achille Laura - wani mutum ne wanda aka horar da shi a Tarayyar Soviet. Abu Abbas mutum ne na kusa da Arafat. Ya jagoranci kungiyar 'yantar da Falasdinu, wani bangare na PLO.
Ainihin sunansa Mohammed Zaidan Abbas. An haife shi a sansanin 'yan gudun hijira na Falasdinu a Siriya. Iyayensa sun zabi ficewa daga Falasdinu lokacin da aka kirkiro Isra'ila, suna fatan kasashen Larabawa za su ruguza kasar yahudawa cikin gaggawa su dawo. Duk da haka, Isra'ila ta tsira, kuma dangin Abbas ba sa son zama kusa da Yahudawa.
A Jami'ar Damascus, Abu Abbas ya karanci adabin Larabci, ya zama mai sha'awar Marxism, don haka ya kai ga PLO. Ahmed Jibril, shugaban Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command ya lura da shi.
Sunan Jibril ya shahara a lokacin da mutanensa suka kwace wani gini a wani karamin garin Isra'ila tare da kashe fararen hula goma sha takwas a wurin. Jibril ya ce yana ƙirƙirar "sabuwar makarantar gwagwarmaya ta amfani da mafi girman matakin juyin juya hali."
A shekara ta 1973, Abu Abbas (yana da shekaru ashirin da biyar) ya tafi Tarayyar Sobiyet domin samun horon aikin soji, daga nan kuma ya ci gaba da tuntubar jami'an leken asirin Tarayyar Soviet a kasashen Larabawa.
Horon ya amfane shi. Ya yi kokarin sace jiragen sama da tarwatsa tashoshin jiragen ruwa na Isra'ila. A lokacin rani na 1978, mayakan Fatah sun yi hayar wani jirgin ruwa na Girka. A tashar jiragen ruwa na Lattakia, inda ake horar da masu ruwa da tsaki na Falasdinawa, Siriyawa sun yi lodin makamai masu linzami da Tarayyar Turai ta kera a cikin jirgin, kuma a birnin Tripoli sun dauki nauyin ton hudu na trinitrotoluene.
Makasudin aikin: harba rokoki a tashar jiragen ruwa na Eilat na Isra'ila, a kokarin cinna wuta a matatar mai. Bayan haka ma'aikatan sun yi niyya su bar jirgin a cikin jirgin ruwa, kuma jirgin da ke dauke da bama-bamai, da tsarin jagora na atomatik, ya kamata ya fada cikin ramin. Bama-baman da aka yi amfani da su a cikin jirgin sun isa su lalata Eilat gaba daya tare da kashe fararen hula da dama.
Amma mil arba'in daga Eilat, wani jirgin ruwan sintiri na Isra'ila ya tare wani jirgin ruwa dauke da Falasdinawa. An yi wa 'yan ta'addan shari'a hukuncin dauri daban-daban a gidan yari.
Falasdinawan da aka kama sun tattauna da 'yan jaridun kasashen waje da son rai. Mataimakin shugaban kungiyar Khadir ya bayyana cewa, ya yi karatu a kwasa-kwasan soji da ke kusa da Sevastopol: rugujewa, shimfida nakiyoyi, fashewar gadoji, gudanar da ayyukan yaki a cikin yanayin amfani da makaman nukiliya, sinadarai da na halitta.
"Kafin tafiya," in ji Khadir, "a sansaninmu da ke Shatila mun yi wani kwas na share fage kan tarihi da al'adun Tarayyar Soviet. Sun gaya mana cewa ya kamata mu saba da bin umarnin malamai na Soviet ba tare da tattauna batutuwan siyasa ba."
Mayakan Fatah sun zo Tarayyar Soviet dauke da fasfo na matattun 'yan Jordan da na Lebanon, inda aka lika hotuna a ciki.
"Kowa ya karɓi dala ɗari biyu don tafiya," Khadir ya ci gaba da cewa, "saboda Rashawa sun yi ƙoƙari ta kowane hali don samun kuɗi mai wuya. An gargade mu da kada mu tsunduma cikin harkar fasa kwauri da cin riba. Kungiyar da ta gabata ta kone kan wannan.”
A shekarar 1982 ne Abu Abbas ya yi sabani da Jibril da abokansa Sham wadanda suke kokarin kwace iko da dukkan Palastinawa, suka zo Arafat.
Bayan kama wani jirgin Italiya tare da 'yan yawon bude ido, mutanen Abbas sun kashe daya daga cikin fasinjojin, mai shekaru sittin da tara nakasassu, saboda kawai shi Bayahude ne. Shugaban Amurka Ronald Reagan ya fusata sosai har ya ba da umarnin a yi amfani da karfin soji don kubutar da fasinjojin.
Sannan Yasser Arafat ya bayyana cewa kungiyar PLO ba ta da wata alaka da kwace jirgin tare da umurci Abu Abbas da ya saki mutanen da aka yi garkuwa da su. Daga baya ya zama sananne cewa Arafat ya bayyana wa mataimakansa cewa: "Aikin ya zama dole saboda ya sa duniya duka ta girgiza a gaban sojojin Palasdinawa."
Abu Abbas ya samu mafaka a Bagadaza. Saddam Hussein ya ba da tallafin kudi ga mayakan Falasdinawa. A lokacin da gwamnatin Saddam ta ruguje, Abu Abbas ya yi yunkurin guduwa zuwa Sham, amma mutanen Sham ba su yarda da shi ba. Babu wanda ke buƙatar kayan sharar gida. A cikin kasashen Larabawa, tsofaffin nasarori ba su da amfani. Dakarun na musamman na runduna ta 82 ta Amurka ta kama a birnin Bagadaza babban sakataren kungiyar fafutukar ‘yantar da yankin Falasdinu kuma mamba a kwamitin zartarwa na kungiyar ‘yantar da Falasdinu Abu Abbas...
Ƙungiyar Arafat, Fatah, tana ƙoƙarin kada ta shiga cikin munanan ayyuka. Ƙungiyoyin da suka rage a cikin PLO suna ɗaukar kisan fararen hula a matsayin wata hanya ta yau da kullun ta yaƙar "yankin Sihiyona":
- Duk 'yan Isra'ila ana daukarsu a matsayin sojan abokan gaba kuma suna fuskantar hallaka, tunda mutuwarsu ta raunana Isra'ila.
Ba daidai ba ne a ɗauka cewa KGB Soviet, ko Ma'aikatar Tsaro ta GDR, ko ma'aikatan leken asiri na wasu ƙasashe masu ra'ayin gurguzu ne suka jagoranci ayyukan ta'addanci na Palasdinawa ko kuma sun shiga cikin su kai tsaye - da farko saboda, ban da wasu kaɗan, kowannensu. Kungiyar Falasdinu ta riga ta mallaki nata shugabanta - Shugaban Syria Assad, Iraqi Hussein, shugaban Libya Gaddafi. Yasser Arafat ne kawai ya yi kokarin tabbatar da ‘yancin kai na kungiyarsa ta Fatah.
Jami'an leken asirin kasashen ketare na Tarayyar Soviet da takwarorinsu na Gabashin Turai sun yi kokarin kulla alaka ta kut da kut da Falasdinawa ba wai kawai don yakin hadin gwiwa da yahudawan sahyoniya da mulkin mallaka ba. Dole ne mu sa ido ga 'yan ta'addan Palasdinawa da kuma tabbatar da cewa sun aiwatar da ayyukansu a wajen sansanin 'yan gurguzu.
Daga rahoton da ke cikin ma'aikatar tsaro ta GDR:
“A bisa umarnin Kwamared Honecker, Ministan Tsaron kasar Erich Mielke ya amince da babban wakilin kungiyar ‘yantar da Falasdinu Abu Ijad kan taimako da goyon bayan gwagwarmayar adalci na al’ummar Larabawa na Falasdinu. Kwamared Minista ya tabbatar wa wakilin PLO cewa za a ba da kudaden rushewar jiragen ruwa da gurneti a cikin adadin da ake bukata."
Mielke ya kuma bukaci ya mika godiyarsa ga Yasser Arafat kan yadda ba a dauki wani mataki kan shugaban kasar Amurka ba a lokacin taron Tarayyar Soviet da Amurka a Vienna. Erich Mielke ya kuma godewa Arafat saboda yadda kungiyar ta PLO ta amince da cewa ba za ta gudanar da ayyukan ta'addanci a yankin GDR ba.
Moscow ta so sanin komai game da Gabas ta Tsakiya da ta'addancin Musulunci shi ma saboda bayan mamayar Afganistan ta rasa tausayin duniyar Musulunci.
Musulmi sun juya wa tsohon abokinsu baya. Yanzu dole ne a mai da hankali don tabbatar da cewa 'yan jam'iyyar gurguzu ba su zama wadanda Falasdinawa suka shafa ba.
Dabbar, wanda aka tashe ta hanyar ƙoƙarin haɗin gwiwa, ya zama mara kyau. A cikin kaka na 1985, Tarayyar Soviet ta zama matalauta da wani mafarki.
An dade ana yin garkuwa da mutane a kasar Lebanon, amma galibin wadanda aka kashen Amurkawa ne, kuma ana kiran wannan yaki da mulkin mallaka.
A ranar 30 ga Satumba, 1985, 'yan gwagwarmayar Falasdinu sun yi garkuwa da ma'aikatan ofishin jakadanci da kasuwanci na Tarayyar Soviet guda hudu. Kusan shekaru ashirin bayan haka, mutumin da ke zaune a cikin leken asirin Soviet a Beirut, Kanar Yu.N., ya yi magana game da wannan. Perfilyev.
A wancan lokaci kungiyoyin da ke goyon bayan Iran suna kara yin tasiri a cikin kasar; Wanda ya fi kowa tsaurin rai shine Hezbollah (jam'iyyar Allah), wacce Perfilyev kawai ke kiranta da wata kungiya. An jagoranci wannan kungiyar daga Tehran.
Biyu daga cikin mutanen da aka sace jami'an leken asiri ne: Oleg Spirin ya yi aiki ne a karkashin inuwar jami'in ofishin jakadancin, Valery Myrikov an sanya shi a matsayin injiniya a aikin kasuwanci. Bugu da kari, an yi garkuwa da ma'aikacin ofishin jakadancin Arkady Katkov da likitan ofishin jakadancin Nikolai Svirsky. A lokacin kama Katkov ya ji rauni da bindiga. Bugu da ƙari, wannan ya faru kusan kusa da ofishin jakadancin.
An kai wadanda aka yi garkuwa da su zuwa wani yanki da hotunan Khumaini suka rataya a bango. Sun fahimci cewa suna hannun masu ra'ayin kishin kasar Iran ne. An tube wadanda aka yi garkuwa da su a cikin wando kuma an tilasta musu durkushewa.
An kashe dan’uwan daya daga cikin wadanda suka yi garkuwa da mutanen ne a wani fada da suka yi da juna, don haka an yi magana cewa jami’an leken asirin Soviet sun riga sun gano masu garkuwa da mutanen kuma namu suna daukar fansa. A gaskiya ma, ofishin jakadancin ko Moscow ba su san ko su wanene masu garkuwa da mutane ba ko kuma yadda za su je wurinsu.
Katkov mai rauni ya ci gaba da gangrene. 'Yan fashin sun kai shi wani waje da ba kowa - zuwa filin wasa - suka harbe shi.
An nemi taimakon Iran, Jordan da Libya. Kowa yayi alkawarin taimakawa. Babu wanda ya yi komai.
Nan take Yasser Arafat ya bayyana cewa shi abokin tarayyar Soviet ne kuma ya riga ya biya dala dubu dari domin a sako jami'an diflomasiyyar Soviet. Ya zamana cewa tsoffin jami’an tsaron Arafat ne suka shirya garkuwar.
Hakan ya fito fili ne a lokacin da masu garkuwa da mutanen suka bayyana bukatarsu ta hanyar manema labarai cewa: Dole ne Moscow ta tilastawa Syria ta dakatar da zubar da jinin da ake yi a Lebanon, wato kar ta sake kashe Falasdinawa. 'Yan ta'addan sun mikawa 'yan jarida hotunan dukkan mutanen hudu da aka sace da bindigogi a kawunansu.
Ofishin jakadancin da ofishin leken asiri na kasashen waje sun bukaci Moscow da ta yi tasiri a Syria ta yadda za ta dakatar da ayyukan rashin imani da zalunci a arewacin Lebanon a kusa da birnin Tripoli, inda Siriyawa ke lalata Falasdinawa da masu tsattsauran ra'ayin Islama. Shugaba Hafez al-Assad ya bi bukatar Moscow.
A wani lokaci, sun yanke shawarar sakin mutanen da aka yi garkuwa da su. Amma Afarat ya kira daga Tunisiya ya ba da umarni:
- Kada a saki kowa har sai an sami garanti.
- Wanene?
- Nawa.
Wannan tattaunawar da aka katse ta hanyar leken asirin Lebanon, wanda da farin ciki ya nuna rubutun sakonnin rediyo ga jami'an diflomasiyyar Soviet - wannan shine yadda babban abokin ku yake.
Daga baya, komai ya zama sananne.
Falasdinawa ne suka kame mutanen Soviet suka mikawa kungiyar Hizbullah. Arafat ya yanke shawarar yin amfani da yanayin da ya dace. Da farko, a samu Moscow ta tilastawa Syria ta dakatar da yakin da ake yi da Falasdinu. Na biyu, don bayyana a gaban Moscow a matsayin mai 'yanci. Don haka ya ba da umarnin cewa kada a yi gaggawar sakin wadanda aka yi garkuwa da su.
'Yan fashin da suka yi garkuwa da mutanen Soviet sun zauna a sansanin 'yan gudun hijira na Falasdinawa na Shatila. A cewar Perfilyev, Falasdinawa sun zauna a Beirut kamar gizo-gizo a cikin tulu. Sun ci karo da juna har abada.
Kuma daga babban darektan farko (leken asirin kasashen waje) na KGB, umarni ya zo tashar Beirut: don tabbatar da cewa an shirya sakin wadanda aka yi garkuwa da su ta hanyar Falasdinawa da Arafat. Jami’an leken asirin da suka yi sana’a ta hanyar tuntubar Arafat sun tabbatar wa manyansu amfaninsa.
Kanar Perfilyev ya gana da shugaban kungiyar Hizbullah Sayyid Mohammed Hussein da Sheikh Fadlallah, wadanda Iran ta amince da wannan matsayi. Perfilyev ya ce a zahiri ya yi wa shehin barazana: “Babban iko ba zai iya jira har abada a sako mutanen da aka yi garkuwa da su ba. Sakamakon na iya zama wanda ba za a iya tsinkaya ba ga ƙungiyoyin da ke Lebanon kaɗai ba, har ma ga waɗanda ke bayansu. Koyaushe ana iya samun kuskure yayin harba makamin roka, kuma Tehran da Qum ba su da nisa."
Barazanar ta yi aiki. An sako mutanen da aka yi garkuwa da su.
Mutanen Soviet sun yi asarar kariya daga ayyukan ta'addanci. Dole ne in nemi taimako ba daga tsofaffin abokai ba, amma daga tsoffin abokan gaba. Tare da farkon perestroika wannan ya zama mai yiwuwa. Don haka, a cikin shekaru casa’in, lokacin da aka san cewa ‘yan ta’addar Falasdinu suna shirin daukar mataki kan tawagar kwallon kafar Soviet, wadda ta je gasar cin kofin duniya a Italiya, KGB ta juya zuwa ga SISMI mai kula da bayanan sirri na Italiya don neman taimako. An ba da taimako, kuma 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Soviet sun guje wa mafi muni.
A ranar 5 ga Satumba, 1972, Falasdinawa takwas sun tsallake shingen da ke kewayen kauyen Olympic na Munich, suka shiga harabar da tawagar Isra'ila ta mamaye. An kashe 'yan wasa biyu nan take, sauran kuma an yi garkuwa da su.
Isra'ila ta bukaci gwamnatin Jamus da ta dauki duk wani mataki na kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su. Jamusawan sun yi rashin adalci, kuma 'yan ta'addar Falasdinawa sun yi nasarar kashe 'yan wasan Isra'ila goma sha daya.
Duk duniya sun yi magana game da wannan bala'i. Sun yi shiru ne kawai a cikin Tarayyar Soviet; bai dace a yaba ayyukan 'yan ta'adda ba, kuma ba zai yiwu a soki abokan Falasdinawa ba.
Mai sharhi kan harkokin wasanni Nina Eremina ta tuna cewa: “A gasar Olympics da aka yi a Munich, dole ne mu yi shiru game da mugunyar garkuwa da ‘yan ta’adda. Daga nan ne ‘yan bindiga suka kama tawagar Isra’ila. Daga nan sai dukkan kasashe suna watsa rahotanni kai tsaye. Kuma mun zo wurin da abin ya faru kuma muka yi kamar muna watsa shirye-shiryen, "fim" tare da kyamarar a kashe. Abin tsoro ne. Mahaukaci. An yi hutu na yini guda, an ayyana makoki. Ni da wakilinmu Kolya Malyavin mun je kauyen a asirce inda lamarin ya faru. Na yi mafarkin in koma gida da wuri..."
Shekaru da dama, Tarayyar Soviet ta ba da goyon bayan ɗabi'a ga 'yan ta'adda Palasdinawa, tana mai cewa suna da 'yancin yin kisa da sunan kafa ƙasarsu. An ji wadannan kiraye-kirayen. Kuma shekaru da yawa yanzu mayakan Checheniya suna kashe fararen hula, abin da ke tabbatar da cewa suna yakin kwato 'yancin kai. Me ya sa ba za su iya yin abin da aka ba Falasdinawa damar yi ba?
Mayakan Chechen sun sami taimako da goyon baya daga wadanda shekaru da yawa ana daukar su a matsayin abokai mafi kyau na Soviet - daga kasashen Larabawa.
A duniyar Musulunci ba sa son abin idan ’yan’uwa suka ji haushi. Yakin da aka yi a Chechnya mutane da yawa sun yi la'akari da shi a matsayin wani yunƙuri na Moscow na murkushe sha'awar al'ummar musulmi na samun 'yancin kai. Kuma abubuwan da suka faru a Chechnya - na masu tsattsauran ra'ayi a duniyar Islama - da farko, tashin hankalin musulmi ne masu son rayuwa bisa ga dokokinsu.
Yakin da aka yi a Chechnya ya sanya matasan Musulunci a Rasha ita kanta suka fahimci cewa su na duniyar musulmi ne kuma suna jin hadin kan su da duk wani mai da'awar Musulunci. Waɗannan su ne, a harshen yau, sababbin Musulmai. Bugu da ƙari, da alama sababbin tsara suna zabar Musulunci mai tsattsauran ra'ayi.
Za mu iya magana lafiya game da wanzuwar haɗin kan Musulunci a duniya. Bayan haka, Musulunci bai san iyakoki ba, Musulunci ba shi da iyaka. Duk kasar da ake yin Musulunci, mahaifar kowane musulmi ne. Shi ya sa masu kishin Islama ke ganin abu ne mai yiyuwa kuma ya zama dole su taimaka wa ’yan’uwa masu bi a duniya, ciki har da Chechnya.
Abu Hamza al-Masri, wanda ya yi wa'azi a wani masallacin London, an kama shi a watan Mayu dubu biyu da hudu bisa tuhumarsa da shiryawa da kuma ba da kudade a ayyukan ta'addanci a kasashe daban-daban (duba: Nezavisimaya Gazeta, 2004, Satumba 1).
Ya taba auri wata Bature kuma ya samu damar zama a Burtaniya. Ya taimaka wa Mujahidan da suka zo Ingila neman magani. Sannan shi da kansa ya je Afghanistan, inda ya rasa ido da hannu a fashewar nakiyar. Ya koma Landan ba kawai a matsayin mai kishin Islama ba, har ma a matsayin mai goyon bayan samar da halifancin duniya.
Ya ce yana "kudin ayyukan matasan Falasdinawa." Bugu da kari, Abu Hamza ya yi kira ga 'yan uwansa da su goyi bayan 'yan awaren Checheniya tare da bude wani sansani na Musulunci domin horar da mayakan...
'Yan sa'o'i kadan bayan fashewar abubuwa a tashar metro na Rizhskaya da ke birnin Moscow a ranar 31 ga Agusta, dubu biyu da hudu, kungiyar Islambuli Brigade ta dauki alhakin kai harin. Ta buga sanarwa akan layi:
“An gudanar da wannan jarumtakar ne domin nuna goyon baya ga musulmin Checheniya. A nan gaba, za mu ci gaba da yakar Rasha maciya amana da matsorata da kuma Putin abin kyama, wanda ya ci gaba da kashe Musulmi tun lokacin da ya zama shugaban Rasha maras bin Allah. Manufarmu ita ce Rasha, kuma mun fara kaddamar da yakin jini da tashin hankali a kanta. Su kansu Rashawa za su fuskanci irin wannan tsoro da irin wahalhalun da suka yi wa musulmi”.
Khaled al-Islambouli shi ne Laftanar sojojin Masar wanda ya kashe shugaba Anwar Sadat. Dan uwansa, Mohammed Shawki al-Islambuli, ya zama abokin Osama bin Laden. Mafi kusantar, waɗannan su ne masu yaudara. To amma halin da ake ciki shi ne masu tsattsauran ra'ayin Musulunci suna kiran Rasha makiya. Duk kokarin da ake yi na samun jituwa da su ya ci tura.
A yayin gudanar da ayyukan yaki da ta'addanci a yankin na Falasdinu, Isra'ilawa sun gano tare da mikawa ofishin jakadancin kasar Rasha bayanan alaka tsakanin kungiyar ta'addanci ta Palasdinawa ta Hamas da 'yan ta'addar Checheniya.
A cikin kayan farfagandarsu, Falasdinawa sun bayyana goyon bayansu ga mayakan tare da kiran Basayev da Khattab jarumai. Bugu da ƙari, an yi kira ga Falasɗinawa da su yi yaƙi "a gefen Ichkeria da masu kisan kai na Rasha."
An kashe makudan kudi da kokari wajen sada zumunci da mayakan Larabawa – ta yadda za su zo kasarmu su kashe mu da ‘ya’yanmu?
Hanyoyin haɗi
[1] Yawan Yahudawa na Falasdinu. - Auth.
[2] Ma'aikacin na'urar kwamitin tsakiya na jam'iyyar. - Auth.
[3] Mawaƙin Jama'a na RSFSR, wanda ya lashe kyautar Stalin Prize Veniamin Lvovich Zuskin ya yi wasa a gidan wasan kwaikwayon Yahudawa na Jiha, amma a cikin 1952 an harbe shi. - Auth.
